Google 


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 


It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 


Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 


Usage guidelines 


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated guerying. 


We also ask that you: 


“- Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we reguest that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 


- Refrain from automated guerying Do not send automated gueries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 


- Maintain attribution The Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 


- Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book 1s in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book 1s still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be guite severe. 


About Google Book Search 


Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 


atlhttp://books,goocgle.com/ 








(Ll. I k.ca 


GWAITH 


GWALLTER MECHAIN. 


CYFROL II. 


GWAITH 


PARCH. WALTER DAVIES, A.C. 


(GWALLTER MECHAIN). 


DAN OLYGIAD 


Y PARCH. D. SILVAN EVANS, B.D. 


PERIGLOR LLAN YM MAWDDWY, MEIRION. 


CYFROL II. 





£nrrfyrììin: 


WILLIAM SPURRELL. 


Tlmuìgin:; 
SIMPKIN, MARSHALL, A'U CYF. 


MDCCCLXVIII. 


O '< 
A UNi ERS. OL, 
f ^N km 
2 50CT 1960 | 
OF OXFORD 








AP 
8R)'- 

















CYNNWYSIAD YR AIL GYFROL. 


Tudalen. 
Rhyddid: Traethawd a ennillodd Ariandlws Oymdeithas y 
Gwyneddigion ar ei Thestyn i Eisteddfod Llanelwy, 


B.A. 1790 1 
Aty Gymry Diragfarn 1 
Rhan ee. ee. 4 
Rhan li. — Caethiwed & Gorthrymder y, 9 
Rhan III. ee. .. 22 
Rhan IV. ee. " 6l 
Rhan V .— Rhyddid Grefyddol 6... 02 
Rhan VL—Rhyddid Meddwl a Chydwybod ee. 97 
Rhan VII.—Rhyddid yr Ewyllys , :«. 102 

Traethawd ar Lywodraeth a Defodau y Brytaniaid .. 110 
At Hybarch Gymdeithas y Gwyneddigion ... ll0 
Rhan I. <r 111 
Rhan dI. ... ee. Wy ... ll8 
Rhan III. r ee. ee 121 
Rhan IV. ... ” , “. 128 
Rhan V. r ee. ee. 126 
Rhan VL.. ... ee. ee. ... l40 
Rhan VII. ” ee. ” 145 
Rhan VIII.. 150 


Traethawd ar Brydyddiaeth. Gymreig; a pha un a fa. y 
Pedwar Mesur ar Hugain er Lles, neu er Niwed i'r 


Iaith ee. 164 
Traethawd Cynnadleddol ar “Ddefnyddiad y Llythyren Í H 
mewn Ysgrifenyddiaeth Gymraeg ee. 176 
Llythyran Garmon ... eo. 187 
Rhif L ee. er. ... 18? 
Rhif II. ee. ” ” 190 
Rhif HI. ... 197 
Rhif IV.—Ar Hanes Cyfieithiad cyntaf y Testament 
Cymraeg, a argraffwyd yn y fl. 1567... ... 202 
Rhif V.—Ar Gyfieithiad Wiliam Salsbri ee. 207 


Rhif VI.—Ar Gyfieithiadau yr Esgob R. Davies a'r Cantor 

T. Huet, yn y Testament Oymraeg cyntaf, yn argraff: 

edig, B. A. 1567 212 
Rhif VIL—cCyfieithiad yr Esgob Morgan. ee. 218 


vi. 


Tudalen. 


Llythyrau Garmon— 
Rhif VIII.—Sylwiadau ar Gyfieithiad y Bibl Cymraeg, 
gan y Dr. Morgan, a argraffwyd yn y â. 1588 e. 
Rhif IX.—Sylwiadau ar Ail Argraffiad y Bibl Cymraeg 
yn y fl. 1620 
Rhif X.—Parhâd o Sylwadau ar Ail Argraffiad y Bibl 
Cymraegyn yfl. 1620. ... 
Llythyrau Oassius ee. 
Rhif I. , ee. ae 
Rhif II. ee. 
Rhif III. 
Rhif IV. 
Ymddyddanach Gwyddon a Chanhebon ar y$ Ser Llosgyrnog 
Ymddyddan I. 
Ymddyddan IL. ... 
Atebion Bach Buddugre 
Brwydr y Gwelltyn ... 


Yr Awdl Fraith ” 
Llyfrau ac Awduron Cymreig ee. 
Annigonolrwydd Mawredd Daiarol <. 
Rhyfelgyrchoedd Iwl Caisar i Ynys Prydain 
Hysbysiad ... 
Rhyfelgyrch Cyntaf Iwl Caisar i Ynys Prydain ee. 
Ail Ryfelgyrch Iwl Caisar i Ynys Prydain 
Dafydd o'r Hendwr_ ... 
Afonydd Deheubarth Cymru .. 
Llyn Cwm y Llwch 
Adfyfyrdawd ar y Tymmorau... 
Caethder y Rheolau Barddonawl 
Rhyfeddodau y Flwyddyn 1825 
Ar Amrywiol Enwau Duw yn y Bibl... 
Barnedigaethau Duw 
Hanes y Cameleon, neu y Lysard 
Corffolaeth rhai o'r Cymry gynt 
Uchder Mynyddoedd ym Mhedwar Ban Byd, uwch law Ar- 
wynebedd y Môr . 
Hirhoedliad 
Gwiw-gofiant am y Parchedig John J; enkins A.C. ê Ffor Ceri) 
Cofiant Robert Vaughan, o'r Hengwrt, Yswain ... 
Hanes y Cadben Wiliam Miltwn (Gwilym Ganoldref) e- 
Cof-hanes y Gwir Barchedig Thomas Burgess, yn ddiweddar 
Esgob Ty Ddewi 
Llythyrau Idris Fychan at Olygydd Seren Gomer <r 
Llythyr I. ... 
Llythyr II. 
Adolygiadau ... 
Powysion; sef, Odlau ac Ynglynion 8 ddanfonwyd i Eis- 
teddfod Gwrecsam, 1820 
I.—“ Marwolaeth Sior III.” 


222 


- 229 


285 
243 
243 
247 
250 
254 
260 
260 
265 
272 
288 
292 
297 
809 
911 
ôl1 
912 
921 
831 
886 
947 
859 
856 
866 
971 
880 
896 
998 


400 
405 
413 
426 
491 


441 
49l 
491 
450 
461 


461 
461 








vil. 


Tudalen. 


Powysion— 
II.—Awdlau ar “ Hiraeth Cymro am ei Wlad mewn 
Bro Estronawl” — .. ue. 
1. Awdl gan Frythyn Alltudawg 
2. Awdl gan Wyddon Addiant 
8. Awdl gan Wyrgam ab Nordd 
4. Awdl gan Garadog 
5. Awdl gan Advena ee. 
Ar Gynghanedd Groes a Chynghanedd Sain 
Adolygiad ar yr Englynion a gyfansoddwyd ar yr holiad 
—“ Pa beth yw Awen?” 
Eisteddfod Gwent, Medi, 1822... ... 

Ffrwyth yr Awen, neu Awdlau, Cywyddau, ac ; Ynglyn- 
ion, a ddanfonwyd i Eisteddfod Gwent, yr hon a 
gynnaliwyd yn Aberhonddu, dan Nawdd Syr 
Charles Morgan, Marchog; mis Medi, 1822 

1. Awdl gan Eryr 
2. Awdl gan Hanesydd 
8. Awdl gan Gynfelyn 
Drych Crefyddol, gan W. Owen ee. 
Hanes Dechreuad Cenedl y Cymry, gan W. Owen 
Testament Newydd — Argraffiad Ysirydeb Rhydychain, 
1828 

Gwelliadau yn y Testament 1828 

Ammheusion a Gwallau yn y Testament 1828, ac yn y 
Bibl 1809 ee. 

Y Cyfieithiad Cymraeg o Esboniad y Dr. Adam Clarke 
Cywydd y Diluw, gan Dafydd Ionawr ee. 
Rhagymadroddion — ... 

Y Gyfrol Gyntaf o'r Powysion 

Yr Ail Gyfrol o'r Powysion 

Gwaith Huw Morus ” 

Salmau Gwilym Ganoldref. 


472 
474 
A77 
481 
488 
486 
489 


490 
498 


901 
901 
506 
909 
912 
9l 


942 
944 


546 
950 
999 
972 
972 
575 
985 
599 


RHYDDID: 


TRAETHAWD A ENNILLODD ARIANDLWS CYMDEITHAS Y 
GWYNEDDIGION AR EI THESTYN I EISTEDDFOD LLAN. 
ELWY, B.A. MDCCXC. 


[Ail argraffiad, diwygiedig gan yr Awdur, ] 


“ Ffulliwn hyd ddau begwn byd, 
O'r rhwyddaf i'w chyrhaeddyd.” 
GRO. OWAIN, 


AT Y CYMRY DIRAGFARN. 


ANWYL GYWLEIDIADON, 


't. Wnai filain elyniaeth goresgynwyr ein hynafiaid trwy dân ao amryw 
beiriannau distryw, a difaol draflwno amser, ein difuddio o werth- 
fawr dystiolaethau eu dysgedig ddoniau; er iddynt (ac nid rhyfedd) 
ddigaloni, a gado i flodau dysg a gwybodaeth wywo yn eu plith ; 
gan na threfnodd Rhagluniaeth ond ychydig hawddfyd iddynt tros 
ragor i bymtheg cant o flynyddoedd, gan eu bod mewn gwastadol 
helbul yn amddiffyn eu meddiannau a'u hoedlau rhag trais eu 
gorthrechwyr; er hyny, gallwn yn hyderus ymhoni i genedl y 
Prydeiniaid, er gwaethaf gwasgfaon gorthrymder, ddysgleirio cym- 
maint mewn dysgeidiaeth ag un genedl arall dan haul, a aeth drwy 
gynnifer o rodau helbulus. 


I (Er bod y rhaganerch hwn wedí myned, i raddau, allan o'i amser, gan 
ei fod yn cyfeirio at ansawdd pethau yn egos i ddiwedd y ganrif ddiweddaf, 
ao yn dwyn arno weddnod y cyfnod hwnw; eto tybiwyd yn addas ei ail 
argraffu gyda'r Traethawd, fel y byddai'r gwaith mor gyflawn, ym mhob 
golygiad, ag yr oedd yn ei ymddangosiad cyntaf. | 

mae presennol wedi ei gymmeryd o gyfargraff a ddiwyg- 
iwyd yn us gan yr Awdur ei hun; ac heb law lluaws mawr o gyweiriadau, 
eeir ei fod yn cynnwys amryw ymylnodau nad oeddynt yn argraffiad 
cyntaf, yr hwn a gyhoeddwyd yn Llundain yn y flwyddyn 1791. 
1—u. 


2 


Pe buasai feiloh ddysgedig oreuon Groeg a Rhufain, eu Homer a'u 
Virgil penoeirddiol, eu Plini a'u Plato orohestol, yn anedigol drigol- 
ion Prydain yn y dyddiau hyny, y pryd yr oedd yn fwy angenrheid- 
iol hogi cleddyfau na darllen llyfrau, ni buasai goffa am danynt yn 
yr ysgolion y dydd heddyw. Canys wedi i'r cerddgar awenyddion 
gyfansoddi rhyw Iliad, Odissey, neu Enêid anghyfartal ; neu wedi i'r 
athrawon ryfygu chwilio allan ddirgeloedd anian yr holl grêedig- 
aeth, daethai 


““ Rhyw 'sgeler ddyhir Scolan, 
I fwrw'r twr lyfrau i'r tân.” 


Felly, yn ol i Ryddid wenu ar Gymru, ao y gallasai ei thrigolion 
yfed yn eofn o ffynnon gwybodaeth ; erbyn hyny yr oedd anwybod- 
aeth, tarddedig o ddigalondeb, wedi magu a dwfn-wreiddio y fath 
ddifrâwch yn serchiadau y cyffredin bobl, fal ag yr esgeulusasant 
bob achlysur o addurno eu tafodiaith, nao i fywhau dysgedigaeth a 
myfyrdod. O'r tu arall, y balch fonedd & benywaidd wendid & 
roddasant eu holl hoffder ar iaith gelynion eu hynafiaid, gan lwyr 
ddiystyru eu mamiaith, ac braidd er eu mwyn na wadasent wlad 
eu genedigaeth. Felly, Cymraeg, trwy ddifrâwch y gwerinos, a 
balchder J bonedd, a lwyr esgeuluswyd, a chan ddilyn camrau ei 
chwiorydd, sef ieithoedd Cernyw a Llydaw,! hi a brysurodd tua 
chyffiniau anghof. Ond er attal ei chwbl ddiwreiddiad, Rhagluniaeth 
& gyfododd iddi goleddwyr, pa rai, trwy gyhoeddi yr Ysgrythyrau, 
gramadegau, geirlyfrau, a chasgliadau barddoniaeth, a'i cadwasant 
yn lledfyw. _ Ac yn ddiweddaf, clodforusaf Gymdeithas y Gwynedd- 
igion yn Llundain, trwy eu serchog awyddfryd i goleddu y Brydein- 
iaith, a fuont offerynau buddiol i chwalu ymaith yn rhagor o gaddug 
anwybodaeth a difrâwch a oedd yn gorchuddio Cymru: a dymunaf 
na esgeuluser y parch dyledus iddynt am eu hegnïol ymgais i fyw- 
hau y lesg Frythoneg, tra bo tafod i'w llefaru na llaw i'w hysgrifenu 
yng Nghymru; yr hyn, trwy y goel sydd genyf, yr wyf bron â 
chredu, a fydd hyd oni thoddo y defnyddiau gan wres, ac yr â y 
nefoedd ymaith fel plyglyfr; hyd oni byddo holl ieithoedd gwasgar- 
edig y byd yn gymmysgedig ddwy,—un orfoleddus yn y llawenydd, 
ac arall gwynfanus yn y poenau. 


Ao felly y rhagddywededig ymroad y Gwyneddigion, a fu yr 
achlysur i'r Traethawd hwn ar Ryddid ymddangos i'r byd ; a thrwy 
ostyngedig wylder y rhyfygir ei fwrw allan i wyneb enllib a rhag- 
farn. Canys er Soilus y Groegiad yn gymmysgedig â llwch 
ddaiar, mae amryw o'r un gynneddfau ag ef, eì safnrwth gerennydd, 
yn fyw yng Ngwynedd y dydd heddyw. Os derbynir hyn o wael 


! Ni wyddid yng Nghymru, pan ysgrifenwyd y Traethawd hwn gyntaf, bod 
iaith gyssefin y Llydawiaid wedi cael ei chadw mor fyw ag ydyw: a hyn o 
anwybodaeth o ethryb y gelyniaeth parhìus rhwng trigolion Prydain a 
Ffrainc, 


9 


Draethawd yn gymmeradwy gan un radd o ddeg o'i ddarllenyddion, 
yna byddaf wedi cael cyflawn foddlondeb o'm llafur. Y radd gyntaf 
o'r rhai na ddysgwyliaf eu boddio, yw yr ysgolhaig balch ymffrostus, 
a fyddo yn edrych yn ddirmygus ar waith ei israddolion. Yr ail, 
yw y boneddig a ddiystyro y Traethawd er mwyn yr iaith a gyn- 
nwysir ynddo. Y drydedd, yw yr anwybodus hunan-ddoeth, a 
enllibio yr hyn na ddeallo. Y bedwaredd, yw gradd o'r rhith- 
dduwiolion, pa rai a haerant y gwna yr banesion gwladwriaethol am 
y cyfreithiau a'r trethi, &c., a gynnwysir yn y Traethawd hwn, dynu 
meddyliau y darllenydd oddi wrth dduwiol fyfyrdodau; ac nad 
ydyw y gwybodaeth o honynt mewn un modd yn angenrheidiol i 
iechydwriaeth. Gwir yw, ond nid ydynt er hyny yn anfuddiol; 
canys wedi i'r darllenydd gael hanes gorthrymder gwledydd pellenig, 
geill fod yn dueddol i ddiolch i Dduw am ei ragorfraint o fod. yn 
trigo ym Mhrydain. Gwir yw eu geiriau, nad oes onid un peth yn 
angenrheidiol; ond nid allant haeru fod pob gwybodaeth arall yn 
llwyr aflesol. Yr un Duw a roddes i Solomon ddoethineb i'w 
gyfarwyddo i ddedwyddwch tragywyddol, a roddes iddo hefyd 
wybodaeth i ysgrifenu ar anian anifeiliaid, ehediaid, ymlusgiaid, a 
physgod, a phob coedydd a llysiau, o'r cedrwydd sydd yn Libanus, 
hyd yr isop a dyf allan o'r pared. Yr oedd Moses yn ddysgedig yn 
holl ddoethineb yr Aiphtiaid. “ Chwanegwch at eich ffydd, rin- 
wedd ; ac at rinwedd, wybodaeth.” Gan nad ydwyf yn dysgwyl i'r 
graddau uchod o ddarllenyddion fy esgusodi mwy nag awduron 
ereill a fuont mor aflwyddiannus a syrthio dan eu barnedigaethau, 
cyrchaf heibio eu brawdle, ac a gyflwynaf y Traethawd i chwi, 
ddysgedigion diragfarn, a bwyswch, nid yn unig ammherffeithrwydd 
awdur, ond hefyd ei amgylchiadau ; rhai a dderbyniasoch bum 
talent, ac ni fynwch waradwyddo yr hwn ni dderbyniodd onid un: 
i chwi, ac i'm hannysgedig gywleidiadon uniaith, y rhai na ymhon- 
ant o ychwaneg o wybodaeth nag yn wirioneddol a feddiannant; ac 
a ydynt yn ostyngedig i loffa addysg, er lleied a fyddo, ym maes yr 
iselradd, cystad] ag yng ngwinllan y brêyr dyrchafedig; i ohwi, 
meddaf, y cyflwynaf y Traethawd hwn ; ac iddo roddi i chwi gyflawn 
foddlondeb, yw gwir 6wyllys, gan nad yw yng ngallu, eich 
go&tyngeiddiaf a'ch rhwymedicaf wasanaethydd, 
GwALLTER MEGHAIN. 
Mai 16, 1791. 


TRAETHAWD AR RYDDID. 
Y RHAN GYNTAF, 


AMnywIoL geinciau Rhyddid—Yr anianol—Oddi wrth afradlondeb 
yr anianol, tarddodd angenrheidrwydd y wladwriaethol—Eglurhâd 
o'r wladwriaethol—Ei gwerthfawrogrwydd —Bendithion Rhyddid 
yn arwain meddwl yr Awdur i ddarlunio Gorthrymder. 


RmyppIp, yn gyffredinol, ydyw mwynhâd dymuniad 
yr ewyllys; ac a ddosberthir 1 amrywiol geinciau. Y 
rhan neu'r ddosbarth gyntaf, a elwir Rhyddid Anianol, 
sef braint cynhenid pob dyn yn ei anedigaeth, gan ei 
ymyned yn rhydd weithredwr, i reoli ei amcanion ei 
un, heb gael ei wyro gan allu arall; gan ei fod wedi 
ei gynnysgaeddu â gwybodaeth o wahaniad rhwng da 
a drwg; a gallu, i ddewis y moddion sydd yn ei olwg 
yn fwyaf dymunol; sef caniatâd i weithredu yn ol 
“ dymuniad y gweithredwr heb attaliad neu rwystr. 
Ond gwyniau dynol ryw yn ol y cwymp, yn gyfr 
redinol, ydynt mor anrhesymol mewn dymuniant, fal 
nad oes derfynau iddynt; hyn a barodd yr angen- 
rheidrwydd o lunio cyfreithiau gosodedig, i'w hattal 
rhag myned yn anoddefol mewn cymdeithas: ac felly 
mae pob dyn pan ddelo yn aelod o gymdeithas, yn 
gorfod ymadael â rhyw ran o'i Ryddid anianol, megys 
gwerth am odidoced bryniad. A'r Ryddid ol 
hon, sydd o lawer yn fwy gwerthfawr a dymunol na'r 
Ryddid yr hon ni edwyn derfynau: canys nid ydyw 
cyfreithiau da_yn gwahardd ini yr un ran o Ryddid 
anianol (fal y gelwir), ond yr un a fo yn niweidiol ini 
ein hunain, cystadl a'n cyd-drigolion.. Nid oes yr un 
dyn o ddealltwriaeth, a ddymunai Ryddid i wneuthur 
pob peth a ewyllysiai, heb attal ac heb rwystr; canys 
trwy ddeddfau Duw a synwyr, byddai y Ryddid hon 
yn gyffredin i bawb; Rhyddid felly ai yn afradlondeb; 
ni byddai heddwch na diogelwch i ddynion mewn un 


5 
mwynhâd o fywyd. Dyma ddyn yn cael ei attal rhag 
euthur cam i'w gymmydog, neu iddo ei hun, er 
bod anianol Ryddid yn hyny yn cael ei lluddias, eto y 
mae er budd ac adeiladaeth Rhyddid y cyffredin. 

Felly, ni waherddir i ddyn, ond y cyfryw ranau oì 
Byddid anianol, ag y sydd yn anghytunol â deddfau 
cymdeithas, y rhai a elwir yn gyffredinol, gormodedd 
afreolaidd. Y gyfraith ydyw y wyntyll sydd 
dydoli y rhysedd niweidiol sydd yng nglŷn wrth Ryddid 
anianol, oddi wrth y ran odidog hôno o fraint ganed- 
igol dyn, sef Rhyddid wladwriaethol; yr hon sydd yn 
gwneuthur dyn yn aelod llesol o gymdeithas; hon yw 
hawl ac etifeddiaeth pob un o drigolion Prydain, tra 
yr ymddygo yn addas i ddefodau y wladwriaeth, a 
therfynau Rhyddid. 

Rhyddid Wladwriaethol, yw bod gwladwriaeth neu 
deyrnas yn mwynhau ei chyfreithiau gosodedig ei hun, 
heb fod yn ddarostyngedig i reolaeth gymhelledig gor- 
meisiaid pellenig; a bod pob dyn o ymarweddiad 
ddiargyhoedd, yn cael achlesu ei fywyd, ei eiddo, a'i 
eirda tan nodded y gyfraith; yr hon yw'r ail gainc o 
Ryddid. 

Y drydedd gainc, a elwir Rhyddid Grefyddol, sef 
caniatâd i arfer y ddull o addoliad a fo fwyaf der- 
byniol a chymmeradwy gan yr addoledig, ym marn 
cydwybodau yr addolwyr. Y bedwaredd, ydyw 

yddid Cydwybod a Rhyddid Ewyllys: ansawdd pob 
un a egluraf yn helaethach mewn trefn. 

Mae y ceinciau redinol, dw 
unrhyw” ffrwythau mewn Cwes ddihalog, sef y 
dedwyddwch o foddlonrwydd meddwl: mwy dymunol 
ydynt nag aur coeth, nar bywyd trancedig hwn; 
canys os bydd dyn mor druenus a bod yn amddifad o'r 
fendith y maent yn ei roddi, nid yw holl ddyddiau ei 
einioes ond gwastadol hirnos o nych, gofid, a blinder; 
o ba gyflwr cystuddiol, nid oes ond y cyfaill tirion 
hwnw Angeu, a ddichon roddi iddo ollyng od, yr hwn 

dd yn d agoriadau y carchar ef. 

7 Rhyddid yw un o'r gwerthfawnnoaf” o fendithion 


6 


nef! bydded i ei Hollalluog Gyfranwr ganiatâu iddi 
feddiannu byth ei gorsedd anrhydeddus ym Mhrydain ; 
pa ynys, er ei mwyn, sydd glodadwy hyd eithafoedd y 
cyfannedd-fyd. Mae Rhyddid yn durno mwy ar 
deyrnwialen Sior, nag y mae oll feini gwerthfawr 
yn gogoneddu gorseddfainc ymherawdr yr Indostan ym 
mreninllys Agra, lle ni bu Rhyddid erioed yn 
sefydlog. 

O! rhodded archwaeth ei melusder foddlonrwydd 
ystyriol ym meddyliau y myrddiynau sydd yn ennill 
eu porthiant trwy lafur-chwys eu gruddiau. Fe a'i 
henwir yn anedigaeth-fraint y Prydeiniaid; y mae pob 
un o honynt yn arddel hawl ynddi: y mae yr Iuddew, y 
Mahometan, y Blowmon anghred, yn dyfod tan gysgod 
ac achles Rhyddid, gan gynted y sango dir Prydain. 
Mor hysbys yw y Prydeiniaid o'i godidawgrwydd, 
mor anwyl ganddynt ei breintiau; pe cynnygid ei 
gorthrechu gan ryw ormes, pellenig neu gartrefol, ni 
bu wenyn llidiawg-chwyrn erioed fileiniach yn amddi- 
ffyn eu trysor o ddrud felus ddiliau, nag y byddai y 
Prydeiniaid, ei meibion magwriaethol, cydnabyddus o'i 
gwerthfawrogrwydd, yn ymdrechu yn ei phlaid. 

Po mwyaf helbul a thrafferth a gaffo ymdrechwr i 
ennill camp-dlws, mwyaf anwyl a gofalus a ddylai fod 
o honi: felly drud yw Rhyddid i Brydeiniaid! Pa 
sawl arwr dewrwych a waedodd er ei mwyn! Ewrop 
a'i ceisiodd, Prydain a'i cafodd! Pa nifer o wledydd a 
hiraethasant am dani yn ddirfawr, ac a geisiasant 
aberthu ar ei hallor? ond eto yr oedd hi iddynt yn 
“ dduwies nad adwaenynt.” 

Rhyddid sydd yn gwarchad yr ymdeithydd, yn 
gwneyd cwsg y lluddedig yn ddiogel, yn cyfoethogi y 


! 6 Here the Mogul a spacious empire 8ways, 
Around his golden seat the dazgling blaze 
Of diamonds, rubies, sapphires, strikes the eye; 
The richeset throne beneath the copious sky.'? 
See “A Poem on India,” Gent. Mag., 1195. 


3 Nid oes yn awr yn Agra ond c dion eì mawrhydi gynt. Mor ddiflanedig yw rhwysg & 
mawredd daiarol! Pa le ymae Babilon fawr heddyw? Pa le y mae Ninifeh gadarn a goludog? 
Y mae fel cicaion y prophwyd, gwedi gwywo a difianu ! 





(i 


diwyd, ac yn lloni y llafurwr. _ Nid llawer o flynydd- 
oedd a aethant heibio, er pan oedd y llafurwyr yn 
gorfod bod yn arfog yng Nghymru, yr arddwr amaeth 
yn dal yr aradr â chleddyf wrth ei glun; y pryd yr 
oedd Rhyddid mewn aÌlltudaeth. 

Rhyddid sydd yn attal trawsder, yn amddiffyn 
gwendid! ceidwadaeth ein breintiau, mammaeth digon- 
olrwydd, amlhâd ein triniaeth: y mae ein llongau o'i 
herwydd yn ith wau hyd y cefnfor, ac yn cludo 
cyfoeth o eithaf pedryfanoedd y ddaiar.! 

Rhyddid yw achles, a gwinllan fagwriaeth celfydd- 
ydau. Y gormesdeyrn na fyn Ryddid yn ei lywodr- 
aeth, rhaid iddo groesawu tlodi ac anwybodaeth. 
Lle mae Rhyddid yn cyfanneddu, y mae y celfyddydau 

lluosog dywynu; y mae gwlad rydd yn gwa- 
awdd dynion deallgar ym mhob cywreinrwydd i 
breswylio ynddi. Y mae Rhyddid i'r corff cynnull- 
edig, sef gwladwriaeth, yr un peth ag yw iechyd i bob 
corff diranedig; canys ni phrofir hawddfyd gan un 
dyn heb iechyd, felly nid oes ddedwyddwch mewn 
cymdeithas heb Ryddid. Seneddwr o Rufain gynt a 
ofynodd i'w gaethwas, pan ei gwelodd ef yn wylo 
chwerw-dost, pa ham yr wylai? ai am ei fod yn gaeth? 
Yntau a atebodd, “O! nag e, ond am fy mod unwaith 
yn rhydd!” 

Gwerthfawrogrwydd Rhyddid, a'r llawenydd y mae 

ei gynhyrfu yng nghalonau y sawl ai mwynhao, 
wedi dyoddef hir gaethiwed tan gawodydd creulon o 
orthrymder, sydd amlwg yng nghân Moses a phlant 
Israel, wedi eu rhyddhau o gaethiwed Pharaoh, a 
pherygl y Môr Coch. Nid yw cân Barac a Deborah 


! “Neptune to Britain has resigned his throne, 
The raging seas, world's great waste '8 her own; 
Her pow'r extends as far as winds can blow, 
Or swelling sails upon the globe may go; 
The taste of. hot Arabia's spice we know, 
Nor feel the scorching sun that makes it grow; 
Without the worm, in Persian silk we shine, 
And, without planting, drink of ev'ry vine, 
Britain, where science, and plenty smile, 
Virtue's bright star, and freedom's favour'd iale.” 





8 


yn dangos llai o orfoledd wrth ddiolch i Dduw am 
eu Rhyddid oddi dan iau brenin y cerbydau heiyrn. 
Gobaith am Ryddid a gryfhaodd ddyrnod Iudeth ferch 
Merari, i ddydoli pen Olophernes oddi wrth ei gorff; ac 
ar ol llwyddo, bywiogodd ei chalon, llefarodd ei geneu 
mewn llawenydd. O'r tu arall, mor lwfr ddigalon 
ydyw y caethion!l—“ Wrth afonydd Babilon, yno yr 
eisteddasom, ac yr wylasom, pan feddyliasom am Sion,” 
ebr y duwiol brophwyd: tristwch oedd eu telynau 
iddynt—“ Pa fodd y canwn gerdd yr Arglwydd mewn 

gwlad ddyeithr ?"— o 


“ Gwae ni o'r byd dybryd hwn 
(Cwynant), pa fodd y canwn 
Gerdd Ion mewn tir estronol? 
A'n mad anwyl-wlad ynol! 
Ni bu (dref sorth dan orthrech) 
Fy nhrem am Gaersalem sech; 
Os hawdd yr anghofiais hi, 
Del ammhorth yn dâl imi, 
Anhwylied fy neheulaw, 
Parlys ar bob dryg-fys draw, 
A'm tafod ffals gwammal-syth 
Ffered yn sych baeled byth!” 


GRO. OWAIN. 


Sylwodd Montesgue fod y dynion a fyddont mewn 
caethiwed, wrth ganfod y Rhyddid y mae ereill yn ei 
mwynhau, a hwythau wedi eu cau allan, yn dueddol, 
megys y dysbeiddiaid yn rhewydd-gelloed* y dwyrein- 
fyd, i dreulio holl ddyddiau eu heinioes mewn cenfigen 
a chasineb tuag at bawb ereill o ddynolryw. Meddwl 
cymhelledig a gais bob achlysur i ymddïanc o'r gefyn. 
Deffroawdd ein cymmydogion y Ffrancod, a rhodd- 
asant ddiofryd na chai gorthrymder cartrefol suo iddynt 
i gysgu yn rhagor: dim llai na deg mil a deugain a 
ymddangosodd tan luman Rhyddid, yn eu prif ddinas, 
ar y bythol gofiadwy ddiwrnod y torasant iau gorth- 
rymder,* a phob un yn barod i lefain fal y gwaeddodd 
Brutus yn chwerwder ei enaid, “Un ai Rhyddid ai 


angeu!” 


1 Seraglioe. 3 July 14, 1789, 


9 


Diwrnod nodedig adferiad Rhyddid i ardaloedd 
Lewis, y pryd y tynwyd i'r llawr y carchar erchyll 
hwnw a elwid y Bastil, enw yr hwn sydd ddigonol i 
lenwi calon dyner â lluniau ellyllig llawn o ddychryn- 
iadau. Y mynyd diweddaf, yr oedd fy meddwl 
gwibiog yn llwythog o gyffelybiaethau a gwrthddrych- 
iadau boddgar, amlygiad o fendithion Rhyddid angyl- 
aidd; yn awr, nid allaf fyned rhagof, heb fwrw 
ychydig o amser i fyfyrio ar yr anian fileinig sydd yn 
rheoli yng nghalonau dynion anystyriol, yn peri iddynt 
arfer y moddion creulonaf a allant hwy a senedd uffern 
ddychymmyg, i garcharu a gorthrymu eu cydgreadur- 
iaid, hepil yr un Adda! * 

Fy mwriad yn y ddosbarth nesaf yw traethu ychydig 
o echryslondeb gelynion gwrthwynebol Rhyddid, sef 
caethiwed a gorthrymder; canys dyeithrol ydynt (o 
ran profiad) i ni Brydeiniaid, er bod llaweroedd o'n 
cydwladwyr ceintachus, naill ai o ran traddodiad, neu 
anwybodaeth, yn cwyno eu caethiwed, ac yn tuchan 
o herwydd trymder eu trethi; gresynol yw bod y 
cyfryw yn cyfanneddu yng nghanol Rhyddid heb 
gyfaddef eu bod: yr wyf fi yn barod i ddweyd ar ol 
yr hen fardd— 


“ Ei gyfri'r wyf yn uchelfraint imi, 
Yn yr oes hon im' gael fy ngeni.” 


YR AIL RAN. 


CAETHIWED A GORTHRYMDER. 


Dau ryw Gaethiwed, haeddianuol ac anhaeddiannol— Hanesion 
gorthrymder mewn gwledydd tramor—Tost gyflwr caethion y 
rhwyflongau—A charcharorion y Bastil.—Darluniad Stern o gaeth- 
iwed—Diolchgarwch Socrates. 

Dau fath o gaethiwed y sydd, haeddiannol ac anhaedd- 
iannol. _ Yr angylion syrthiedig a gawsant y prawf 


2—. 


10 


cyntaf o gaethiwed haeddiannol, gwobr balchder ac 
anufudd-dod, pan droseddasant derfynau Rhyddid yr 
Hollalluog. 

Wrth gaethiwed anhaeddiannol y mae gorthrymder 
yng nglŷn: gorthrymder sydd weithred ddynol yn 
wastadol; er bod Duw yn cospi dynion am eu pechod- 
au, eto nid ellir ddywedyd ei fod yn gorthrymu: 
gorthrymder sydd yn wastadol yn tarddu oddi wrth yr 
uchraddolion at yr israddolion; canys brenin a eill 
orthrymu ei ddeiliaid, y penciwdawd ei filwyr, perchen 
tiroedd ei adlawiaid, arglwydd ei weinidog, ïe, tad ei 
blentyn. 

Gorthrymder, megys gweithred o greulonder, sydd 
yn tarddu o galon amddifad o dosturi at gydgreadur- 
iaid. Balchder ac ymchwydd sychedig, yn hiraethu 
am glod a gwag-ogoniant mewn calonau ystyfnig, oedd 
dechreuad gorthrymder; ceisient bob achlysur i ddangos 
eu mileindra a'u creulonder tuag at ddynol ryw; ac yn 
fynych ni arbedent eu gwladwyr na'u cyfneseifiaid eu 
hunain. 

Nimrod, yr heliwr cadarn, oedd y gorthrymwr cynt- 
af, fel y mae awduron yn tystio: a Ninus ei fab oedd 
frenin Assyria, a orchfygodd Soroaster, brenin Bactria; 
yr hwn oedd y tywysog cyntaf a orthrymwyd, ac a 
ddygwyd tan deyrnged. Brenin Elam a'i blaid dra- 
chefn a orthrymodd frenin Sodom a'i gyfathrachwyr. 
Arglwyddiaethol iawn ar ei ddeiliaid oedd Pharaoh 
yr Aiphtwr, pan ddywedai wrth Ioseph, “Hebot ti ni 
chyfyd gwr na'i law na'i droed trwy holl wlad yr 
Aipht. Myfi yw Pharaoh!” 'Tosturus bod bywydau 
holl drigolion y deyrnas ar law un dyn! A Pharaoh 
arall, yr hwn ni adnabuasai Ioseph, oedd greulonach 
fyth; gorthrymwr creulon oedd ar yr Israeliaid: y mae 
el anian sarig ef yn amlwg yn y gorchymmyn caled 
a roddodd iddynt fal hyn:—*Am hyny ewch yn awr, 
gweithiwch; ac ni roddir gwellt i chwi; eto chwi a 
roddwch yr un cyfrif o'r priddfeini.” 

Hanes amryw orthrymwyr a gyfarfyddir yn yr 
Ysgrythyr: ond fe allai y dywed y darllenydd ei fod 





11 


yn fwy hysbys o honynt na myfi; am hyny gadawaf 
hwynt i fyned rhagof at hanesion ereill: ond ar y 
ffordd, nid allaf beidio â chrybwyll cyhoeddiad brenin 
Babilon; wrth ystyried yr hwn, nid eill Prydeiniaid 
lai na diolch i Dduw, am eu Rhyddid i addoli fal yr 
ewyllysient:—“ Addolwch y ddelw aur a_ gyfododd 
Nebuchadonosor y brenin: a'r hwn ni syrthio ac ni 
addolo, yr awr hôno, a fwrir i ganol ffwrn o dân poeth.” 
O! greulon ddallineb, fod un brenin daiarol o'r fath 
gynneddf a chymhell cydwybodau ei ddeiliaid tan 
berygl marwolaeth trwy ddygnaf boenau. 

Bellach, i fyned ym mlaen; ac os oes fodd i roddi 
taw ar y grwgnachwyr sydd yn sibrwd ac yn dadwrdd 
fod y byd yn myned waethwaeth, y cyfreithiau yn 
gaethach, a'r trethi yn drymach, yn niwedd pob cân 
dyna y byrdwn presennol; darllened y cyfryw yr 
hanesion canlynol, fe allai y newidiant eu llais, y talant 
eu frethi yn foddlon, y gweddïant efo'r eglwys a'r 
brenin, ac y diolchant i Dduw eu bod yn preswylio 
mewn gwlad lle mae cyfraith yn amddiffyn y gwreng 
cystal a'r boneddig. 

Nid yw'r trethi yn Lloegr a Chymru i'w tebygu i'r 
rhai sydd mewn gwledydd tramor; y mae trigolion 
Georgia yn Asia yn cael eu trethu gan drymed gan y 
Persiaid a'r Twrciaid, fal nad oes gan amryw o honynt 
fodd yn y byd i'w talu; ac o herwydd hyny yn gorfod 
ymadael â'u plant oddi ar fronau eu mamau; y ben- 
ywod i fod yn buteiniaid i'r Sultan, a'r gwrywiaid 
naill ai yn ddysbeiddiaid yn eu cyffodendai, neu yn 
fìlwyr yn eu byddinoedd. Pa galon na waedai o 
dosturi wrth feddwl am y fath drais gormesol! Rhieni 
plentyn, wedi ei faethu yn ofalus rai blynyddoedd, 
yn gorfod eì ollwng i gigyddion. anghred, i'w dros- 
glwyddo i le na wyddant, ac ergyd ì fil, iddynt fyth 
gael ail olwg arno. Y mae rhai yn dysgwyl i'r truein- 
iaid hyn o Georgia ysgwyd ymaith yr iau felltigedig 
hon, cyn y byddo hir; canys mae y brenin sydd arnynt 

awr yn arwr o anian fywiog, ryfelgar; a thra bo 
Selim, â llonaid ei ddwylaw, a mwy nag a all ei 


12 


ewinedd wneuthur efo Semiramis' y Gogledd, nid 
anhawdd a fydd. Gweddïwn efo 'n cyd-gristianogion ; 
dymunwn i Dduw ganiatâu i Ryddid unwaith wenu 
arnynt. 

Y mae yr Holandiaid yn trethu y Sineaid* yn lyw 
odraeth Batavia mor dost, a bod yn rhaid iddynt dalu 
coron y pen, am genad ì wisgo eu gwallt; a dywedir 
nad oes lai o honynt dan y lywodraeth hon na phed- 
war ugain mil: a choron yn rhagor a dalant am bob 
gwiiell arian a wisgant yn eu gwallt; a rhai o'r dyled- 
ogion a arferant amryw wêyll. Nid oes braidd un 
peth at wasanaeth trigolion y wlad hôno a'r na threthir: 
pe trethent bob dant yn eu penau, nid oes iddynt 
waredigaeth, ond dyoddef yn amyneddgar. 

Yn Holand fe drethir pob math o ymborth, yn oed 
llysiau gerddi; dywedir fod ambell ddysglaid o fwyd 
wedi ei threthi ugain o weithiau, cyn iddi ddyfod i'r . 
bwrdd; ac ym mhellach, na werthir buwch naw oed, 
am ugain o goronau, na bo dwy ar hugain o goronau 
wedi bod arni cyn y pryd hyny, o drethi: ac eto mae 
yr Holandiaid yn fwy boddlonus na'r Prydeiniaid; ac 
er eu bod yn talu trymed trethi, maent yn gyfoeth- 
ocach (o herwydd eu diwydrwydd) na nemor genedl 

byd. 

y Mae brenin Persia yn arddelw awdurdod direswm 
ar fywydau ei ddeiliaid; pe gorchymmynai, yn eì wall- 
gofrwydd, ddienyddu un o'ì benswyddogion, heb yr 
achos lleiaf, fe ufuddhêid iddo yn ebrwydd: nid rhin- 
wedd gwrthddrych ei ddigofaint, na'i glodfawr wasan- 
aeth ym mhlaid ei deyrn a'i genedl, a rydd yr effaith 
lleiaf i achub eì fywyd; os rhoddodd y brenin ei fryd 
ar ddwyn ei hoedl, dyna y cwbl drosodd, â gair ei 
eneu, neu yr amnaid lleiaf. 

Ond ym mhlith y gormesdeyrnedd creulonaf a hal- 
ogodd orseddfeinciau, ac a flinodd amynedd nef â'u 
gweithredoedd echryslon, y mae Muley Ishmael, 


' [Catharine II, Empress of Russia. ] 
2? (The Chinese.] 


15 


ymherawdr Morocco (yr hwn, yn ol rhy hir deyrnasiad, 
a drengodd yn y íl. 1714), yn gofyn y lle uchaf. 
Cenadon tramor, y rhai a fuont mor anffodiog a chael 
golwg ar y gwr tirion hwn, sy'n rhoi ei hanes fal y 
canlyn:—Ar ddiwrnod gosodedig fe gyhoeddai lys 
agored, ac mewn eang gyntedd bwriadol, efe a farch- 
ogai mewn rhwysg i ddangos ei fawrhydi i'r dyeithr- 
iaid: a nifer mawr o'i lywiawdwyr taleithiau o'i am- 
gylch yn droednoeth, a than grynu ac ymgrymu at y 
llawr, hwy â'i galwent yn “weinidog Duw—ymherawdr 
y ffyddloniaid—yr hwn oedd ddewrwych yn ífyrdd yr 
Arglwydd—y dyledawgl—y da!” Ac ym mhen pob 
gair a lefarai yr ymherawdr, hwythau a grochlefent,— 
“Mawr yw doethineb ein harglwydd y brenin!—mae 
ein harglwydd y brenin yn llefaru megys angel o'r 
nefoedd!” Ond cyn disgyn oddi ar ei farch, fe a laddai 
yn gyffredinol ddau neu dri o'i ddeiliaid ffyddlonaf, 

d eì waewffon; i ddangos i'r cenadon dyeithrol 
eì ddeheurwydd mewn rhyfel. Yr awduron a ysgrif- 
enasant hanes ei weithredoedd ardderchog, a fwr- 
iasant iddo yn ei einioes, ladd deugain mil o'i ddeiliaid, 
i'w foddio eì hun, bob yn ychydig. Yr oedd gan- 
ddo gryn hoffder mewn adeiladaeth, ac yn fynych 
dygwyddodd yn ol gorphen teml neu ryw adeilad 
arall, os na byddai wrth ei fodd, fe orchymmynai ei 
dynu i'r llawr, a lladd cynnifer a oeddynt â llaw yn y 
gorchwyl. 

Unwaith darfu ìi farsiandwr o Loegr fod mor eofn 
a rhoddi iddo fwyall o waith celfydd yn anrheg; yntau, 
i brofi ei hawch, a dorodd ymaith glust y rhoddwr yn 
ddiattreg. 

Fe fflangellodd un o'i uchel-gynghoriaid i'w farwol- 
aeth, ac a orchymmynodd ddienyddu y meddyg am 
nad allai achub ei einioes. Os byddai gair fod rhai o'i 
ddeiliaid yn gyfoethocach na'u gilydd, fe anfonai yn 
ebrwydd am eu holl eiddo; a hoff gan y perchenogion 
fyddai cael ymadael â hwynt heb golli eu hoedlau. Fe 
grogai eì raglawiaid yn fynych, ac a anfonai rai o'i 
gaethweision ffyddlonaf i'w claddu yn ddirgel; ac wedi 


14 


ì'r rhai hyny ddychwelyd, fe a dorai wythen waed 
bob un o honynt yn ebrwydd, megys y ddichell benaf 
1 gadw y gyírinach. 

O! gythreulig orthrymder, a ddeorwyd yn uffern, 
chwerwed a fu 1 amryw deyrnasoedd! Bu cenedl y 
Prydeiniaid yn griddfan dan ei phwys rai oesoedd: 


Iulius Agricola a'u trethodd yn drwm iawn; a Seneca, . 


yr enwog athraw hwnw, a gymmerodd y trethiadau 
wrth y ílwyddyn, bid ennill, bid colli; a'i geisiaid a 
fuont greulon 1awn yn eu casglu: y Prydeiniaid a 
gwynasant eu gorthrymder, ond ni wrandawyd hwynt; 
a hyny fu yr achos o'u hegnïol ymgais i dori yr iau 
Rufeinaidd, ac i ennill eu Rhyddid dan eu brenines 
Buddug, yr hon a orchfygwyd, a lladdwyd deg a 
thrigain o filoedd o'n hynafiaid; a'r ddinas Augusta, 
awr Llundain, a losgwyd i'r llawr. 

O'r holl orthrymwyr fu yn llywio y deyrnwialen 
mherodrawl yn Rhufain, Nero oedd un o'r penaf a'i 
hynododd & gwaed a chelaneddau y dieuogion. 
Seneca, eì ddysgedig athraw, a'i nai Lucan, yr enwog 
fardd, a laddwyd ganddo. Efe a roddodd ddwy, o 
dair o wragedd a fu iddo, ìi farwolaeth. _ Agrippina, ei 
fam, a felltithiodd yr awr y ganwyd ef 1 flino dynol 
ryw; ac o'r diwedd, yr hon a'i dygodd i'r byd a syrth- 
iodd yn aberth ar allor ei wallgofus greulonder. Myn- 
ych y dywedai mai Priaf o Droia oedd y tywysog 
dedwyddaf a fu ar y ddaiar, o ran iddo gaffael y 
mwyniant o ganfod ei ddinas yn goelcerth cyn ei farw- 
olaeth; ac oddi wrth y meddwl hwnw gorchymmyn- 
odd i'w weision roddi Rhufain ar dân, yr hyn yn 
ebrwydd a wnaethant, ac yntau yn y cyfamser wedi 
myned i ben castell Mecenas i gael ei lawn olwg ar yr 
oddaith echrydus, ac wrth fodd ei galon yn chwareu ei 
delyn, gan ganu efo'i law rai o odlau Homer ar losgiad 
Troia. Ond gwaeth na llosgi'r ddinas, fe a roddodd y 
bai oddi ar ei gefn ei hun, ar y Oristianogion; ac a 
gyfododd erlidigaeth greulon yn eu herbyn. O'r 


I Tacitus. 2 Boadicca, 


15 


diwedd, ei anian annynol a barodd i bawb ei gasâu a'i 
adael. Felly ymadawodd â'i freninfainc, gan ddymuno 
ar Epaphroditus, ei ryddwas, ei ladd ef, yr hwn a dor- 
odd ei waewffon wrth wneuthur y gymmwynas hono. 
iddo. 

Fe ddywedir fod Mahomet II. yn offeryn marwol- 
aeth i wyth gan mil o eneidiau. Yr oedd ei greulon- 
der wedi tyfu i'r fath radd o ddyhirwch, fal ag y darfu 
orchymmyn agor yn fyw bedwar ar ddeg oi brif 
weinidogion, er mwyn cael gwybod pa un o honynt a 
fuasai mor flysig a meiddio bwyta un o'i ber afalau. Ar 
dro arall, fe dorodd â'i law ei hun, ben merch ieuanc, o 
herwydd ei bod yn rhy lân ei gwynebpryd. Y pagan- 
iaid a'r Pabyddion, trwy eu gorthrymder a'u herlidig- 
aethau, a dywalltasant ffrydiau o waed COristianogion ; 
ond dilynwyr Mahomet a aethant ym mhellach yn 
y galanasdra: gellir dywedyd am danynt fal y dy- 
wedodd llancesi Israel yn eu caniadau am Saul a 
Dafydd,—“Un a laddodd ei filoedd, a'r llall ei fyrdd- 
iynau.” 

Yr oedd Solyman, ymherawdr arall ar y Twrciaid, 
mor greulon ddideimlad, ag erchi i'w garcharorion 
Cristianogol sefyll yn rhestr y naill du i'r heol; yna 
gorchymmynai i'w ddau fab eu dienyddu hwynt; a'r 
hwn a dorai y toriad erchyllaf ag un ergyd cleddyf, ar 
aelodau y Cristianogion hyny, a gafai y wobrwy fwyaf, 
ac addewid o fod yn etifedd i'r goron: ond un o hon- 
ynt ar ryw dro oedd ry dyner ei galon, eì dad yn ddi- 
attreg a'i trywanodd, yng ngolwg ei frawd, AR hwn 
ebrwydd, pan welodd ddiderfyn fileindra eì dad, a ladd- 
odd ei hun; felly y bu Solyman yn amddifad o'i ddau 
fab yn yr un diwrnod. 

Y mae ymherawdr Morocco, ac ereill o'i gymmydog- 
ion, yn cymhell eu deiliaid trwy drais, 1 osod allan 
longau ar eu traul eu hunain, i ysbeilio Cristianogion; 
a pha faint bynag a. gymmeront, mynir ganddynt ddeg- 
fed ran; ac os dygwyddant gymmeryd carcharorion, 
rhaid iddynt naill ai prynu eu Rhyddid am rifedi an- 
feidrol o arian, neu fod yn gaethion dra byddont byw: 


16 


ac fe allai yn y diwedd gael eu lladd er difyrwch i'r 
treiswyr annhrugarog. 

Un o ymherawdwyr yr Indostan oedd chwannog 
iawn i ymdrochi mewn dwfr; ond ar ddamwain un 
tro, efe fu cyhyd tan ddwfr hyd oni chollodd ei syn- 
wyrau; un o'l weision yn chwennych ei achub, a'i 
cymmerodd allan gerfydd gwallt ei ben; ond yn daled- 
igaeth am ei wasanaeth, cafodd dori ei ddwylaw 
ymaith, am feiddio cyffwrdd â choríf y brenin: a 
rhyw dro wedi hyny, cafodd yr ymherawdr yr unrhyw 
anffawd yn y dwfr, a'r gweision yn chwennych cadw 
eu dwylaw, ai gadawsant i foddi, fal yr oedd yn 
haeddu: hyn a ddygwyddodd yn y flwyddyn 1510. 

Cafodd un o drigolion Yspaen ei roddi ìi farwolaeth 
am gynnorthwyo y frenines i ochel codwm oddi ar ei 
march; o achos iddo ymaflyd yn ei throed cyssegr- 
edig. 

Y naill ddyn yn gorthrymu y llall, sydd yn llwyr 
anghytunol â'r grefydd Gristianogol; canys Crist a 
gymmerodd arno ein beichiau, a thrwy ei dosturi a'i 
drugaredd, y mae yn ein hannog i fod yn addfwyn, ac 
i gasâu gorthrymder. Ayliffe, pan ddygpwyd yn 
garcharor ger bron Iago II, a wnaeth ei amddiffyniad 
gan ddweyd, nad oedd efe credu i Dduw erioed 
lunio y naill hanner o ddynol ryw, i'r hanner arall eu 
marchogaeth fel pe baent geffylau. 

Blinder meddwl yw ystyned y boen a'r drafferth y 
mae un ran o ddynol ryw mhob oes wedi gym- 
meryd, i ddych ygu arteithiau a phoenau, i wneuth- 
ur y rhan arall, sef eu cydgreaduriaid, mor druenus 
ag y gallont yn y byd hwn! _ Pe cymmerasent y ddeg- 
fed ran o'r drafferth i wneuthur eu brodyr yn dded- 
wydd ac yn esmwyth, buasent yn cyflawnu rhan o'r 
gorchymmyn mawr, sef cariad; a chawsent wobrwy 
am y gwaith. 

Bu yr wrfer yn Ffrainc ac amryw wledydd, yr hon 
a ddilynir eto mewn rhai manau; sef cospi y sawl na 
chy i â'r grefydd babaidd, trwy eu danfon 
nghyd â drygweithredwyr yn gaethion i'r rhwyl 


17 


longau. Y modd y trinir y creaduriaid truenus hyny, 
wydd ry echryslon i'w gyflawn adrodd. Rhwyfo y 
ongau hyny sydd lafur annhraethol; a phan fônt ym 
mron syrthio o ddiffyg gwynt a blinder, chwanegir eu 
poenau trwy eu ffrewyllu yn ddibaid. Dynion nerthol 
yn unig a ddeil at y trymwaith hwn; y gweiniaid yn 
fynych a syrthiant yn feirw tan bwys y rhwyf ac 
annogiad y íffrewyllwr creulon. Y maent yn dewis y 
dynion cieiddiaf, hynod am bob ysgelerder, yn swydd- 
ogion arnynt; ni chaniatêir iddynt fyned o'r llongau na 
dydd na nos, er eu bod mewn porthladd; a phan 
syrthio un yn farw tan ei galedi, fe'i teflir i'r môr yn 
ebrwydd, a gosod un arall yn ei le; ef allai i'r un 
dyben, ar fyr ennyd. Gwelais hanes i un o'r ffrewyll- 
wyr dori ymaith fraich un o'r caethion yn ei greulon- 
der y un; ac wedi hyny cymmerodd afael yn 
yr aelod i guro y caethion ereill. Hirymarôus yw 
amynedd nef! Pe gyrasai rhyw enaid trugarog gy- 
mhorth i un o honynt, yn ymborth neu yn arian, buasai 
yn achos marwolaeth iddo, pe cawsai y swyddogion 
wybod. Y mae y caethion hyn yn gorfod gweithio 
yn noethion, ac yn fynych y mae chwys a gwaed yn 
treiglo am y cyflymaf hyd eu cyrff briwiedig; pan 
fyddont ym mron rhoddi i fyny yr ysbryd tan y 
lfrewyll fe a roddir yn eu pênau damaid o fara wedi 
ei wlychu mewn gwin, fal y cryfhaont i ddyoddef 
ychwaneg o arteithiau: rhoddir haleu hefyd ar eu 
briwiau, 1 chwanegu eu gofidiau; a phan fyddo y caeth- 
ion yn dolefain gweddïau am angeu neu esmwythder, 
y swyddogion (i gyflawnu y gerddoriaeth) a'u hetyb â 
rhegfeydd a chlecian ffrewyllau. Pum cant o'r caeth- 
ion hyn fyddai am] r un carchar, ugain 
mhob hel, wedi eu tido with y Uawr ar wastad su 
cefnau, a thorch haiarn am wddf pob un o honynt; a 
gorfod gorwedd yn y cyflwr hwnw, rai misoedd 
nhrymder gauaf, i aros i'w brodyr mewn blinder 
ddyfod oll yng nghyd, ìi gael eu cydgychwyn wedi eu 


! Galleys. 
3—. 


18 


hieuo y naill at y llall; a'r rhai gwanaf yn eu plith yn 
fynych a fyddent feirw cyn cyrhaedd y rhwyflongau. 

Yr oedd yn ddiweddar yn rhwyflongau Toulon, yn 
Ffrainc, gaethwas o'r grefydd Brotestanaidd a elwid 
Ffrancis Condê; yr oedd efe yno er ys dwy flynedd a 
deugain; a holl achos ei gaethiwed oedd rhyw ymryson 
a ddygwyddodd rhyngtho a gwr boneddig ym Mharis: 
ac er nad oedd ond pedair ar ddeg oed, ac yn gloff o 
un fraich, fe'i barnwyd yn gaeth i'r rhwyflongau am 
ei oes. 

Rhyw ymdeithydd wrth fyned t Genoa, aeth i 
weled carsharorion o'r fath ; 'R a'u cafodd mewn dyfn- 
bwll echryslon, yn gorwedd ar y llawr; bara du a 
dwfr budraidd oedd eu hymborth; gofynodd i'w gyfar- 
wyddwr, wrth weled eu tremiadau mor arw-flewog 
aswy duS, “Er ys pa amser y mae y trueiniaid hyn 

ar” “Er ys ugain mlynedd.” “Pa faint eu 

oedran?” “Deg a thrigain.” O! mor echrys y drigfan 
lle mae trugaredd yn ddyeithrol, a thosturi yn llwyr 
anghydnabyddus. 

Addfwyn a thosturiol dueddfryd y ddiweddar Fren- 
inesg Ann, a fu offeryn llwyddiannus i ddirprwyo 
Rhyddid chwech ugain ac un ar bymtheg o'r caethion 
oedd yn rhwyflongau Marseilles yn Fframc; deuddeg 
o honynt yn unig (yn ol dull y gwahanglwyfus) a 
ddaethant ì Loegr i ddiolch i'r frenines am eu gwared- 
igaeth. | 

Llanc ieuanc tair ar ddeg oed a fwriwyd i brif 
garchar Ffrainc yn y fl. 1674, trwy orchymm y 
Iesuitiaid, am ysgrifenu odlig Ladin o ddwy linell, i 
hoelio ar borth Ysgol Clarmont ym Mharis; fal y 
canlyn: 

gann io Tan, poniaun Lainia pei 


Hyny yw: “Drygionus genedl a gymmyrth Iesu oddi 
yma, ac a osododd yn ei le benwn y brenin: nid yw y 
genedl hôno yn addoli un Duw arall.” 

Ac yn y flwyddyn 1705, wedi bod. yn garcharor un 


a Fe we Ur, FAU Fe A Y as AU celtwnelh wrda iD dnd iddn Mlcddidhd PF inner — [UU *Ŵ euntuÌ* MPF——— 


19 


mlynedd ar ddeg ar hugain, a threftadaeth ei hynafiaid 
wedi disgyn iddo, trwy nerthol effaith y gawod aur efe 
a gafodd ei Ryddid. 

Bu yr Arglwydd Masareene o'r Iwerddon, yn y 
carchar hwn o gylch deng mlynedd ar hugain, ac wedi 
iddo gael ei draed yn rhyddion, a dyfod i Loegr, fe a 
gyrthiodd yn ebrwydd ar ei wyneb ac a gusanodd y 
tir, gan ddywedyd, “Gwynfydedig yn dragwyddol 
fyddo y wlad hon o Ryddid.” 

Un o ragorfreintiau brenin Ffrainc, cyn y cyfnewid- 
iad diweddar, oedd bwrw i'r carchar hwnw, pwy 
bynag a'i hanfoddiai ef, neu eì barchedigion; heb gael 
byth eu hedfryd, oni welai efe hyny yn oreu. Un 
Henri Masser de la Tude, am drosedd bychan yn 
erbyn Madame de Pompadour, a fwriwyd i'r carchar 
hwn, ac a symmudwyd oddi yno i gastell Vincennes, 
o ba fan y diangodd; ond wedi ei ail gymmeryd, efe a 
anfonwyd drachefn i'r Bastil, mewn cymdeithas ag un 
M. d'Alegre.. Ac mhen rhyw amser, y ddau a 
gydfwriadasant weithio eu diangfa, urwy foddion bron 
anghredadwy; yr oedd mur y carchar yn chwe 
throedfedd o drwch, pedair alch haiarn yn y ffenestri, 
a chymmaint yn y cyrn mwg; y muriau oeddynt o 
uchder rhyfeddol, a'r ffos amgylchedig yn llawn o 
. ddwfr, a pheth oedd beryglach, yn gadwedig gan arfog 
wylwyr. Deunaw mis y buont ar eu goreu yn parotoi 
eu diangfa ddydd a nos; buont chwe' awr at eu ceseil- 
iau mewn dwfr, tra buont yn tori trwy y mur oedd 
amgylchu y ffos; ac wedi iddynt ed trwodd, 
aflwydd yn wastadol sydd yn erlid yr anffodiog, cyn 
eu myned neppell y ddau a gymmerwyd. _ “ Y truan 
D'Alegre,” meddai M. de la Tude, “fy nghyd-ddy- 
oddefwr, fy nghyfaill mewn adfyd, nid allodd gynnal y 
fath greulawn driniad; canys cynted ag ein dygwyd 
yn ol i'r carchar, digalondeb ac anobaith a barodd iddo 
wallgofil” Yr oedd D Alegre yn fyw yn y flwyddyn 
1777, ond nid oedd ganddo deimlad o'i gyflwr. Ar yr 

ed ar hugain o Fawrth, 1784, y gresynol ofidus 

. de la Tude a ryddhawyd drwy erfyniad Madame 


20 


le Gros, yng nghyd â chaniatâd blynyddawl o bedwar 
cant o ddarnau arian." Y llywodraethwr De Ronan, 
pan aeth i'w anerch â newydd o'i ollyngdod, a'i cafodd 
wedi ei gaethiwo ddeg troedfedd tan y ddaiar; heb yr 
un gwely ond gwellt; ei wisgoedd yn gawiau; a'i farf 
yn droedfedd a hanner o hyd; a'i ymborth oedd fara a 
dwfr. Byddai yn llawer tynerach ar farnwr ddifuddio 
drygweithredwr o'i einioes drwy'r arteithiau dirboenaf, 
nai fwrw i garchar gwastadol; canys wrth gael ei 
roddi i farwolaeth, ei druenus barhâd a ddarfyddai 
mewn llai nag awr; ond mewn carchar creulon, mae yn 
dyoddef, bob mynyd, arteithiau a dygnedd mil o farwol- 
aethau. 

“Darluniwch fy nghyflwr yn eich meddyliau” 
(meddai H. M. de la 'Tude, pan ysgrifenodd ei hanes), 
“fod ddeng mlynedd mewn carchar-bwll, heb gymmaint 
a gweled na siarad â chyd-garcharor, a fyddo yn yr 
ystafell uwch ben: fe eill tad a mab fod yno hir flynydd- 
oedd, heb i'r un ammheu unwaith fod iddo garennydd 
yn agos: bydded y brenin marw, newidier y swyddog- 
Ion, ni chlywch air o son, na newydd yn y byd arall, ni 
ddywed yr ymwelwr ond “dydd da ichwi, “nos dda 
ichwi! Yn y lletty hwn o nychdod, y treuliais ddeu- 
ddeg mil, un cant, a thri ugain a thri o ddyddiau a 
nosweithiau; mi a riddfenais allan, dair mil a saith a 
thri ugain o nosweithiau, mewn tywyllwch yn eigion y 
carchar drewedig; yn gorwedd ar wellt heb un hulyn, 
yn cael fy nifa gan ymlusgiaid adgas; a phrinder ym- 
borth o fara a dwfr. Ac am ddeuddeg cant o'r dyddiau 
hyny, neu yn hytrach ddiddarfod nosweithiau o erchyll- 
dod, yr oedd fy mreichiau a'm coesau yn flin friwiedig 
gan y gefynau.” 

Mae awdur Seisnig wedi ysgrifenu yn gelfydd hynod 
ar Ryddid a Chaethiwed; pe buasai yn ei gyfaddasu 
yn fwriadol at gyflwr H. M. de la 'Tude, ni allasai ei 
ddarlunio yn amgenach; ei eiriau ydynt gyffelyb i hyn: 

“ Ymddyeithra dy hun fal ymynochd', er hyny, Gaeth- 


1 Dollars. 


21 


iwed, er hyny, chwerw-lwnc ydwyd: ac er bod miloedd 
ym mhob oesau o'r byd, wedi gorfod yfed o honot, eto 
er hyny nid yw lai dy chwerwder. Tydi ardderchocaf 
a phereiddiaf Ryddid, ym mhob addoliad dirgel a 
chyhoedd, ti yw y nefol fendith o hyfryd archwaeth; 
ac felly y byddi hyd oni bo anian oll yn adfeilio: a 
thydi i wenu arno, mae y bugail, tra'r ymbortho ar fara 
a dwfr, yn ddedwyddach na'r brenin, o lys pa un y'th 
deolwyd. O! Ragluniaeth Nef, caniatâ imi ond fy 
iechyd, ti y rhadlawn Roddwr, a dyro ìmi y ddwywes 
hon yn gyfeillies; a bwrw i lawr deyrnwiail a choronau, 
os yw oreu gan dy ddwywol ddoethineb, ar y penau 
sydd mewn gwaew am danynt. 

“Tra 'r oeddwn yn dilyn y meddyliau hyn, â phwys 
fy mhen ar fy llaw, a myfyrdod yng nghylch trueni y 
caethion oedd gwreiddyn fy syndod. Meddwl bod 
miloedd o'n cydgreaduriaid, heb eu genì i etifeddiaeth 
yn y byd, onid caethiwed; yr oedd hyn o ystyriaeth 
yn peri imi flinder anoddefol: erbyn hyny meddyliais 
gymmeryd un carcharor i sylwi ar ei drueni. Ac yn fy 
nhyb mi â'i gwelwn (yn ol y tywyll oleuni yr oedd ei 
ffenestr yn roddi) â'i gorff yn ddarfodedig trwy hir 
ddysgwyliad am ryddhâd; deallais y fath ofid calon y 
mae twyllodrus obaith yn ei roddi; wrth edrych arno 

fanylach, gwelwn ei wedd yn welw-las o afiechyd, 
eb i un awel iachus gyffwrdd â'i gnawd, er ys cym- 
maint o filoedd o nosweithiau, heb weled na haul na 
lloer yn yr holl amser hyny; na chlywed llais na char- 
ennydd na chyfaill yn anadlu iddo un gair o gysur trwy 
yr heiyrn-ddellt. Ei blantl—ond yma fy nghalon & 
ddechreuodd waedu, a gorfu imi fyned ym mlaen 
â rhan arall o'i ddarluniad. Eistedd yr oedd ar dusw 
o wellt, yr hwn oedd yn gwasanaethu iddo yn wely ac 
yn gadair bob yn ail: yng nghwr eithaf ei garchar-dwll 
yr oedd, ag ychydig o friwwydd yn osodedig o'r tu cefn 
iddo, wedi eu nodi ìi gyd trosodd, a'r dyddiau a'r nos- 
weithiau alaethus a dreuliasai yno; un o honynt oedd 
ganddo yn ei law, ac â hoel ydlyd yr oedd efe yn 
myned i ychwanegu un diwrnod truenus yn rhagor at 


22 


y rhifedi: wrth imi dywyllu yr ychydig oleuni oedd 
ganddo, dyrchafodd ei olwg anobeithiol at y porth, ac 
yno fe'i gostyngodd i lawr, gan ysgwyd ei ben, fe aeth 
ym mlaen ar ei weithred ofidus: yr oedd sain ysgydwad 
y cadwynau yn treiddio i gilfachau tyneraf ei galon; ac 
wrth droi ei gorff i osod o'r tu cefn iddo rifâeg eil 
ddyddiau, fe a gyrchodd drom ochenaid o ddyfnder ei 
ymysgaroedd. Cafodd tosturi y fath effaith ar fy 
nheimlad, fal ag yr ymollyngais i ddagrau; gan nad 
allwn oddef y gaethiwol wrthddrych a ddarluniasai fy 
meddwl.” 

Bellach, yn ol rhoddi amryw brofiadau o'r ymwel- 
iadau annymunol, sef Caethiwed a Gorthrymder, af 
rhagof, yn y bennod nesaf, i olrhain yr enwocaf Ryddid, 
o'r prif oesau hyd ei sefydliad ym Mhrydain; a ther- 
fynaf y ddosbarth hon trwy adrodd un o chwedlau 
Socrates, ym mha un yr oedd y gwr call hwnw yn 
diolch i'r Hanfod Goruchaf am dri o'i ragorfreintiau; 
gef yn gyntaf, ei fod wedi ei lunio yn wr, ac nid yn 
wraig; yn ail, yn athraw, ac nid yn annysgedig; 
drydydd, yn Roegwr, ac nid yn anghyfiaith. Felly 
llwyr y dylai pob Cymro a Sais, pob un sydd yn 
cyfanneddu ym Mhrydain, ddiolch 1 Dduw ei fod yn 
anadlu, yn byw ac yn bod mewn teymas yr hon 
sydd â'i chyfreithiau yn caniatâu Rhyddid i bob un 
o ymarweddiad addas ddiargyhoedd. 


Y DRYDEDD RAN. 


Amrywiol ddamweiniau yng nghodiad a gostyngiad Rhyddid wlad- 
wriaethol o'r cynfyd hyd ei sefydliad ym Mhrydain. 
HENFFYCH well, O! nef-anedig Ryddid; canys cyn i 
drigolion daiar dy fwynhau, yno yr oeddit: â dedwydd- 
wch bendithiwyd dynol ryw, pan gawsant dydi yn 


25 


darian i'w hamddiffyn yn erbyn rhuthrau camrwysg 
ormesol; balchder a thrawsder breninol oedd gas 
genyt; pob ysbryd llariaidd, pob calon ddoeth a'th 
hoffodd; canys pan gynted ag y'th deolwyd o Samos, 
gan y trahaus-deyrn Polycratese, uffern ar y ddaiar y 
cyfrifodd Pythagoras wlad ei anedigaeth hebot; casa- 
odd fro ei hynafiaid er dy fwyn,:ac ni bu esmwyth nes 
y cafodd hanes y llywodraeth lle y gosodaist dy bres- 
wylfod. Pob teyrnas lle y cymmeraist feddiannau 
ynddi, aeth yn enwog drwy y.byd: pob ewyllysiwr da 
ìtì, peraist ysgrifenu ei enw (haeddawl o oreu-glod) ar 
golofn! elydn, i barhau hyd na bo amser mwy. _ Pob 
brenin a ddymunodd dy gymdeithas, ti a beraist i'w 
deyrnas lwyddo mewn masnach a chyfoeth; anwybod- 
aeth a giliodd o'i derfynau, a'r celfyddydau a dywynas- 
ant. Yr Aipht a heidiodd o ddynion dysgedig, tan 
lywodraeth dy goleddwr Sesostris; a hyny a gryfhaodd 
ei fraich mewn rhyfel, ac a amlhaodd ei gyfoeth amser 
heddwch; ti a'i gwneist yn ymherawdr y moroedd. 
Ptolemi Philadelphus hefyd, ei dysgedig frenin, a 
gyfoethogodd lyfrgell Alecsandria â chan mil o lyfrau; 
ai ddilynwyr a'i hamlhaodd i saith gan mil; hanner 
p& rai a losgwyd gan Iulius Cesar, dy orthrymwr mewn 
ywodraeth. Dysgeidiaeth drachefn a flodeuodd, fal 
ag yr amlhawyd nifer llyfrau y gell ddymunol hôno ì 
fwy o filoedd nag erioed; ond y cwbl a losgwyd i'r 
llawr gan y Saraceniaid, gelynion dysg & gwybodaeth, 
y fl. o oed Crist 642. — Anrheithiwyd y byd o 
brophwydoliaeth Enoch, a gwerthfawr lysieu-lyfr Selyf, 
oedd yn llefaru am goed, o gedrwydd Libanus, hyd. yr 
isop a dyf allan o'r pared, drwy y llosgiad cyntaf gan 
Iulius Cesar. 

Phenicia hefyd a fu yn orsedd glodfawr it. Tyrus. 
oedd arglwyddes y byd mewn masnach:* “ Ystyllod ei 
llongau oedd o ffynidwydd Senir, a'i hwylbreni o gedr- 
wydd Libanus.” Ond caeth reolaeth Pygmalion a fu 
achos iti fyned ar encil; nid oedd yr un ymdeithydd a 


ì Pillar of. brass, 3 Ezek. xxvii, 5. 





24 


ai rodio yr heolydd lle buost ogoneddus gynt, heb 

a holi drwy annherfynol eiddigedd blinwr eì ydeinid, 
a chan nad oedd yn caniatâu it' wenu ar ei ddinasyddion, 
ni fynai ei genfigenus anian ychwaith it ddyfod i'w 
ystafelloedd ; lle nad oedd onid crintachrwydd, anhyder, 
ammheuaeth, a blinder cydwybod yn gymdeithion 1ddo: 
nid oedd ganiataol i neb ei weled ond ei gariadferch 
buteinig Astarbe; ni phrofai ymborth ond o'i drwsiad 
ei hun ; ni yfai ddwfr heb i'w gyfeill-ferch ei archwaethu 
yn gyntaf, rhag ofn cael ei wenwyno; yr hyn, er maint 
ei ofal, a ddygwyddodd iddo, trwy ddichell yr hudoles. 
Felly symmudwyd y rhwystr, agorwyd y porthladd a'r 
pyrth i'th ail groesawu ì'r ddinas; ar ol awyr dym- 
mestlog a llidiog gawodydd, yr oleu desawl gânaid a 
ail lewyrchodd yng nghyffiniau Sidon: bywiogodd y 
celfyddydau tan dy oruchwyliaeth; a chyn hyny, ni a 
ddarllenwn i Selyf anfon at Hiram frenin Tyrus, am 
weithwyr i'w gynnorthwyo i adeiladu y Deml yn Ieru- 
salem. 

Gwlad Groeg oedd un o'th brif sefyllfêydd, ac a 
roddes enedigaeth i'r dynion enwocaf yn yr holl gel- 
fyddydau—athrawon, hanesyddion, meddygon, cerdd- 
orion, a phrydyddion; canys y doethion cynnysgaeddol 
ag awenyddau a gawsant eu llawn rwysg yn ol eu 
boddgar fwriad, i fyfyrio trwy dynerwch dy anian di, 
Tan gysgod dy achles ddymunol cafodd llawer o wŷr 
doethion a dysgedig, anfarwol enwau; pa rai a 
lewyrchasant mal cynnifer o oleuadau ysblenydd, yn 
taenu cynhesol anwydau, lle ni phreswyliodd o'r blaen 
onid anwybodaeth ac anial dywyllwch! _ Pa glod na 
haeddai yr enwog Thales, prif chwiliwr llwybr anian, 
a blaenred yr athrawon; y cyntaf o ddoethion 
Groeg, a'r mwyaf clodfawr ei fytfyriadau; yr hwn a 
ddadguddiodd i'w gydwladwyr ddirgelwch gyrn y ser 
a goleuadau y nefoedd! Mae hefyd Pythagoras a'i 
ddwfn athrawiaeth? mae Solon a Licurgus, a roddas- 
ant rym i ddiogelwch dynion gan lunio llesol gyf- 


I Seneca, in his Controver. & Suasor, hath a catalogue of Grecian authors, 


25 


reithmau? mae Homer, mab maeth yr Awen, a phen 
beirdd eì wlad? ïe, mae rhestr' hir o rinweddol 
ddysgedigion a safasant fal colofnau goruchel, mor 
ddysglaer a phelydr y seren foreu, er sefydlu yn 
nedwydd ardaloedd Groeg dy orseddfainc, a. dyrchafu 
dy faniar? O bereiddiaf Ryddid! Pe ganesid y rhai , 
hyn mewn bro lle nad oeddit i'w hamddiffyn, buasent 
yn gaethion i ryw greulon ormes fan enw brenin, yn 
rhwymyn tywyllwch ac anwybodaeth; cyffelyb i ber- 
aidd lysiau blodeuog a darddant yn yr anialwch, y 
rhai nì chanfu golwg dyn, ond a ddiystyr sethrir dan 
draed yr asyn gwyllt. Ac nid yn unig mewn dysgeid- 
iaeth a'r celfyddydau y gwnaethost y Groegiaid yu 
glodadwy, ond hefyd mewn rhyfel; trar oeddynt mewn 
cynghrair â'u gilydd, nid allodd Csercses ym mlaen ei 
fyrddiwn dy anrheithio di, i'w drygu hwynt; ond 
gelyniaeth cartrefol a fu achos eu cwymp, y naill 
ddinas yn gorfoleddu yn anffawd y llall. 

Pan oedd Pyrrhus yn gorthrymu gwŷr Lacedemon, 
a'u tristwch yn llawenydd iddo; mor lwfr oeddynt, 
nad oedd un dyn yn clywed arno dynu cleddyf o'r 
wain yn dy blaid; llwyr anghofiasent frwydr Ther- 
mopyls&,” pa un a wnaeth eu dewrder yn ddiareb, hyd 
na bo amser mwy; ond un arglwyddes, a elwid Archi- 
damia, aeth i'r senedd â chleddyf noeth i'w llaw, ac 
yn enw y merched hi a geryddodd y dynion digalon, 
gan ddannod iddynt y gwaradwydd o fod yn esmwyth, 
“ac yn foddlon i gadw eu hoedlau, a cholli eu 
Rhyddid !” 

Y Persiaid oeddynt ag unbenaeth y byd yn eu 
meddiant, mynych yr ymegnïasant i gaethiwo y Groeg- 
iaid; ond yr hyn nid allodd Csercses trwy rwysg arfau, 
ei ddilynwr Artacsercses a'i cwblhaodd â chywilyddus 
wobrwy, llwgr Mammon, pan wnaeth Antalcidas, llyw- 
ydd y Lacedemoniaid, wasaidd gynghrair ag ef. Aci 


! 8eneca, in his Confrover. ŷ' Suasor, hath a catalogue of Grecian authors, 

2 The straits of Mount Oeta in Greece, where Leonidas with 400 Spartans 
opposed the whole army of Xerxes, containing ten hundred thousand men, 
according to some historianas, 


4—gm. 


26 


gyflawnu eu caethiwed y pryd yr aethost, ardderchocaf 
Ryddid, ar ffo, Philip y Macedoniad a ganfu gyfleusdra 
i'w dwyn dan iau; ac felly gogoneddus ddinasoedd 
Groeg, er cryfed eu muriau, er uched eu llysoedd, er 
doethed eu hathrawon, er cywreinied eu trigolion- ym 
mhob celfyddydau, ac er dewred eu milwyr, a ymollyng- 
asant i gaethiwed ; yn yr hwn gyflwr y trigasant hyd oni 
adferodd Fflaminius, y swyddog Rhufeinaidd, iddynt 
eu Rhyddid; yr hwn, wedi gorchfygu gormesdeyrn 
Macedon,' a gyhoeddodd “fod eu gwledydd, eu dinas- 
oedd, eu cyfreithiau, a'u Rhyddid wedi eu hedfryd 
iddynt.” Ond nid dyma y Ryddid benaf na'r ddi- 
weddaf a fwynhasant; canys pan oeddynt ryddaf o ran 
defodau gwladwriaethol, caethion oeddynt yng nghad- 
wynau gau grefydd; ond daeth llewyrch. dysglaer 
oleuni efengyl tangnefedd i dywynu arnynt, a'u gollwng 
1 Ryddid gwasanaeth 'y gwir Dduw, trwy ei Fab, 
“Duw nad adwaenynt;'* canys darllenwn i Paul ys- 
grifenu i Galatia, Corinth, Ephesus, Philippi, Colossa, 
a Thessalonica; ond caddug, tarddedig o wenwynig 
athrawiaeth hudolwr Mecca,' a dywyllodd ac a gwbl 
ddiffoddodd lusern iechydwriaeth y trueiniaid hyn, er 
ys cannoedd o flynyddoedd; ym mha gaethiwed y 
maent hyd heddyw. 

Nid llai rhyfeddol na gresynol gan ymdeithwyr gwy- 
bodol, ydyw ystyried odidoced a fu y gwledydd hyn 
yn eu rhwysg y dyddiau aethant heibio, mor enwog 
eu trigolion; yn awr nid oes fangre mor amddifad o 
ddoniau yn y byd hyweddol. Cydfwriadodd lluoedd 
Austria a Russia yn ddiweddar i roddi ymgais ar ym 
y caethiwol Dwrc o Ewrop, a dadwreiddio ei awdur- 
dod ar y taleithiau Groegiaidd; llwyddiant eu ham- 
canion, amser yn unig a ddadguddia. Mae allan o 
gyrhaedd mebyn gwladaidd (un anghyfarwydd yng 
nghallineb a rhagwybodaeth dirgel-gelloedd llywodr- 
aethol) ddeall yr achos i'r naill Gristion wneuthur 

1 Philip, father of Perses, last king of Macedon. 


g 
3 Alluding to the altar found by St. Paul at Athens [ 4cts, xvii, 39]. 
3 Mahomet. 


27 


cynghrair ag anghred, yn erbyn Cristion arall. Os 
oes ar y morawl alluoedd,' a Phrussia, genfigen fod 
Russia mor lwyddiannus yn erbyn Mahometaniaid, 
maent yn gwirio dychymmyg Esop; sef, “Y ci a or- 
weddo ar wair mewn preseb, nid oes yn ei allu ei bori 
ef ei hun; ac y mae yn rhy wenwynllyd ddanneddog 
ì adael i'r ych gyffwrdd ag ef.” 

Ond boed i'r ogleddawl Semiramis, fal y cyfenwir y 
Csarina," ysglyfaethu llywodraeth y Twrc yn Ewrop, 
fal y pawr yr ych wair; dialed yr holl waed Cristian- 
ogion a dywalltodd Mahomet II. a Solyman: bydded 
yn chwerwach ffrewylli Selim* nag y bu Tamerlani 
Baiazet;* a gosoded ei gorseddfainc yng Nghaer 
Cwstenyn." 

Ond gan ddychwelyd o'r galanasdra dychymmygol 
hwn, fy mwriad yw olrhain Rhyddid ar ol ei dior- 
seddiad yng Ngroeg, a chanlyn ei ffôedigaeth i'r Eidal; 
lle y cafodd y ddinas Alba, a gogoniant Lafinium 
Eneas, yn ymachluddo, gan ddisgyn goris te lch 
enwogrwydd; a Rhufain yn dechreu dyrc ei 
thyrau yn rhyfeddod i'r byd. Yn ol deoliad y Tar- 
cwiniaid,” dechreuodd Rhyddid flodeuo yn Rhufain, tan 
lywodraeth y Senedd a'r prifswyddogion; esgynodd 
Rhufeiniol glod hyd entrych Caer Gwydion; ac awch 
a llwyddiant eu harfau a darawodd fraw a syndod 
drwy holl derfynau'r byd adnabyddus. Eu gwych- 
der a'u mawrhydi a goronodd ac a ddigoronodd frenin- 
oedd; gollyngasant daleithiau o wasg gorthrymder 
gormeisiaid cartrefol. “ Ond teyrnasoedd sydd ddar- 
ostyngedig i gyfnewidiad megys dynion ;” felly Rhufain 
wedi cyrhaedd y radd uchaf o glod a gallu, yn 
orfoleddus ar orseddfainc ymherodraeth y byd; y 
pryd na feiddiai un gelyn pellenig godi arf yn ei 


! Maritime powers. 

3 Empress of. Russia [ Catharine II, who died in 1796). 

$ The present Grand Seignior. 

* Bajazet was overcome by Tamerlane the Scythian, and 200,000 Turks 
slain: Anno Dom. 1402. 

$ Constantinople. 

“ Expulsion of. the Targuins from Rome: Ante Chr. 510. 


28 


herbyn, gwelodd tyngedfen anocheladwy yn angen- 
rheidiol hau hadau amrafael rhwng y penaethiaid, 
1 brysuro dinystr eu llywodraeth a'u Rhyddid. 
Ymbleidiau a wnaeth alanasdra creulon ym mhlith 
meibion Rhyddid; Tiberius Gracchus, a thri chant o'i 
ddilynwyr, er Rhyddid, a waedasant i farwolaeth. 
Awydd 1 uwch reoli oedd yn annog un i dynu ei gleddyf, 
a'r llall yn barotach i farw na cholli ei Rhyddid: 
nid oedd hyawdledd Cicero ddigonol ì leihau syched 
un am awdurdod, na thynu ymaith fwriad y llall i 
amddiffyn ei gam, a chadw ei Ryddid. Marius a 
Sylla yn ymryson par un a gaíai gyntaf adfeilio 
colofnau teml Rhyddid. Y cyfryw ddadl a barodd i 
dir yr Aipht fod yn feddrod i Pompey; yr hwn ni 
addefai eì gyfuwch, na Cesar ei oruwch: y diweddaf 
a fu fuddugoliaethus, a chan brysuro i erlid Rhyddid, 
tywalltodd waed miloedd o'i meibion ym maes Phar- 
salia; pwy eill draethu gofid calon prif gyfryngwr 
Rhyddid! sef Cato ardderchog, pan oedd diwedd ei 
theyrnasiad mor agos yn Rhufain, a gwaed ei ham- 
ddiffynwyr ym mygu oddi ar boeth-gras dywod 
Numidia. Cesar yn nesu â chyflym gamrau, ac yn an- 
fon cenadon ato, i ymostwng i'w lywodraeth, ac achub 
eì einioes: onid ei ateb oedd, “mai blin fyddai 
einioes iddo heb Ryddid, ac mai gwell oedd ganddo 
un awr mewn Rhyddid rhinweddol, na thragwyddol- 
deb cyfan hebddi.” Felly bu farw Cato er eì mwyn; 
ond cyn pen hir amser dialwyd ar Cesar, canys cydfwr- 
iadwyd i'w ddienyddu yn y Senedd ;* wedi iddo drin deg 
a deugain o frwydrau gosodedig, a lladd (fal y mae 
hanes) 1,192,000 o ddynion: ni feddiannodd ond 
ychydig fwyniant ar ol Cato; un yn colli eì einioes 
mhlaid Rhyddid, a'r llall o herwydd ei fod yn elyn iddi. 
Ym maes Philippi y gorweddodd Brutus ei 
waed, amddiffynodd Ryddid Rhufain tra y gallodd; 
a dywedodd, “ Mi a wneis fy rhan, yr wyf yn dysgwyl 


! In defence of the Agrarian Law. 
? In the Ides of March: Ante Chr. 44. 








29 


y canlyniad, ym mha un, naill ai Rhyddid aì angeu 
sydd i ddyfod.” Brutus oedd diweddaf o'r 
Rhufeiniaid ymegnïol a ymdrechodd i dori iau y 
Cesariaid. 

O ychydig i ychydig y Rhufeiniaid a anghofiasant 
fwyneidd-dra Rhyddid, a'r boddlondeb meddwl, a 
phob gwerthfawrogrwydd y mae yn ei roddi, ac a 
ymollyngasant i drymgwsg diofal dan gaeth reolaeth 
eu hymherodron gormesol. Caligula a'u cospodd â 
ffrewyllau, Nero ag ysgorpionau: ardderchogrwydd 
rheolaeth a ddifawyd gan raib eu creulonder dibwyll. 
Rhai a ddywawd mai Marcus Aurelius oedd yr ym- 
herawdr godidocaf ar a ogoneddodd deyrnwialen 
Rhufain erioed; gan ei glodfori am edfryd y Senedd i'r 
rhwysg a'r gallu a gymmerwyd oddi arnynt gan Iulius 
Cesar, ac mai ei holl ddifyrwch oedd daioni a llwydd- 
iant ei bobl, a Rhyddid ei ddeiliaid.” Gwir yw ei fod 
yn athraw call; am hyny y cyfenwyd ef Antoninus 
Phuilosophus; mynych yr arferai eiriau Plato: “ Ded- 
wydd yw'r bobl sydd â'u breninoedd yn athrawon, a'u 
hathrawon yn freninoedd.” Ond gwarthruddiwyd ei 
holl rinweddau drwy ei baganaidd fileindra yn colli 
gwaed Oristianogion; erlidiwr creulon oedd, a phwy 
bynag a'i cemmyl, nid ydynt fawr well na gwadu 
Crist; tan ei erlidigaeth ef y merthyrwyd Polycarp, 
esgob Smyrna; a lustin ddysgedig, athraw Oristian- 

l. Os adferodd M. Aurelius y Rhufeiniaid i'w 
Rhyddid wladwriaethol, nid ydyw i'w gymharu â Chws- 
tenyn,' ein godidog wladwr, ganedig yng Nghaer Efrog ;* 
yr hwn a ryddhaodd ei ddeiliaid Oristianogol oddì 
wrth preulonder eu gelynion paganaidd; gan gofleidio 
yn wresog y wir grefydd, a dwyn arwydd y groes yn 
faniar i'w wersyll: hwn a ddaeth â'r Ryddid berffeith- 
iaf oll i'r Rhufeiniaid; Rhyddid na phrofasant erioed 
tan lywodraeth y Cesariaid, goresgynwyr y byd. 

Ar ol dyddiau Cwstenyn, yr hwn a fu farw yn y íl. 


! Constantine the Great. . 
2? We have no authentic history for this. 


30 


837, y mwynhaodd y Rhufeiniaid eu Rhyddid tros 
ryw hyd mewn gwlad ac eglwys. Nid oes ond amser 
i lywodraeth: megys dyn mae yn gwanhau pan hen- 
eiddio, felly diflanodd gogoniant Rhufain, oes ar ol 
oes yn lleihau ei galluogrwydd, a'i Rhyddid aeth yn 
anrhaith rhwng galon' anghred s'i hesgobion rheibus; 
y rhai diweddaf hyn yn arddelwi bod yn ddilynwyr 
St. Pedr, yn olygwyr tan Grist ar holl eglwysi Cred, 
a gymmerasant iddynt eu hunain awdurdod ddyeithrol 
iawn ar eu hisraddolion: dyma y bleiddiaid mwyaf 
anrheithiol ar a ysglyfaethodd Ryddid Rhufeinaidd 
erioed ; caethiwasant gyrff dynion mewn gefynau heiyrn, 
a'u dealltwriaeth mewn rhwydau gau athrawiaeth. 

Coelio bod Purdan a dderbyniwyd i'w heglwysi yn 

fl. 598. Yr un amser, dechreuwyd erfyn Mair 
Wyryf, a'r seintiau. Dechreuwyd addoli delwau, 629; 
ond y Pab, sef Esgob Rhufain, oedd wedi ymddyrchafu 
ei anrhydedd a'i allu ei hun goruwch yr ymherawdr, er 
y flwyddyn 607. Talwyd ceiniogau Pedr iddo yn y fl. 
689; ac Offa, brenin ar ran o Loegr, a ganiataodd y 
dreth hon iddo, yn y fl. 938. Yr oedd hwn a oedd 
yn arddelw bod yn ben i'r eglwys, yn weinidog i 
Grist, &c., gan falched, fal ag y gorchymmynwyd yn y 
fl. 709, ìi bawb ag oeddynt yn cael cyfarwys ganddo, 
gusanu bawd ei droed cyssegredig. A'r Pab Stephen 
III, yn y fl. 752, oedd y cyntaf a fynodd ei ddwyn ar 
ysgwyddau dynion i'r Lateran.” A'r Pab Celestin III, 
a ymddygodd mor drahaus-falch ymffrostus wrth yr 
ymherawdr Harri IV, fel ag y tarawodd ei goron oddi 
ar eì ben, ìi ddangos iddo ei ragorfraint o wneuthur a 
dadwneuthur breninoedd. Y Pab Alecsander III. a 
gymhellodd freninoedd Lloegr a Ffrainc i ddal ei 
warthaflau, tra bu yn ymlusgo ar gefn ei farch. 

Beth a feddylia y darllenydd bellach o Ryddid y 
Rhufeiniaid, gan fod y fath lywodraethwyr arnynt? Ac 
i'w gwarogi ir iau, y Pab Leo IX, yn yfl. 1054, a 


1 The plural of gal, an enemy. 
2 A palace in Rome, given tô the Pope by Constantine the Great. 





ôl 


gododd fyddin o filwyr i sicrhau ei gamrwysg, a pheri 
1 bobl ofni ceisio yn ol eu Rhyddid, gan fraw ac arswyd 
awch eì arfau. Mae y gwledydd darostyngedig i 
lywodraeth y Pab yn awr, o ran creulonder y llysoedd, 
diddyweddïaeth! offeiriaid a lleianod, yn brin ac anaml 
eu trigolion; a hyny a sydd o honynt, y maent yn 
dlodion, llyfrion, a segurllyd. Yr oedd ymdeithydd a 
dramwyodd Eidal drwyddi yn y fl. 1708, 1709, yn 
brutio fod gynt fwy o drigolion yn y Campania yn 
unig, nag y sydd yn awr yn yr holl Eidal.* 

Eidal ardderchog gynt! pa fodd y syrthiaist o ben 
gwyddfa anrhydedd, i isder dirmyg a gwarth? Ai nid 
ydyw dy dd oedd ehelaeth, dy ddolydd prydferth 
ar lan afonydd mordwyol, mor ffrwythlawn a chynt? 
A ydyw llongau masnach yn ddyeithrach i'th borthladd- 
oedd eang? Mae dy benaeth eglwysig, y rhan amlaf, 
yn wr o ddysg; ac mewn gwth o oedran, i gynnwys 
teimlad a synwyr, os cynnwysa byth; heb na phlant na 
gwragedd na gordderchadon i'w bensyfrdanu; balchedd 
nac afradlonedd llys, i sugno na thynu ei dueddiad oddi 
wrth heddwch a dedwyddwch ei ddeiliaid: tebygai un 
mai gwastadol fyfyrdod am ddaioni a chydundeb ei 
ddeiliaid a fyddai unig dueddfryd y fath lywiawdr a 
hwn; gallai un ddysgwyl yn y cyfryw ardal gael 
treulio ei bererindod drancedig mewn heddwch, bodd- 
lonrwydd, ac esmwythder meddwl: ond un peth sydd 
ddiffygiol; O dirionaf Ryddid! hebot ti nid yw dyn ond 
anifail, na llywodraeth ond melltith; gwae y wlad yr 
wyt yn ddyeithrol iddi, a dedwydd yr ardal lle gosod- 
aist dy breswylfod ynddi! Yr Arglwydd sydd yn 
dwyn caethiwed a gorthrymder ar wledydd yn fynych 
am ddrygioni y trigolion; canys fel y mae hawddfyd 
yn balchïo dyn, a Duw yn per! i adfyd ymweled ag ef, 
fal y gwypo mai cnawd marwol ydyw; felly y mae 
Rhyddid a llwyddiant gwladwriaeth yn peri i'r trigol- 
ion anghofio y Rhoddwr. Tra gwasanaethodd yr 


3 Celibacy of the clergy, 
3 Mr, Addison, 


32 


Israeliaid y gwir Dduw, eu Rhyddid a barodd iddynt 
fod fal tywod y môr o amlder; yn ol dolefiad Baalam, 
ar ben uchelfêydd Baal, “ Pwy a rif lwch Iacob, a 
rhifedi pedwaredd ran Israel?”! Ond “Iesurun a aeth 
yn fras, ac a wingodd.”* Yna y cymmerodd Dwyfol 
Gyfiawnder annuwiolion cenedlig yn offerynau o 
gerydd i'w fflangellu. 

Tithau, Rufain annïolchgar, tra yr oedd Rhyddid yn 
cyfanneddu ynot, arglwyddiaethost ar ddinasoedd y 
byd; cryfder dy furiau, uchder ac ardderchogrwydd 
dy lysoedd, oedd ryfeddod y dyeithriaid ac ymfírost dy 
drigolion; deng milltir a deugain dy ogylchedd, pedwar 
myrddiwn dy drigolion, deng myrddiwn a deugain dy 
flynyddol gyllid, yn y flwyddyn er dy adeiladaeth 722; 
ac ym mhen tair ar hugain o flynyddoedd gwedi, yr 
oeddit yn cynnwys 469,000 o ddynion cymhwys i 
ddwyn arfau. Oeddit frenines dinasoedd, harddwch 
yr Eidal, mammaeth goresgynwyr, cerddorion, areith- 
yddion, beirdd, lluniedyddion, a'r cyfryw. Pa gel- 
fyddyd nad oedd gydnabyddus ynot! Pa wlad na 
« ddarostyngwyd trwy ddewrder dy filwyr, os unwaith 
y bwriadwyd! Miloedd nid oedd yn lleihau dy drig- 
olion, na myrddiwn dy geidwadaeth cartrefol. Yr oedd 
Mithridates,* Pyrrhus,* ac Annibal* yn rhyfelwyr enw- 
ocaf m eu dyddiau; ond un Cesar, neu un Scipio, a 
fantola'r tri. O Rufain rydd ryfelgar gynt! yr Eidal 
baradwysaidd, Eden Ewrop, gwlad genedigaeth y 
ffraeth-gall Horas, Virgil bereidd-gainc, a'r mwyn awen- 
yddol Ofydd; o fewn ugain mlynedd i'w gilydd y 
llewyrchodd y tri, yn flaenoriaid yng nghofrestr y 
beirdd, yn nesaf at y dall o Chios.*. Rhyddid a barodd 


1 Num. xxiii, 10. 

2 Deut, xxxii, 1b. 

$ King of Pontus. 

4 King of Epirus. 

5 The Carthaginian general, who marched with an army of one hundred 
thousand foot, and twenty thousand horse, over the Alps; being the next 
after Brennus that attempted it. He opposed the whole Roman force for 
gixteen years sucoessively. 

— 6 An Isle in the Archipelago, where Homer was born, about 948 years 
before Christ, Chios is now called Scio. 


33 


hyn oll. Ond O! gywilyddus gyfnewidiad yn canlyn, 
ei deddfau a waharddwyd, ai meibion a fradychwyd, 
y Pab wedì eì hysgymmuno hi o'r eglwys aii dad- 
wreiddio o'r tir, lle y cafodd barchus orseddfa, er trais 
Lafinia.. Yn awr, wedi ei chwbl ddeol, collais olwg ar 
yr angyles ddymunol, ac ni fedraf feddwl am un fro lle 
y gallaf gael ei hanes. Yr oedd Tacitus, yr hwn a 
ysgrifenodd yng nghylch y fl. 97, yn dywedyd fod 
gorthrymder yn rheoli trwy holl deyrnasoedd y byd, a 
bod gwlad rydd a llywodraeth ddidrais mor ddyeithrol 
yn ei feddwl ef, nas gwyddai pa ddarluniad i'w dynu 
o honi; yr oedd e'n ammheu y gallai y fath reolaeth 
fod, ac yn cyfaddef iddo gael cip o olwg arni yn ei 
feddwl, ac er hyny yn ei barnu yn anwneuthurol. Os 
oedd Rhyddid mor ddyeithrol yn nyddiau yr hanes- 

dd hwn, mae yn rhaid i mi gyfaddef nad oes genyf 

anes am dani dros un cant ar ddeg o flynyddoedd. 
Pe chwiliwn am dani, yn fy meddwl, trwy wledydd y 
byd cyfanneddol, byddai raid imi heb ei chael ddy- 
chwelyd: os af i blith trigolion Affrica, yr hanes a gaf, 
na bu hi yno erioed, ond unwaith ym mhlith trigolion 
Carthage; os af i blith yr Hottentotiaid, fe a ddywed 
rhai y geill fod Rhyddid ym mysg y bobl sydd â'u 
heiddo yn gyffredin rhyngthynt, lle nad yw'r naill 
ronyn cyfoethocach na thlotach na'r llall, lle nad oes 
gyfraith ì gospi un drygweithredwr. I hyn atebaf yng 
ngeiriau Locke: “Lle nad oes gyfraith, nid oes Ryddid.” 
Er nad ydyw y bobl wylltion hyn yn talu trethi nac 
ardrethi, maent er hyny yn rhwym mewn anwybod- 
aeth, ac gwbl ddyeithrol i'r dedwyddwch y mae 
gwir Ryddid yn ei roddi. Dywedodd Locke mai 
“anhawdd tynu llinyn gwahaniaeth rhwng y dynion 
hyny ac anifeiliaid gwylltion.” 

Gan nad oes genyf le i'w dysgwyl ym mysg pagan- 
iaid caethion Affrica, rhoddaf olygiad ar yr ymherodr- 
aeth enwocaf yn Asia, sef China; mi a gaf y trigolion yn 
gaethion dan draddodiadau dychymmygol Conffucius," 


1 Confucius was born 551 years before Christ, 
5—u. 


34 


yr hwn yw eu prif brophwyd, megys Mahomet gan 
y Twrciaid. . Maent gan ddalled yng nghyfrifiad amser' 
(er eu bod yn ymffrostio fod ganddynt ddau olwg, a 
chan ereill genedloedd ond un) a chredu bod eu 
llywodraeth yn yr un gyflwr ymherodrol er ys deng mil 
a deugain o flynyddoedd: y mae eu hanesion yn cry- 
bwyll am ryfel a fu rhyngthynt a thrigolion Toncwin 
a Iapan er ys 22,617 o flynyddoedd. Y maent mor 
anwybodus mewn hanesion gwledydd tramor, na 
chlywsant erioed son am Alecsander Fawr na Iulius 
Cesar, nac un o'r dynion hynotaf a ymddangosodd ym 
mharthau ereill i'r byd erioed. Hwy a glywsant ryw 
sisial yng nghylch un Mahomet. Ac 1 gau Rhyddid 
o'u terfynau, nid yw eu cyfreithiau yn gwbl ddymunol; 
canys gwobr llygredig a gymmerir gan y barnwyr; 
y troseddiadau lleiaf a gospir yn fynych â marwolaeth, 
tra bo y rhai mwyaf anllywodraethus yn dianc yn 
ddigerydd. Gwelaf na fedr eu Conffucius hwynt, na 
Bramin yr Indiaid,* na Talapoin y Siameaid, na Ma- 
homet y Twrciaid, na'r aneirif gau dduwiau fu yn addol- 
edig yn eang daleithiau Periw a Mecsico, roddi un gair 
o hanes Rhyddid. Ac yn wir, nid oedd le imi ddys- 
gwyl ei chael mewn lle na bu er y creadigaeth hyd yr 
awr hon; er i fy meddwl crwydredig wibio o'r dwyr- 
ain hyd y gorllewin, gan ei cheisio yn ofer. Megys y 
breuddwydiodd y beirdd cenedlig gynt i'r dduwies 
Astrea,” yn niwedd yr oes euraid, pan aeth dynion yn 
llygredig mhob camwedd a thraha, esgyn i'r ardal- 
oedd nefol; felly y mynai hyny o anian ffolineb pagan- 

! Chronology. There are some parts of. East India so extravagant in this 
point as the Chinese: they divide the time from the creation into four ages; 
the first they represent as a kind of golden age, in which their god Brahma 
was born. This ago continued 1,782,000 years; the second age lasted 
1,292,000 years, in which their god Rajas was born, The third age lasted 
864,000 years. The fourth is the present age, of which above 4861 years 
have already elapsed : the four ages together make 3,888,851 years. 

N.B.—The above account of China, was taken from the mouth of a 
Chinese merchant at the Hague, in the year 1723, and delivered down to us 
by Voltaire, 

2 The Bramins and Talapoins of India, Siam, Pegu, &c.; are idolatrons 
priests, held in great veneration by the people; resembling the Druids of 


the Gauls and ancient Britons, 
3 Goddess of Justice, in the heathen mythology. 


35 


iaid sydd ynof, ìi minnau osod preswylfod Rhyddid tra 
parhaodd y tywyll oesoedd. Ond gan na byddaf felly 
ond adeiladu cestyll yn yr awyr, nid af i ymboeni 

y sylfaen; adeiladed arall, a chwilied yn rhagor 
amorsedd Rhyddid yn nyddiau Gildas. Minnau, wedi 
crwydro (yn fy meddwl) o fôr y gogledd, cyffiniau y 
mynyddoedd ia; toiedig â gwastadol eira, hyd eithaf- 
oedd y deheu, a phoeth-gras wywedig diroedd Ethiopia, 
a ddychwelaf adref; ac i aros ì Ryddid ddeffro o'i 
chwsg, lluddedig gan flinder, briwiedig gan waewffyn 
treiswyr a bradwyr, rhoddaf dro yn ol i'r hirnos o 
gaethiwed a thrueni a aeth dros benau ein hynafiaid. 
Ni roddaf ond byr hanes o'u blinderau, canys mae y 
rhan fwyaf o'm cydwladwyr wedi eu hysbysu iddynt 
eu hunain wrth ddarllen awduron Cymreig; ond myfi 
a ddechreuaf yn y rhuthr Rhufeinaidd, y gormes cyntaf 
a gaethiwodd Ryddid Brytanaidd. Gwych (ac er 
hyny chwith) genyf ddarllen am rymusder a chalondid 
Caradog ab Brân ab Llyr Llediaith;' yr hwn, nid 
unwaith ac nid dwywaith, a annhrefnodd lengau gores- 
gynwyr y byd; ond wedi ymwroli dros naw mlynedd 

ymladd i'w herbyn, fe'i bradychwyd i'w dwylaw. 
A chwedi cael ei ddwyn i Rufain, yr oedd yr holl 
ddinas ym mron heidio o'i amgylch, i gael golwg ar y 
gwr oedd er ys cymmaint amser, drwy ddewrder anar- 
erol, gwedi gwrthsefyll eu holl fyddinoedd. Ond ofn 
a braw oedd ddyeithr i Garadog; canys pan arwein- 
iasant ef drwy yr heolydd, edrychodd gan ryfeddu ar 
ddysgleirdeb yr adeiladau, a dywedodd: “ Ow f'enaid! 
pa dynged a berai i ddynion mewn meddiant o'r fath 
wychder gartref, gymmaint a meddwl. am warafun i 
Garadog ei annedd gwael ym Mhrydain!” Pan aì 
dygasant ger bron yr ymherawdr, tra yr ydoedd y 
caethion ereill yn ymbil yn riddfanus am dosturi, 
Caradog a safodd o flaen y frawdle yn eofn ei ymddyg- 


* Caractacus, king of the Silures, or the inhabitants of the western 
(eastern] parts of South Wales. This Caradoc is by many confounded with 
another Caradoc, aurnamed Breichfras, who was one of King Arthur's war- 
riors, and lived about 500 years after the famous Silurian. 


36 


iad; ac er ei fod yn ewyllysio cael maddeuant, nid oedd 
_ mor annewr ag ymbil am dano. Ebr ef; “ Os buaswn 

yn ddiattreg, ac heb wrthsefyll, yn ufuddhau i chwi, 
ni buasai chwaith fy muchedd $ yn hynod, na'ch go- 
oniant chwithau i'w goffâu: nis gellych chwi fod yn 

ddugawl, ac anghofiasid finnau. Y pryd hyn, gan 
hyny, os arbedwch fy einioes, mi a fyddaf yn arwydd 
o'ch trugaredd drwy yr oesoedd.” Yr ymherawdr 
Claudius, gan ryfeddu mor wych oedd Caradog, a 
roddes iddo ei Ryddid. 

Bydded gas gan y Brython enw noeth y bradwr- 
iaethol Afarwy,' a benywaidd ddyhirdra ac anffyddlon- 
deb Aregwedd Foeddig, êi ferch un galon.* Dychym- 
myged y darllenydd resynol gyflwr y Prydeiniaid, a 
fuont warogion i'r iau Rufeinaidd 483 o flynyddoedd ; 
pe cawsent eu Rhyddid yn ol hyny, buasai yn rhyw 
fath o iawn am y cam a ddyoddefasai eu hynafiaid; 
ond gwaethwaeth y cyflwr, myned at genedl am gy- 
mhorth, yr hon oedd yn methu amddiffyn ei Rhyddid ei 
hun. Gwedi aml ruthr yr annhosturiol Frithwyr,' a 
lladronllyd drigolion Isgoed Celyddon;* y chwith 
olygiad nesaf sydd yn codi yn fy meddwl, yw dyfodiad 
Hengist 1 ynys Rhyothym.” _” Yr Ellmynaidd ffrewyll a 
ddarparodd Dwywol Gyfiawnderi gospi syrthni a di- 
frâwch yr ymranedig Brydeiniaid.. Y Duw Goruchaf 
yn rhoddi ei gyfaddefwyr, ond nid ei eiriolwyr, yn 
nwylaw addolwyr Odin,” y gau dduw llwyddiannus 
mewn rhyfel, fal y credai y Seison. Dyma y genedl 
ormes a lwyr ddifuddiodd ein, cyndeidiau o fendith nef, 
drwy ei ragluniaethol genad. Ac er ymdrechiadau 
Emrys,” a buddugoliaethau mab Uthr," yr oedd yr iau 
haiarnaidd wedi ei chloi am eu gyddfau gan anochel- 


! The traitor Mandubratius. 

3 Cartismandua, gueen of the Brigantes, who betrayed Caractacus into the 
hands of the Romans. 

3 Picte, 

1 Scotland, 

$ Isle of Thanet. 

ê The god of war of the ancient Saxons, and Scandinavians. 

? Ambrosius, who slew Hengist, the Saxon General. 

* Uther Pendragon, father of King Arthur, according to our Romance. 





7 


adwy deyrnasol dynged. _— Yn awr, gadawaf y dirieid- 
ddewr fwriad-ffol Brydeiniaid yn griddfan dan y 
blymaidd warog; ac 1 ysgafnhau fy meddyliau lleth- 
edig, cymmeraf olwg ar gylehdrolad dygwyddiadau, 
yn mesur i'r estron genedl lathen o'r un brethyn a 
fesurasent i'r anffodiog ddarostyngedigion. _ Gwelaf 
ryfelwyr y Gogledd,' amlder locustiaid yr Aipht, yn 
hulio trawsfeddiant Egbert, o Ddyfnaint” i Gaer Efrog. 
Gwnaethant i'r brenin Alffred ymddyeithro ei hun 
megys bugail; ennillasant holl Loegr, oddi eithr Caer- 
wynt,* oddi ar Elystan” Ac yn y fl. 999, gorfu i 
Ethelred II. ganiatâu iddynt dreth o un mil ar bymtheg 
o bunnau; ym mhen pedair blynedd mynodd Swain o 
Ddenmarc, un mil ar bymtheg ar hugain o dreth flyn- 
yddol; yn y fl. 1008, goresgynodd y gormeisiaid y rhan 
fwyaf o'r deyrnas; ac yn yfl. 1012, cytunwyd â hwynt 
i ymado â'r deyrnas er 48,000 o bunnau; yr hyn a 
wnaethant tan y flwyddyn ganlynol, y pryd y dy- 
chwelasant, ac y llwyddasant fal ag y coronwyd Swain 
yn frenin Lloegr, a chiliodd Ethelred i Ynys Enlli.8 
Mae cywnde caethiwed y Seison yn nesu. 
Gwilym Ordderchfab,/ penciwdawd Normandi, aw- 
yddus am lywodraeth, sychedig am waed, prysurodd 
fal yr eryr ìi ysglyfaeth; cymmerodd feddiannau o'r 
deyrnas yn ei galon cyn dyfod i'w golwg: tra yr oedd 
ei longau yn rhwygor weilgi, dychymmygodd ei fod 
yn goronog ar eì orseddfainc, a Harold yn fathredig 
dan draed ei filwyr. Golwg ar y tir a ennynodd es 
ysbrydoedd, a nerthodd ei fraich i dynu y bwa, nad 
allai yr un o ddeng mil: yr oedd awydd i glod megys 
hogalen yn hogi ei gleddyf, ac yn peri iddo ysgwyd eì 
darian cyn canfod gelyn: dysgwyliodd yn anoddefus ar 
flaen-fwrdd y llong, i gael yn gyntaf osod ei droed ar y 


8 Isle of. Bardsey, in the Irish Sea. [Swain crowned, anâ Ethelred II, 
795.] 


38 


tir, yr hwn yr oedd e'n credu oedd yn ymlithro i'w 
gyfarfod i'w dderbyn megys ei deilwng berchenog. Ei 
lais oedd megys taran, a'i olwg yn fellt i'w filwyr; 
ymegnïasant i ddyfod i dir am y cyflymaf, gan brisio 
brasder Lloegr o flaen gwlad eu ganedigaeth. A 
Gwilym, i beri iddynt ymddiried i nerth eu breichiau, 
ac awch eu harfau, am eu hoedlau, ac nid i gyflymder 
eu traed na gwrthrediad i'r môr, megys Fferdinando 
Cortes ym Mecsico, gosododd dân i'w longau, yn 
arwydd nad oedd yn ei fwriad fyth ddychwelyd, ac y 
byddai raid iddo fe â'i wŷr un ai cael eu lladd, ai 
llwyddo. 

Hanes ei_fuddugoliaeth ar y Seison,' sydd mor 
hynod, nad oes ond ychydig o'r rhai mwyaf anllythyr- 
enog a'r na chlywsant son am Wilym y Goresgynwr. 

Hwn a flinodd y Seison yn dost, heb berchi eu 
cyfreithiau mwy na hen chwedlau gwrachïod. Y 
pedwerydd dydd ar ddeg o Hydref, 1066, yr ennillodd 
y maes a choron Loegr ar yr un ergyd; y 29 o Rag- 
fyr yn ganlynol y coronwyd ef, ac ym mhen dwy flyn- 
edd, sef yn y fl. 1068, y dychymmygodd Gwilym 
gyfraith gaeth, i ddangos i'r Seison pwy oedd drechaf, 
sef gorchymmyn canu cloch,” am wyth o'r nos, ym 
mhob plwyf; ac os ceffid na thân na chynneu na chan- 
wyll, wedi yr awr hôno, yn nhy un Sais, fe gospid yn 
greulon; a'r gyfraith hon a barhaodd mewn grym 
ddeuddeg mlynedd ar hugain. Yr oedd tiroedd, arian, 
ïe, hoedlau ei ddeiliaid ar ei law ef; fe a ddiboblodd 
ran o Wlad Hamtwn,' gan dynu teios y gwreng a llys- 
oedd y boneddig i'r llawr, am ddeng milltir ar hugain 
o gylch, i wneuthur coedwig hela; a phwy bynag a 
droseddai ei gyfraith hely, un ai fe'i dysbaddid, tori ei 
ddwylaw a'i draed ymaith, neu dynu ei lygaid; heb 
brofedigaeth rheithwyr, ond trwy awdurdod arglwydd- 
iaethol un swyddog. 

! Battle of Hastings, in Sussex, fought Oct. 14, 1066, where Harold, with 


the greatest part of his army, was slain, and William assumed the title of 
Congueror. 


99 


Fe a lwyr ddiddymodd bob arfer a thraddodiad 
cyfreithiol, a oedd yn tueddu i'w ddeiliaid y Rhyddid 
lleiaf.  Alffred y Sais oedd hynod am ei amrywiol 
osodedigaethau, yn enwedig profi euogrwydd neu ddi- 
euogrwydd carcharor, trwy Raith Gwlad;' ond y gor- 
meisiaid Normanaidd a ddiddymasant yr hen arfer 
hon, o herwydd fod arni ychydig o sawr Rhyddid; ac 
a ddychymmygasant farn watworedig i bawb ond 
ynfydion anturiol; sef rhoddi yr achwynwr” a'r cy- 

uddol' i ymladd â'u gilydd, a hwnw a ennillai y 
frwydr, ac a laddai eì wrthwynebwr yn yr ornest, a 
fyddai yn rhydd o'r gyfraith: y ddefod giaidd hon a fu 
mewn rhwysg tra parhaodd teyrnasiad Gwilym Fas- 
dardd, a Gwilym Goch ei fab, yr hwn a saethwyd yn 
lle iwrch yn y goedwig* a drawsfeddiannasai ei dad er 
gwaethaf yr iawn berchenogion. 

Yn y dyddiau hyny y oedd camrwysg y brenin yn 
Lloegr mor awdurdodol, ag y mynai feddiant o diroedd 
pob etifedd neu etifeddes amddifad a fyddai dan oed- 
ran, nes y deuynt i'w cyflawn flwyddau; ac os priodent 
yn y cyfamser hwy a gollent eu treftadaeth trwy ddirwy. 
Harri I. a esmwythodd ronyn ar ei ddeiliaid, trwy osod 
clustogau dan eu hystrodyriau, y rhai wnaethent aml 
gefn cignoeth yn nheyrnasiad ei dad ai ffawd. Y 
gwyr llên oeddynt gymmaint eu cymmeriad gydag ef, fal 
ag y cawsant-eu rhyddhau oddi wrth bob cospedigaeth 
corfforol, bydded eu camweddau o'r radd ddyhiraf; 
ond Harri ÍI, yn nefodiad Clarendon, a sefydlodd fod 
i'r gwyr llên a droseddent y gyfraith gael yr un gosp- 
edigaeth a'r lleygion.5 

Un o hen chwedlau y monachod gynt a'r gwrachïod 
presennol ydyw, fod ellyllon a gwylliaid, a phob ymrith- 
iadau dyc ymrygol, yn cilio ar ganiad ; ceiliog, a bod 

W 


egnïol grechwen y rhybuddiwr boreuol yn ysgafnhau 
! The trial of a criminal by jury. 
» Plaintiff. 
3 Defendant. 


1 New Forest in Hampshire, wherein William Rufus was accidentally shot 
by Sir Walter Tyrrel, a French Knight. 
5 The laity, 


40 


meddyliau a synwyrau yr ymdeithydd ofnus oddi wrth 
yr anhyder a'r petrusder y mae trymder y nos yn ei 
ddwyn ar ddynion. 

_ Felly yn ol yr hìrnos o orthrymder hyd y drydedd 
wyliadwriaeth, wele ddwyreiniol oleuni a thoriad 
wawr yn sirioli calonau trigolion Lloegr: daeth udgorn 
Ffits-Walter! i gyhoeddi anoddefgarwch y Seison dan 
warog y treisiwr digalon, a'r deyrnas oll mewn arfau a 
adawsant yr aerwyon ym maes Jf unnemede;* Rhyddid 
a barodd iddynt lithro oddi am yddfau y treisiedig, 
pryd y gorfu 1 Ioan frenin, trwy annogiad yr arfog 
arglwyddi, ganiatâu iddynt yn yynlenodig oddi dan eì 
law, eu teilwng Ryddid, sef Magna Charta: yr hon 
yw'r argae benaf i sicrhau Rhyddid y deiliaid rhag 
rhyferthwy trais a chaeth reolaeth yr unben. Bydded 
ffrwythlon y maes hwnnw, lle gosododd Rhyddid ei 
gogoneddus luman; disgyned gwlith o'r nefoedd, hidled 
tymmorol gawodydd fendithion i'w berchenog; gwerth- 
fawrocach ydyw i'r Seison rhyddion na holl fwyn- 
gloddiau Periw i'r Yspaeniaid caethion, Bydded y 
pedwerydd dydd ar bymtheg o'r Gorphenaf yn hynod 
ym mhlith dyddiau N flwyddyn; a'r flwyddyn 1215, 
yn un o'r rhai parchedicaf er dyoddefaint Orist. Dyna 
y diwrnod y cafwyd yr hon a gollwyd er ys cymmaint 
o oesoedd drwy holl barthau y ddaiar. Bydded y 
flwyddyn hôno mor anrhydeddus ym mhlith Seison ag 
ydyw yr Hegira” ym mhlith Mahometaniaid; bydded 
yr Alcoran* yn ddychymmyg dynol, a Magna Charta 
yn llawysgrifen angel. Hyfrydaf eiriau i Brydeiniaid 
(yn nesaf i Efengyl Duw) yw yrhai hyn, o'r xxix. 
bennod, yn ol esboniad Syr Edward Coke: “ Na chym- 


! The general appointed by the English Barons to command their forces 
against King John, 

2 The very spot of ground, between Staines and Windsor, where King John 
signed Magna Charta. 

The flight of. the impostor Mahomet from Mecca, his native place, in the 
year 622, which is the grand epoch from which the Mahometans compute 
their time, as Christians do from the birth of Christ, 

4The book which contains the teneta of Mahometism, invented by 
Mahomet and his accomplices, which is held 8o very sacred by Mussulmen, 
that a Christian dare not touch it with impunity. 


41 


merer, na charcharer, na ddifuddier o etifeddiaeth, &c., 
na anghyfreithier, na yrer o'i wlad, na ddyfether, ac na 
fwrier i farwolaeth, yr un dyn trwy gwyn y brenin, neu 
ger bron un barnwr pa bynag, ond trwy ddedfryd gyf- 
' reithlon ei arglwyddi neu ei gydraddolion yn ol cyfraith 
ytir.” Yr osodedigaeth dra llesol hon a adnewyddwyd 
gan fab y Brenin Ioan, sef Harri III: ac o ddechreuad 
teyrnasiad Iorwerth I, hyd ddiwedd rheolaeth Harri 
IV, y.sefydlwyd ddeuddeg ar hugain o osodedigaethau, 
y rhan fwyaf yn helaethu Rhyddid y deiliaid, ac yn 
cwtogi rhwysg y goron. 

Wele fendigaid Ryddid! yr hon a fuasai ar ddis- 
berod er ei deoliad o Rufain, heb un orsedd ymherodrol 
hyd yn hyn: ond gyrwyd hi ar encilì grwydro ym 
mhlith neillduol deuluoedd; ymgysurodd ac ymhyfryd- 
odd gael achles ym mynwesau'r caethion, y rhai oedd- 
ynt ryddion yn yr ysbryd, er bod eu cyrff. yn rhwym: 
cyd-ymofidiodd a chyd-lawenychodd â'r merthyron; 
ymddyeithrodd rhag llygaid cenfigenus; miloedd a 
ddienyddwyd yn ei phlaid; gwaedasant, ond yn ofer; 
ymegnïasant, ond yn ddi fudd: o'r diwedd hi a adfer- 
wyd, a'i deolaeth a ddiddymwyd; yr hon oedd yn 
llechu yn y dirgel a gyhoed wyd yn yr amlwg. 
Ymddangosodd uwch terfyngylch trais a gorthrymder, 
yn ymddyrchafu megys seren ddysglaer yn yr unfed ty 
ar ddeg o addurn y seryddwyr; yn amgylchedig gan 
fân gymylau caddug ei chaseion ; ond nid oedd y rhai 
hyn ond yn chwanegu ei dysgleirdeb yn llygadau y 
cawodydd. Ond eto, er ei bod yn llewyrchu ar Loegr, 
y oedd.cwmwl dudew rhyngthi ac Eryri! Er goleuni 

aul a llewyrch lleuad, yr oedd dysgleirdeb pelydr 
Rhyddid yn ddyeithrol ym mro Gamber: ni chaniataodd 
Ioan i'w ddawf Llywelyn' yr un Magna Charta. 

Yr oedd y Cymry y dyddiau hyny yn llawn helbul, 
gelynion i'w gorthrymu, a'u tywysogion yn ymryson pa 
un a gai dreisio ei wladwriaeth greulonaf: coroni un 


! Llywelyn ab Iorwerth dwn, called Llywelyn the Great, had to wife 


Drwyn 
Joan, daughter of John, king of England, with whom he had as a dowry, 
the lordship of. Ellesmere. 


6—. 


42 


heddyw, y llall y fory yn anghyfanneddu ei derfynau, 
gan losgi a lladd â thân a chleddyf y cwbl o'i flaen. 
Yr oedd y dyn a anrheithiai eì gymmydog o'i arian 
neu eì dda, yn deilwng o uchel swydd yn y fyddin am 
ei wrolder. Oferedd oedd i wr wrth hau ddysgwyl 
medi ffrwyth ei lafur; a dyna yr achos y mae cymu- 
maint o hen fathau a darnau arian wedi eu cael 
weithiau yn y ddaiar; canys gwell a fyddai gan y naill 
blaid guddio eu cyfoeth mewn ogofeydd a llochesau, 
nag iddo ddygwydd i ddwylaw y blaid arall. 

Geill cenedl y Cymry ddiolch, mewn rhan, i Rodri 
Mawr am y galanasdra a wnaethpwyd yn eu plith trwy 
ymrafael eu tywysogion. Rhodri a ranodd ei dywys- 
” ogaeth rhwng ei dri meibion, gan ddysgwyl y byddent 
hwy a'u dilynwyr yn un a chytân i wrthsefyll ym- 
gyrchiadau y gelyn. Ond gweithredasant gan belled 
oddi wrth eì ddysgwyliad ef ag ydyw'r gogledd o'r 
deheu: canys pan fyddai heddwch rhyngthynt a'u gor- 
mesawl elynion (yr hyn yn anaml iawn a ddygwydd- 
odd tros gantoedd o flwyddau), yn lle cryfhau eu 
cestyll, ac amlhau a dysgu eu milwyr, ymgynddeir- 
iogent y naill yn erbyn y llall, ar yr achos lleiaf. 
Dechreuodd yr anllywodraeth yma, cyn pen hir wedi 
marwolaeth Rodri, awdur y dinystriol raniad; canys 
Cadell o Ddeheubarth a gymmerodd feddiant o Dywys- 
ogaeth Powys yn ol marwolaeth Merfyn ei frawd; ac 
Anarawd, tywysog Aberffraw, i ddial ar Gadell, rhag 
ofn nad oedd ei fyddin ei hun yn ddigon mileinig a 
galluog, a annogodd y Seison i'w gynnorthwyo, ac a 
ddifrododd wlad Aberteifi ac Ystrad Gwy, yn y fl. 893. 
Yn ol hyny Ieuaf ac Iago, meibion Idwal Foel ty- 
wysogion Gwynedd, wedi gorc cyseyllte 

ddinoedd meibion Hywel eDda Te fynyddoed 

arn, a anrheithiasant holl wlad Dyfed; a meibion 
Hywel, yn anfodlon i ddyoddef hyn heb roddi 
dant am ddant, a anghyfanneddasant Wynedd hyd 
afon Gonwy. Un o'r pethau rhyfeddaf a'r a ddarllenir 
yn hanes y tywysogion, ydyw, ir brodyr rhagddywed- 
edig, sef Yna ac Iago, y yduno ì Lywcdwethu Cwynodd 








48 


am un mlynedd ar hugain, heb nemawr groesineb â'u 
eilydd; yr oedd cŵn gwaedlyd alanasdra, a chartrefol 
ddifrod, erbyn hyn yn ymgynddeiriogi am gael eu 
gollwng o'u cynllyfanau; ac yn ganlynol Iago a roddes 
ei frawd Ieuaf yng ngharchar, a Hywel, mab Ieuaf, a 
nllodd fyddin, ac & droes Iago o'i lywodraeth, 8 
thynodd lygaid Meirig, brawd hynaf eì dad, ac ai 
rhoddes yng ngharchar, rhag y byddai iddo arddelw 
hawl i'r goron. Ac Iego, i ddial ar ei nai, ac yn 
chwennych ail-feddiannu eì dywysogaeth, aeth ac & 
ymbiliodd ar Edgar frenin Lloegr i ddyfod & byddin 
y'w gynnontbwyo yn erbyn Hywel; yr hyn a wnaeth, 
a gorín 1 Hywel gymmeryd Iago yn gyd-reolydd; ond 
cyn pen tair blynedd yr oedd y ddau â'u byddinoedd 
n y maes, a chymmerwyd Iago yn garcharor. Yng 
odd Hywel, Idwal Fychan, ei ewythr arall, ìi gael 
diogelu ei hun ar yr orsedd. Yna cyflogodd Cwstenyn 
Ddu, mab Iago, fyddin o Ddaeniaid' (pa rai oedd y 
pryd hyny yn heidio o gylch Prydain) yn erbyn ei 
gefnderw Hywel, ac a anrheithiodd Fon; ond Hywel 
a roddes iddynt frwydr, ac a laddodd Cwetenyn, ac yn 
y â. 984 y lladdwyd yntau wrth ymladd yn wrol yn 
erbyn gelynion ei wlad, sef y Seison. Gormod o'r 
fath dystiolaethau a hyn o anghallineb y Cymry yn 
lladd ac yn dyfetha eu gilydd, a gyfarfyddir yn hanes-. 
ïon ein gwlad; ond digon ydyw hyn a draethais,i beri 
i'r darllenydd ddeall yr anystyriol waedlyd fyrbwylldra 
8 oedd yn rheoli gweithredoedd ein hynafiaid. 
Tosturus ydyw ystyried fod mynwesau dau frawd, a 
faethwyd yn yr un gwpan, ac a gyd-chwareuasant jn 
eu mebyd, yn cynnwys y fath gasineb ac awydd i 
u naill y llell.. Pe terfynasent y ddadl trwy 
ladd neu garcharu eu hunain yn unig, nì buasai yr 
Abadon* uffernol yn cael y fath yrfoledd yn eu cwymp: 
ond casglu cynnifer o filoedd o fileinig fodau” i gigyddio 
geu yng ned Be NC MY BAN ya 
ticular; as that sea is called Llychlyn in Welsh. 


3 Rev. ix. 11. 
? Beings, 


44 


a dyfetha naill y llall heb wreiddiol gasineb rhyngthynt, 
ond yn unig amddiffyn achos eu blaenor, paun bynag ai 
cam aì iawn a fyddai, sydd gywilyddus wallgofrwydd. 
Rhyfel rhwng teyrnasoedd gwahanol a'u gilydd, a 
bura y byd o'i ormodedd drigolion; ond cenedl yn 
ymddïal ar ei hymysgaroedd ei hun, sydd o echrysawl 
anian; gwaewffon un yn nwyfron ei frawd, tad 
syrthio trwy ddwylaw ei fab, a'r cyfryw ddychrynadwy 

difrodiad, na chynnwys geiriau erchylldod yr aruthrol 
aerfa. 

Yr oedd Olawdd Offa yn y dyddiau hyny i'r Cymry, 
megys afon Styx i'r hen feirdd cenedlig; canys os 
unwaith yr elai Gymro trosto, ergyd i gant iddo 
ddychwelyd.' Nid oedd ganiataol i Gymro brynu un 
gwys o dir yn Lloegr, er bod ganddo foddion; na gwas- 
anaethu swydd, er ei fod yn gyfaddas iddi. Anoddefol 
greulondeb y Seison pan gaffent y llaw drechaf, a 
mynych ymgyrchiadau ein hynafiaid i ysgwyd ymaith 
iau y treiswyr hyny, a fagodd wreiddiol gasineb rhwng 
y ddwy genedl; ac nid ydyw wedi llwyr ddarfod yng 
nghalonau cyffredin bobl y ddwy blaid hyd heddyw. 

Fal y soniais o'r blaen, er i'r Brenin Ioan, trwy ei 
fygwth, ganiatâu Rhyddid i'w ddeiliaid Seisnig; eto 
yr oedd y Cymry yn amddifad o honi. Cyfrifodd 
rhod y tymmorau ddau gant a deg a thrigain o flyn- 
yddoedd wedi hyny, cyn i'r gorthrymedig feddiannu 
yr un breintiau â'u gorthrymwyr. 

Er dichell Iorwerth I, er geni ei fab yng nghastell 
Caer yn Arfon, er ei alw yn Dywysog Cymru; eto cas 
yng ngolwg Brython oedd ymostwng i alltud a gormes 
gwahoddedig: ac nid wyf yn tybied yr ymostyngasent 
eto yn wirfoddol, oni bai i Ragluniaeth ddirprwyo 
dyweddi rhwng Owain Tudur o Benmynydd ym Mon, 
a gweddw Harri V. Hyn a roddodd achlysur i'w ŵyr 
ef, Harri, Iarll Rismwnt, arddelwi hawl i goron Lloegr,” 


! King Edgar prohibited the Welsh from passing Offa's Dike on pain of 
death,— Speed's Ôhron. Uu 

3 Henry VII. laid claim to thc crown of. England, as being (of his mother's 
side) the only remaining heir to thc Housc of Lancaster. 





45 


pan a'i gwelodd yn giprys, heb un pen cymhwys i'w 
chynnal. a yr amser nodedig' y dylai Cymry 
gyfrif blynyddoedd eu Rhyddid oddi wrtho. _ Nid oedd 
prin lei Harri a'i wŷr dirio yn Aberdaugleddeu, gan 
uosogrwydd y Prydeiniaid yn ymdrafferthu am y 
prysurafi fyned i gynnorthwyo gorwyr Tudur ab 
Gronwy i fod yn frenin ar Loegr. Cymmaint oedd awch 
hyderus y Cymry i ddangos eu dewrder a'u hewyllys- 
gar barodrwydd 1 amddiffyn eu gwladwr, fal y credwn 
yr anturiasent, ym mhlaid Harri, i ymladd yn noethion 
â llu arfog. | 

Y mae barddoniaeth yr oes hôno yn dryfrith o 
dystiolaethau gwresog bured oedd y beirdd at Owajn 
Tudur a'i epil: mor gwynfanus y canodd y beirdd, 
pan oedd yn garcharor yn y Tŵr Gwyn! a D. ab 
Edmwnt, ym molawd Edmwnt a_ Siasper, Ieirll 
Rism daw h Phenfro, sef meibion Owain, a draethodd 
awy y Cymry i ddangos eu tueddiad i am- 
ddiffyn eu hachos, yn y geiriau hyn:— 

“ Os eu tad a esyd dydd, 
I roi 'i faniar ar fynydd, 
Dichon gael hyd ym Maelawr, 
Drigain mil mawr |” 

Ym Maes Bosworth” terfynwyd y ddadl rhwng 
Harri a Rhisierdyn Gefngam; ac i'w gyflawn sefydlu 
ar yr orsedd, efe briododd Elisabeth, unig etifeddes y 
goron o Dylwyth Caer Efrog* Dyma A cyntaf o 
freninoedd Lloegr y bu y Cymry yn foddlonus tan ei 
lywodraeth ; canys cydwybodol oeddynt o'i waedoliaeth 
ef, ac yntau o'u gwasanaeth hwynt ym mrwydr Bos- 
worth." nh aidl 

Cafodd y beirdd d hyn genad i ollwng eu 
hawenyddau allan o'r carchar, a ddarparodd Iorwerth 
Hirgoes* a'i ddilynwyr iddynt. Ni feiddient gyfhwrdd 


Era, 
3 Henry II. of. England, in a letter to Emmanuel, Emperor of. Constantin- 
ople, gave the Welsh, though his enemies, this character. 
3$ Bosworth Field, where Henry proved victorious, Aug, 24, 1485. 
* House of York, 
$ [Too flattering a compliment to Henry VII,.—W, D, 1824.] 
$ Edward I, surnamed Longehanks, 


46 


â barddoniaeth,rhag iddynt awchlymu arwraidd anian 


eu cenedl i ymognio am eu Rhyddid. Os dawn awen- 
yddol a gynhyrfai deimlad bardd 1 gwyno yn alaethus 
gyflwr tosturus ei wlad, neu i ddangos galar ei enaid 
am gyfaill pur a syrthiasai drwy wrol amddiffyn iawn 
a braint eì genedl; hyn, meddaf, oedd achos marwol- 
aeth iddo trwy greulon ddedfryd cyfraith Loegr. Nid 
oedd iddo i'w wneyd yn y caethiwed hwn, ond anadlu 
i'r gwynt ei feddyliau llwythog trwy ocheneidiau gridd- 
fanus, tra_yr oedd dadwrd dyíroedd a diaspedain 
creigiau megys yn cyd-resynu ei gyflwr. 

Yn ol Chwefror a Mawrth oer chwerw, daeth cerdd- 
gar Ebrill ì sirioli awenyddion Gwynedd, dan deyrnas- 
iad Teulu Tudur. Cyfyngwyd awdurdod a thrais 
Arglwyddi y Terfynau,! y rhai oeddynt filain gyndyn 
elynion i'r Cymry; ac amryw osodedigaethau er syl- 
faenu Rhyddid, a ddaeth allan yn nheyrnasiad Harri 
VIII; eto er hyn yr oedd rhai defodau mewn grym 
cynnal anghymhwys wahaniaeth rhwng y ddwy genedl; 
gwahaniaeth wrthwynebus i iawn lywodraeth; ond y 
Cymry eu hunain, er mawr barch iddynt, a erfyniasant 
i'r brenin gyduno â'u hamcanion llesol, gan fwrw i'r 
llawr y gwahan-glawdd cas oedd rhyngthynt: ansawdd 
a chyfiawnder eu dymuniad a gyflwynasant ger bron 
y brenin yn y geiriau hynod sydd yn canlyn:— 


“Rhynged fodd eich Uchelder, 


“Nyni, dros ddeiliaid eich Uchelder, yn cyfanneddu 
y rhan hôno o'r ynys a elwid Wales gan ein gorddwyon 
cyntaf, a ydym yn ostyngeiddiaf yn ymgrymu wrth 
draed eich Uchelder, ac yn erfyn caffael ein derbyn a'n 
cynnwys i'r un gyfreithiau a breintiau a fwynhêir gan 
ereill o'ch deiliaid: ac nid oes a luddia hyny (gobeith- 
iwn),gan ddarfod ini fucheddu dros gyhyd amser dan 
rai ein hunain. Herwydd, gan eu bod yn gystadl wedi 


eu sefydlu drwy awdurdod ein llywiawdwyr yn y cyn- 
amser, ac o ddarfod o honom ninnau ymddarostwng 


1 Penaethiaid Gorwlad, Lords of the Marches, 





47 


iddynt drwy lawer to o oesoedd ; d hyderu 
y gwna eich Uchelder faddeu ini, ys Teddyliasom mai 
nad hawdd na diberygl oedd ini mor ddisyfyd ym- 
wrthod â hwynt. Ni ryfygwn ychwaith eu cystadlu 
efo y rhai a arferir yn awr, a llai hefyd yr ymrysonwn 
ddiíed ac iawned ynt ynddynt eu hunain. Ond yn 
unig, o8 eu hamddiffyn hwynt a'n Rhyddid rhag y 
Rhufeiniaid, y Seison, a'r Llychlynigion, dros gynnifer 
o gantoedd o flynyddoedd, ac yn ddiweddaf yn erbyn 
y Normaniaid, tra yr honasant ddim iawn ond y cledd- 
yf, a feddyliwyd yn gyfiawn ac anrhydeddus; nyni a 

gwn na bydd yn ammharchus y pryd hyn; ac y 
bydd i'r holl nodau o wrthryfeloedd a thwyll, pa rai a 
chwennychai ein henllibwyr fwrw arnom, ddi ar 
bawb arall yn hytrach nag ar yrhai a ymladdasant 
dros gymmaint nifer o flynyddoedd, ac yn erbyn y fath. 
amrafaelion genedloedd er ein cyfiawn ddiogelwch: 
wiried yw hyn hefyd, mal y mae ein hanesion goraf yn 
dangos, mai ganddom ni yn unig y cadwyd y grefydd 
Gristianogol, dros lawer o flynyddoedd; tra yr ydoedd 
y Seison (gan eu bod yn anghred) un aì yn ymgyrchu, 
ai yn meddiannu y wlad hon. — Teilynged, gan hyny, 
i'ch Uchelder synied ein gweithredoedd, tra y gwnaeth- 
om ond y cyfryw ddyledswydd a wnai eich Uchelder 
yr awr hon er ei holl ddeiliaid, ar y fath achos; o her- 
wydd, os gwna neb rhag llaw ormesu y wlad hon, 
gwyddom yn dda na chwennycha eich Uchelder ini 
ymddwyn mewn modd arall. 

“Heb law, oni buasai i'r gormeisiaid gyfarfod â 
rhywfaint o wrthwynebiad, hwyrach y diystyrasynt 
wlad na ddygai neb ì'r maes yn perchen digon o wrol- 
deb i ymbleidio am dani; gan hyny, ein Ior, yr erfyn- 
iwn eich maddeuant, os dywedwn mai iawn er anrhyd- 
edd i'ch teyrnas oedd i ryw ran o honi fod byth heb ei 
goresgyn. Nyni, gan hyny, yn enw y pa bethau bynag 
ym meddiant eich Uchelder a ddarfu wrthsefyll yn 
erbyn pob gorddwy a thrais, a ydym yma ger eich 
bron yn ymroddi yn ewyllysgar, ac ufuddhau i'r 
cyfryw unbenaeth a gyfaddeiwn sydd mor gyflawn 


48 


urddol yn eich Uchelder. Hefyd, nid yw hwn y tro 
cyntaf; nyni a fuom yn barod ar bob afnser cyfaddas i 
ymuno gyda y parthau mwyaf a goraf o'r ynys. h 

“Ond breninoedd y deyrnas hon, gan fod yn lludd- 
edig o'u haml ymgais eu hunain yn ein herbyn, a rodd- 
asant gynt, nid. yn unig ein gwlad i'r sawl a allai ei 
goresgyn, ond ym mhellach, caniatawyd iddynt freninol 
rwysg yn eu hamryw ardaloedd; felly yr oedd yn rhy 
anhawdd dyfod i'r un cytundeb, tra yr oedd y cynnifer 
a. gymmerasant y gwaith hwn mewn llaw, trwy drais 
yn arfer lliiyddog a diammodol rwysg a llywodraeth 
yn y cyfan a feddiannasant, heb sefydlu diduedd gyf- 
iawnder. 

“A'r holl droseddwyr a ddiengent o'r naill ar- 
glwyddiaeth gyffiniol (canys felly y gelwid) i'r llall, a 
oeddynt yn gochel cospedigaeth y gyfraith, ac felly yn 
cael eu hachlesu i wneuthur pob math o'r gyflafan ac 
anrhaith, a lygrodd anrhydedd ein parthau. Felly hyd 
oni ddygwyd nid yn unig (greulon gyfreithiau) ein 
hamrywiol oresgynwyr o Loegr, ond hefyd yr ym- 
gyrchwyr ar ein parthau i iawn gymmedrolder, nid 
oedd undeb yn dilyn, er maint ein hawyddfryd ni. 

“Gan hyny, ac nid gynt yr ymostyngasom i 
Edward I, tywysog, yr hwn a wnaeth amryw a chy- 
mhwysach gyfreithiau nag un o'i flaen; am hyny yr 
amddiffynasom ei fab, sef Edward II, y pryd yr oedd, 
nid yn unig y Seison wedi ei adael, ond hefyd ninnau 
ein hunain a allasem ail gaffael ein Rhyddid, pe 
buasem yn chwennych. Am hyny yr ennillasom 
fuddugoliaethau 1 Edward lll, ac a safasom yn ddi- 
y! tra parhaodd yr holl deyrnasol anghydfod ar 
ochr, ei ŵyr a'i ddilynwr, Richard II. Tm unig os 
darfu rhai yn ein plith wrthwynebu Harri IV,* eich 
Uchelder a ddichon amgyffred yr achos yn well na nyni 
ei draethu, er ìi amryw ddyeithriaid a eglur wrthodasant 
gymmodi ag ef, megys unben a thywysog cyfreithlon, 
gyflawn gyhoeddi hyny. Ni ddarfu ini ychwaith gilio 


! Yn nyddiau Owain Glyndwr, 





49 


oddi wrth ddyledus ufuddhŵd i Harri V, er mewn 
amseroedd ammhôêus, nid allwn wadu na ymddangosodd 
amryw ddynion hnysig. Pa fodd bynag, ni ddarfu 
ini crioed” ymgysylltu” A Seison gwrthryfelgar, na 
chymmeryd achlysur oddi wrth hyny i ennill ein 
Rhyddid, er, yn nyddiau Richard II, a thra parhaodd 
yr holl ryfel cartrefol rhwng Teuluoedd Iorc a Lan- 
caster, aml achlysur a roddwyd. Am lynu wrth Deulu 
Iorc, i'r hwn yr oeddym ni yn canfod yr hawl goraf, 
ni a gadwasom ein fueddiad o hyd i'r goron, hyd 
ddyddiau tad eich Uchelder, yr hwn (oedd yn dwyn 
ei enw a'i waedoliaeth oddi wrthym) yn fwy siriol a 
gynnorthwywyd gan ein rhieni yn ei hawl i'r goron, 
un mae eich Uchelder yn awr yn ei mwynhau. 

“ Ac felly, Ior, os rhoddasom er ys oesoedd dystiol- 
aeth o ddilwfr ddewrder trwy amddiffyn ein Rhyddid 
a'n gwlad, ni roddasom ychwaith lai tystiolaeth o'n 
ffyddlondeb i'r goron er pan gyntaf yr ymroddasom. Yn 

aint ag y gallwn yn wirioneddol gadarnhau, yn 
ol ini dderbyn yr ammodau a roddwyd ini gan Edward 
I,ni d ini esgeuluso un achlysur o wneuthur 
dyledswyddau ufudd ddarostyngedigion. Ac nid oes 
ddim yn ein cysuro yn fwy na bod yr holl amryfaelion 
yng nghylch etifeddiaeth y goron (yr hyn a flinodd 
cyhyd y wlad hon) wedi eu terfynu yn eich Uchelder; 
ym mha un yr ŷm ni yn cydnabod fod y ddau deulu 
wedi eu dedwydd gyssylltu. 

“Tch Uchelder, gan hyny, y cynnygiwn bob ufudd- 
dod, yn dymuno ond yn unig ein hamddiffyn rhag 
sarhâd ein llidiog ddirmygwyr; canys nid ydym ni 
hiliogaeth Prydeiniaid gwrthgiliedig (fal y galwant 
nyni) ond priodol drigolion gwlad, yr hon, heb law 
ei hamddiffyn ei hun, a dderbyniodd bawb oll a ddaeth- 
ant atom am gymhorth. Gan hyny, Ior, rhoddwch ini 
ganiatâd 1 ddywedyd, eu bod yn gwneuthur mawr 
gam â nyni, pan feiddiant haeru na chyfanneddwyd ein 
gwlad cyn eu dyfodiad hwynt, neu iddi ballu mewn 
cyfaddas dynerwch pan ydoedd mor groesawus tuag at 
bawb a ffodd iddi am noddfa: yr hyn hefyd a fydd 

1—. : 


50 


fwy credadwy pan gofhêir, fod yn oed ein mynydd- 
oedd uchaf yn darparu cig myllt ac ychain, nid yn unig 
i'w holl drigolion, ond hefyd yn gwasanaethu Lloegr â 
mawr amlder. Gan hyny, ni a atolygwn eich Uchelder 
fod i'r sarhâd hwn gael ei symmud oddi wrthym. 

“ Am ein tafodiaith, er ei bod yn arw mewn sain, a 
lefarwyd yn y cynamseroedd nid yn unig yn yr ynys 
hon, ond hefyd yn Ffrainc: rhaì ceinciau o honi a 
arferir eto ym mhlith trigolion Llydaw yno, ac yma, 
yng Nghernyw. Ac nid oes un dyn a ammheu hyny, 
pan ganfyddo eiriau y Celte, hen drigolion Ffrainc, a 
adroddir gan yr awduron Lladingaidd, yn arwyddocïu 
yr un feddwl yn ein plith ni hyd heddyw: ac ni bydd 
yn warthrudd, gobeithiwn, ei bod yn ymadroddi gym- 
maint yn y breuant, gan fod y Ffloriniaid a'r Yspaen- 
iaid yn ymserchu yn y fath yma o adroddiad, megys 
yn credu fod y geiriau a seinio mor ddyfn yn tarddu o'r 
galon. Felly, os cadwasom yr iaith hon yn hwy na thrig- 
olion mwy gogleddawl yr ynys hon (ymadrodd pa rai 
sydd yn eglur ymddangos i fod yn fath o gymmysgiaith, 
ac yn debygol a ddygwyd ì mewn gan y Seison), 
gobeithiwn na osodir hyny i'n herbyn; ni bydd gan 
eich Uchelder ond ychwaneg o ieithoedd i'ch gwasan- 
aethu: ni chaiff ein rhwystro i ystyried Seisoneg, ped 
fai ond i'n dysgu y modd y gallwn yn well ufuddhau 
a gwasanaethu eic Uchelder: dan gyfreithiau pa un 
yr ydym ni eto yn ostyngeiddiaf ddymuno gael ein 
cynnwys; ac nid ydym yn ammheu, os ym mhob 
gwledydd y rhoddodd y parthau mynyddig odidoced 
prawf o synwyrau ac ysbrydoedd eu trigolion ag un 
ardal yn y gwastadoedd, ein parth ninnau hefyd, trwy 
hynaws gymmwynasgarwch a chaniatâd eich Uchelder, 
a ddichon gyrhaedd hyny o gymmeriad.” 

Felly yn y 27 íl. o deyrnasiad Harri VIII, wedi i'r 
brenin wrando c Cymry, y gwnaethpwyd deddf 
yn cynnwys y meddwl yma: “ Bod llywodraeth Cymru 
i'w chyssylltu at deyrnas Lloegr, ac i barhau yn gys- 
sylltedig yn dragywydd. Bod pob Cymro o anedigaeth 
i fwynhau yr un Ryddid â deiliaid ereill y brenin, ac 





9l 


nad oedd ddeddfau i 'w harferyd yng Nghymru ond 
deddfau Lloegr yn unig.” 

Y mae awdur Seisnig' yn dywedyd fal hyn am 
Ryddid y Cymry oddi dan orthrymder y Seison: 
“ Thus were these brave people gradually conguered 
into the enjoyment of true liberty, being insensibly put 
upon the same footing, and, Roman-like, made fellow: 
cìtizens with their conguerors; which gave the utmost 
advancement to their civil prosperity, by admitting 
them to a thorough communication of laws with the 
people of England.” 

Yn awr, dysglaer belydr Rhyddid a dywynodd z ar 
ardaloedd Cymru, cafodd ei thrigolion lwynhau yr 
hynawsaidd gyfreithiau â'u gelyni Creulonder 

lyndyffdwy, 


Harri IV, yn achos Owain Gly .yn awr a 
ddiddymwyd. 
“ Dygn adwyth digwyn ydoedd 
Troes oesoedd tra y Seison; 


trawsion, 
I'n iaith wen hon; 
Taer-flin oeddynt hir flynyddoedd, 
Llu a'n torai oll o'n tiroedd 
I filoedd o ofalon: 
Yno, o'i rad ein Ner Ion——a'n piau, 
A dro'i galonau drwg elynion.” 

GRO. OWAIN. 


“ Nid archwn ni drochi 'n iaith, 
Na dialedd Duw eilwaith; 
Ni a roem yn wir yma, 
Dreth aur am lywodraeth dda.” 
LLAWDDEN, 1450, 


“ Mawr fu'r bai, am arfer bâr 
Mars, angerdd ymrysongar; 
Llawer dug llwyr waedogaeth; 
Llawer iarll i'r llawr a aeth; 
Llawer marchog diogan; 
Llawer mil oll o wŷr mân! 
Duw'r gwir, o'i fawr drugaredd, 
Wedi 'r oes hon a droes hedd; 
Rhybudd yn ol hir obaith, 
Rho'i Iesu in' Harri Saith; 
Gwnaeth briodas urddas-wych, 
A theilwng waed ethling? wych; 
Gwnaeth mawredd y ddyweddi 
Yn un Normaniaid â ni. 


! Judge Blackstone. 
2 The heir royal. 


2 


Seirws briodes eurwawr, 
Merch Darïws, Mediws mawr, 
Er dwyn Isr'el o'u helynt, 
Bobl ai 'n gaeth o Babilon gynt. 
Harri lân, hir lawenydd! 
Yw'r un a'n rhoes ninnau'n rhydd: 
I Gymru da fu hyd fedd 
Goroni gwr:o Wynedd.” 

SION TUDUR. 
Can haf yn nesaf í ni, 
Can gwanwyn cyn ein geni. 

D. AB EDMWNT. 


Wedi canlyn Rhyddid yn ei phrif sefyllfêydd 
tramor, a'i holrhain ì Brydain, a rhoddi hanes o'i ben- 
dithion i'r Cymry gystadl ar Seison, af rhagof i 
draethu ei gogoneddus gynnyddiad i ddeol gorthrym- 
der yn llwyr o'r ynys. 

Y mae mawrhydi breninoedd (yn eu golwg eu 
hunain) yn rhyw beth tu hwnt ì ddynol; a rhai o 
honynt na chynnysgaeddodd Duw â doethineb a thyn- 
erwch i reoli, a edrychant ar eu deiliaid megys 
creaduriaid dybenol i wasanaethu, ac annheilwng o 
fendithion Rhyddid. Y tywysog aflwyddiannus, 
Siarls I, yn hyn a brynodd ei ddysg yn rhy ddrud: 
yr oedd ei ddeiliaid erbyn hyn yn rhy gydnabyddus & 
gwerthfawrogrwydd Rhyddid, i ddyoddef i un brenin 
yn y byd eu hanrheithio o honi, heb ymgais egnïol yn 
ei hachos. Dyrchafodd Hamden' enwog ei lais yn y 
Senedd, ac a wrthsafodd elynion Rhyddid hyd angeu; 
gan roddi anghraifft i'w wladwyr, nad oedd einioes yn 
ddymunol hebddi. Terfynodd y ddamwain anned- 
wydd hon mewn cywilydd, er enllib tragwyddol i'n 
teyrnas... Awdwr yr Ysbienddyn Mahometanaidd,* a 
fu bum mlynedd a deugain yn ddirgel ym Mharis yn 
Ffrainc, a ysgrifenodd ar yr achos uchod at un o 
raglawiaid Caer Cwstenyn mewn ymadrodd gwarad- 
. wyddus; ond nid oes graff i'r gwaradwydd sefyll, am 
godiad y deyrnas ym mhlaid eu Rhyddid; ond dien- 
yddio eu brenin, y mae yn rhaid addef y bydd gorlliw 
cyflafan ar yr hanes, byth. 

1 Hamden [Hampden], he first openly opposed the proceedings of Charles 


I. in parliament, and was rwards slain in battle. 
2 Mahmut, the Turkish Spy. 








59 


Yn nheyrnasiad ei fab gloddestgar, sylfaenwyd argae' 
arall er gwell ddiogelu Rhyddid y deiliaid: ym mha un 
y gosodwyd, “Os treisir deiliad o'i ryddid, gan ei 
garcharu trwy orchymmyn llys anghyfreithlon, neu 
archiad eì fawrhydi i brenin ei hun, neu trwy arwaesaf 
ei gyfrin-gyngor;' fe a ddichon trwy holiad ei gy- 
nghaws' gael ysgrifen Aabeas corpus ì ddwyn ei goríf 
ger bron Ìlys brawdfainc y brenin, neu lys y cyffredin 
ddadleuon, i sefydlu aoedd achos ei garchariad yn 
gyfiawn, ai nad oedd; ac yn ganlynol i farnu fal y bo 
cyfiawnder yn perthynu.” Canys y mae cyfraith Loegr, 
megys Ffestus, yn barnu yn anrhesymol anfon un i 
garchar heb iawn egluro yr achos; ac nid oes gan 
geidwad y carchar awdurdod i ddal y cyfryw. Nid 
yw y gyfraith, yn ol gweithred yr habeas corpus, yn 
caniatïu hir garchariad ; canys y carcharor, trwy gyn 
at ei gynghaŵs, a ddichon gael barn ddiattreg. ae 
meichnïaeth hefyd yn lluddias hir garchariad; ac fe a 
sefydlwyd,*rhag bod holi anrhesymol feichnïaeth, er dal 
yn hwy y carcharor, nad oedd gyfreithlon holi iawn 
neu bridwerth ond a fyddo gyfaddas. 

Gwych y sylwodd yr enwog ysgrifenydd Locke, 
“ Lle nad oes gyfraith, nid oes Rhyddid.” _ Ond rhoddi 
ì Dduw y lle uchaf am gadw ini ein breintiau mewn 
gwlad ac eglwys, trwy ei ragluniaeth Ef, meddaf, mae 
lluosogrwydd a chryfder ein llongau yn beiriannau tra 
llesol i amddiffyn ein Rhyddid rhag gormeisiaid pell- 
enig; a'n hamddiffyniad rhag gormeìisiaid cartrefol, pa 
rai bynag ai dyledogion* ai taiogion,” ydyw ein gosod- 

ig gyfreithiau. Montesgue, ysgrifenydd Ffreinig, a 
gylwodd, ac nid oedd gywilyddus ganddo, ym mynwes 
gwlad ein gelynion, gyfaddef, mai Lloegr (am & 
wyddai ef) oedd yr unig wladwriaeth yn y byd, ym 


i Habeas Corpus Act, 81 Car. IL. Chap. 2. 

2 Warrant of the Privy Council, 

3$ Counsellor at Law, 

14 1 W. and M. Stat. II. Chap. 2. 

5 See Locke on Government, Book II, $ 57. 
$ Nobility of the realm. 

7 Commonalty, or the lower class of. people. 


4 


mha un Rhyddid ydyw unig ddyben a bwriad ei 
chyfreithiau. dirprwy 
mae cyfreithiau Lloegr irFDrwyo an- 

nhraethol edit o Ryddid i'r y gwaelaf ddeiliaid: y 
mae y cardotyn yn ddiogel tra pery yn ddiniwaid tuag 
at ei gyd-ddinasyddion; bydded ei ymarweddiad mor 
ddyhir ag y myno, mae allan o afael y gyfraith 
ddynol tra y ceidw ei ddrygioni iddo ei hun. Ac 
hefyd, yn rhoddi y fraint i bob trigiannydd i wrthod ei 
gam, ac i holi yn llysoedd cyfiawnder am uniondeb o'r 
sarhâd; bydded ei wrthwynebydd yn wr llên," bydded 
yn wr lleyg,” nid oes wahaniaeth: mae iawn farn a 
chyfiawnder i'w cael, yn hael heb werthiad, yn gyf- 
lawn heb wad, ac yn chwai heb oed Y maent yn 
sicrhau i ddyn ddirwystr fwynhâd o'i fywyd, ei aelodau, 
ei gorff, ei iechyd, a'i eirda: nid oes gan farchog yn 
Ll awdurdod i niweidio cardotyn yn un o'r rhai 
hyn heb achos. Nid oes un dyn mor dlawd angenus, 
nad ydyw y gyfraith yn erchi iddo ei angenrheidiol 
gyfreidiau oddi wrth ei uchraddolion. Nid oes 
nemawr o flynyddoedd er pan oedd cyfraith 
ngwlad y Pwyl, yn caniatâu dienyddu y tlodion 
afiachus, a'r henaint diallu, megys rhwystrus frychau 
y lywodraeth. Y mae ein cyfreithiau wedi ein 
gwneuthur yn wahanol o ran Rhyddid, oddi wrth 
holl annosbarth-dir”* Europa; y maent yn gydunol â 
deddfau Duw ac anian; fe a'u c edd weuwyd 
o dosturi a chyfiawnder; hyn a barodd fod Rhyddid 
wedi ei dyfn blanu yn ein calonau, ac wedi ei llwyr 
wreiddio yn ein hymserchiadau. 

Mor werthfawr ydyw mynwawl Ryddid!$ pa fendith 
y mae ein cymhwys gyfreithiau yn sicrhau i ni, nid yn 
unig o febyd i fedd, ond cyn ein geni hefyd; canys ni 


1 Gwŷr llên, the clergy. 
3 OR, the lai 


Lleygion, the laity. 
9 Chwai heb oed, speedily, without delay. 
4 Poland, 


5 Continent of. Europe. 
6 Personal liberty. 





99 


chaniat6ir ddienyddu un drosedd-wraig feichiog; fe a'i 
hachlesir dan gysgod Rhyddid hyd oni chaffo esgor. 

Pe byddai yng ngallu rhai o'r prif swyddogion 
garcharu yn arglwyddiaethol pwy bynag a ddymun- 
ent, ein cyflwr fyddai druenus. Rhyfeddwn pa fodd y 
gallodd Ffrainc sefyll cyhyd tan y cyfryw lywodraeth ; 
mae yn ddiammheu eu bod yn ceintachus ddadwrdd gan 
genfigenu wrth Ryddid Prydain: fe allai fod y dydd yn 
dyfod, y pryd y cenfigena Lloegr wrth ryddid Ffrainc: 
ond gweddïwn na byddo achos. 

Fe gaiff trigiannydd Prydain newid ei gyfanneddfa 
a symmud ei drigfan, pan chwennycho, i'r cyfryw le a 
ddymuno heb rwystr na charchariad; oddi eithr ar 
achos cyfreithlon. Y mae hawl gan bob Brytwn i 
aros yn ei wlad cyhyd ag a ddymuno, ac i fyned o 
honi pan ewyllysio; er y geill 1 brenin yru ei orchym- 
myn ne ezeat regnum, i wahardd mynediad ei ddeiliaid 
ìi barthau pellenig heb ei genad: ond nid yw hyn un 
amser yn dygwydd, ond naill ai i warafun mynediad 
dynion celfyddgar, neu pan fyddo ammheuaeth brad- 
wriaeth. 

Nid oes allu daiarol, ond awdurdod y Senedd, a 
ddichon un o drigolion Prydain o'r tir, yn 
erbyn ei ew llys; nid ellir, moddaf, yru drwg weith- 
redwr o'i anfodd, canys alltudaeth a herwriaeth' ydynt 
gwbl ddyeithrol i'n cyfreithiau; ac ni arferir, ond un 
ai trwy ddewisiad y carcharor rhag cosp a fai gwaeth, 
neu trwy orchymmyn seneddawl osodedigaeth ddi- 
weddar, er pobli lleoedd anghyfannedd, anhyweddol. 

Ym Mhrydain, amddiffynir y gwan rhag trais y 
cryf; mae ein prif ddyledogion, ïe, ein brenin, y ddar- 
ostyngedig i ganlyn y gyfraith. “Tystiolaeth hynod o 
ddidueddgarwch y ddeddf, ydoedd barn yr Arglwydd 
Mansffield, ddirwyodd y diweddar Wiliam, 
Cumberland (brawd i'n presennol frenin) o ddeng mi 
o bunnau, am anghyfreithlon weithredoedd efo Ar- 
glwyddes Gr—r. A Bennet y barnwr, gorfu iddo 


Vv Banishment, transportation, &c. 


56 


dalu 20,000 o bunnau, am dderbyn gwobr ar gam, yn 
y íl. 1616. 

Bracton, hwn a ysgrifenodd nheyrnasiad 
Harri III, a' ddywedodd, “Nid ydyw brenin ddaroe- 
tyngedig i ddyn, ond i Dduw ar gyfraith; canys y 
gyfraith a wnaeth y brenin, yna rhodded y brenin i'r 

fraith y peth a roddes y gyfraith iddo ef, sef ar- 
glwyddiaeth a gallu: nid ydyw iawn frenin yr hwn a 
reolo wrth ei feddwl a'i fodd eì hun, ac nid wrth y 

ith.” _ Ffortesceue, ysgrifenydd Ffreinig, hefyd a 
ddywawd, “ Mae yn rhaid i frenin Lloegr reoli ei bobl 
yn ol ei gyfreithiau, canys íe a rwymir trwy lw yn ei 
goroniad i'w cadw a'u cyflawnu hwynt.” 

Nid coron o feini gwerthfawr na gorseddfainc euraid 
sydd yn anrhydeddu brenin; ond brenin rhinweddol 
gydd yn eu hanrhydeddu hwynt. 

Meddyliais unwaith osod yma eiriau llw y brenin 
yn ei goroniad; ond gan fod genyf ormod o sylwiadau 
ereill mwy buddiol i'r darllenydd, gadewais hyny yn 
anghyfl6us. 

C aint ydyw parch a gofal y gyfraith am unigol 
feddiant deiliad, fal ag ni chaniatâ y niwed lleiaf iddo; 
er ei fod yn fudd i'r holl wladwriaeth. Ped fai prif- 
ffordd newydd i'w gwneuthur trwy diroedd gwr unigol, 
er y byddai yn llesol i'r holl wlad, eto nid ydyw y gyf- 
raith yn caniatâu i'r un dyn, nac amryw ddynion, yr 
awdurdod i'w gwneuthur heb genad perchenog y tir; 
ac nid oes allu i'w gymhell i ymadael â'i feddiant, ond 
gallu y manfa ddadlyddiaeth, sef y Senedd; na 

Ôno ychwaith, oni roddir i'r perchenog yn arian, 
gyflawn werth eì dir. Mae rhagoriaeth rhwng hyn a 
gorthrymder Gwilym y Goresgynwr, yr hwn (fal y 
soniais o'r blaen) a anghyfanneddodd ddeng milltir ar 
hugain o diroedd ei ddeiliaid, heb na thâl na diolch 
iddynt. 

Pe dygwyddai rhyw ganlyniad mewn achos pwys- 
fawr, na byddai y gyfraith yn ei gyflawn egluro, a bod 


ì Vide St. 12 and 13, W. and M, c, 2. 





97 


y cyhuddwr neu y cyhuddol yn ammheu ei fod yn 
cael cam, mae ganddo Ryddid neu iawn i ymbil y 
goruwchlysoedd am sefydlu uniondeb rhyngtho ai 
wrthwynebwr. Y mae gan drigolion Prydain dri o 
ragorfreintiau, i achub eu Rhyddid a'u meddiannau yn 
anormesol; yn gyntaf, gwastad gyfraniad cyfiawnder a 
diduedd wrandawiad yn llysoedd y gyfraith; os metha 
hyny, mae gan y treisiedig hawl i erfyn y brenin neu'r 
Senedd am amddiffyniad: ac yn ddiweddaf, os na bydd 
i'r gyfraith ei noddi, nac i'r brenin wrando ei gwyn, 
rhaid iddo amddiffyn ei hun trwy arfogaeth. 

Y mae yr Erfyniad am Iawn, a draddodwyd i 
Dywysog a Thywysoges Orange (gan yr Arglwyddi 
a'r Cyffredin) cyn eu coroni, yn diweddu yn y geiriau 
yma: “Ac y maent yn holi ac yn arddelwi, oll ac yn 
unigol, y cynnwysiadau, megys eu hawl diammheuol, 
a'u breintiau.” A gosodedigaeth* arall sydd yn hysbysu 
“mai ganedigaeth-fraint y Brytaniaid ydyw Rhyddid 
eu crefydd a'u cyíreithiau, yn ol prif athrawiaeth y 
gyffredin gyfraith.” Wele odidawgrwydd ein deddfau! 
ï rhai sydd yn gytunol â Rhyddid, os iawn arferir 

wynt; os na chawn arferiad iawn o honynt, nid ad- 
waenom Ryddid; ac os treisir ni o'n Rhyddid, y mae 
ein cyfreithiau yn ddifudd. 
ched Prydeiniaid yn ol trwy ryfeddu, ar yr 
oesoedd aethant heibio, pan oedd y llywodraeth mor 
lwyddiaethol; byddont foddlon a diolchont i Dduw 
fod Rhyddid wedi cyrhaedd ei gogoneddus orsedd; a 
bod ganddi deml wedi ei hadeiladu yrn Mhrydain, er 
gwaethaf cenfigen ei holl elynion. 

Yn ol yr hanes ysgrythyrol, bu teml Solomon saith 
mlynedd cyn gorphen ei hadeiladu, y waith gyntaf; a'r 
ail waith, yn ol dychweliad caethiwed plant Israel, 
gosodwyd ei sylfaen yn yr ail flwyddyn o deyrnasiad 
y Brenin Cyrus, oed y byd 3516, ac ni orphenwyd hyd 


1 See Blackstone's Commentaries upon the Laws of. England. 
2 Rill of Rights, delivered to William and Mary, Feb. 18, 1688, 
3 12 and 13 W. and M. c, 2. 


8— 1. 


28 


y chwechfed flwyddyn o deyrnasiad y brenin Darïus,' 
oed y byd 3560, sef 44 o flynyddoedd. _— Bu'r holl fyd 
yn ymboeni ddeugain mlynedd efo thŵr Babel; ond y 
mae sylfaen teml Rhyddid wedi ei osod ym Mhrydain 
er ys agos chwe' chant o flwyddau. Ac er bod aml 
Esra ddiwyd wedi bod yn y goruchwyliaeth er prysuro 
yr adeiladaeth, eto yr oedd y rhwystrus Samariaid, 
Babiloniaid, ac Elamiaid, hepil Sanbalat a Thobïah 
genfigenus, wedi lluddias yr adeiladaeth cyhyd o flyn- 
ddoedd. Darllenir bod tros naw ugain mil o ddwy- 
aw yn adeiladu teml Solomon; rhoddes naw can mil 
eu hoedlau a'u cyfoeth mewn enbydrwydd, wrth 
anturio eangu muriau teml Rhyddid. ŶY mae saer- 
nïaeth dynion celfyddgar mewn amrywiol oesau 
ymddangos ynddi y an yn ymorchestu ìi drechu y 
all yn addurniad ei cholofnau. Ei muriau sydd mor 
ddurfing a challestr;* canys cymmysgwyd y simant* â 
gwaed lladdedigion. Cedwir yn un o'r ystafelloedd 
amryw beiriannau, argraffau, ysgrifeniadau, a'r fath, 
er coffadwriaeth i'r oesau a ddêl o'r llesol gynnorthwy 
a roddasant tuag at yr adeiladaeth. Y ddangoseg 
hynaf ydyw cynghrair yr arglwyddi yn y fl. 1213 ìi 
sefyll ym mhlaid y deyrnas yn erbyn traha y brenin. 
Yno y mae cynluniau o'r holl osodedi aethau teg- 
weddol, o'r ddeddf fawr,* hyd weithred dilyniad y 
breninoedd;” gwneuthuriad y barnwyr yn anymddi- 
bynol, neu 1 gynnal eu swyddau tra yr ymddygont yn 
addas; diddymiad y cyffredinol arwaesafau; cyfreith- 
iol weithredoedd i fod yn Seisoneg yn lle Lladin; 
ac ereill ddeddfau llesol at brysuro yr adeiladaeth. 
Gwelir yno hefyd areithyddiaeth neu ymddyddanion 


1 This Darius, in whose reign the temple was finished at Jerusalem, was 
surnamed Hystaspis, to distinguish him from Darius Cyaxares, the Mede, 
who took Babylon, as also from Darius Nothus, the successor of. Art. Lon- 
gimanus, and likewise from Darius Codomanus, who was overcome by 
Alexander the Great, 

3 Flint. 

9 Mortar. 

4 Charta. 

5 Act of Sucoession, 12 and 13 W. III. c. 2. 
ê Judges made independent anno primo G. III, o. 23. 
7 Law proceedings turned from Latin into English, 





99 


ac horiadau aelodau y Dadleudy Cyffredin,' y 
waith gyntaf yr ymgyfarfuont yn y fl. 1264; llythyr 
ysgar y Brenin Harri VIII. a'r Frenines Catrin; llythyr 
cymmyn Iorwerth VI, ond bod ei chwaer Mair wedi 
ei anffurfio; hanes dinystriad yr anorchfygol Armada, 
llynges fedydd y Pab; adroddiad o arwraidd araith 
y Frenines Elisabeth wrth ei milwyr yng ngwersyll 
'Tilbury.* 

Y mae yno restr o argraffau , & hanes eu 
buddugoliaethau, o Ffits-Walter, pen “ad y breyron, 
hyd farwolaeth Hamden ddiysgog. Y mae yno restr 
arall o amddiffynwyr, heb fod â llaw yn yr adeiladaeth, 
o'r blaenor Monk yn llosgi coelcerthi yn Llundain, hyd 
y Dug Wiliam, ym mrwydr Culoden, yn yr Alban. Y 
mae yno ddarluniad Wicliff, seren ddydd y Diwygiad. 
Gosodwyd yno unwaith yn barchedig ddelw Harri 
VIII; ond y monachod wrth weddïo am ei enaid o 
burdan, dileuasant ei enw o deml Rhyddid. 

Y mae yno yn nesaf bedwar o benau coronog—lor- 
werth VI, Elisabeth, Gwilym HI, a'i ddyweddïol rian: 
ac yn yr ystafell ger llaw, y mae llun y Frenines Ann, 
yn derbyn gostyngedig ddiolchadau y caethion, y rhai 
a ryddhasai o rwyflongau Marseilles. Sior II. sydd 
yno hefyd, am ei dosturi Cristianogol yn dirprwyo 
Rhyddid caethion Morocco. A Sior III, am uno i 
dori ymaith amryw gangenau o rwysg oron, a 
oedd mt yn sawru yn anghytunol â Dereidd-dra 
Rhyddid; gan gystadlu tair rhan y llywodraeth i gyd- 
bwyso yn wastad â'u gilydd. 

Uwch ben y rhan hôno o'r deml sydd yn gwynebu 
codiad yr haul, y mae gorchudd harddwych o waith 
cywrain, yn dryfrith o luniau cysgodawl, annirnadwy 
ond i feirdd a lluniedyddion; ac os na cheidw yr 
awenyddion hyny enw y deml yn eu cof, gallant ei 
chymmeryd ^r Rufeinaidd  Bantheon, gan luosog- 

d 


rwydd y gwrthddrychau. 


1 House of Commons. 
3 “ I would sooner perish in the field of. battle, than to see the slavery of 


my people,” 





60 


. Y gyntaf ddaw i'r golwg ydyw Rhyddid, yn debyg 
i wyryf ym mlodau ieuenctyd, â golwg siriol megys yn 
gwenu ar bawb o'i hamgylch ; ac yn dal yn ei hun-llaw 
bais arfau Prydain Fawr ar Iwerddon, ond y tair 
Jleur de lis nì dderbyniwyd yno eto: ar y llaw arall 
y mae yn cynnorthwyo Prydain i gynnal ei theyrn- 
wialen, tra mae masnach tramor a digonolrwydd car- 
trefol yn bwrw eu trŷsorau wrth ei thraed. O'r naill 
ochr i Ryddid y mae aneirif o lyfrau ym mhob celfydd- 
ydau, gwydr-ldrychau, nodgylchau morwyr, llongau 
masnach, a'r cyfryw bethau: o'r tu arall mae bwiiu a_. 
saethau, cleddyfau, tarianau, gwaewffyn, ac arfau tân; 
rhai yn rhydlyd, heb eu harferyd er ys cantoedd o 
flynyddoedd, ac ereill yn loewon, ac yn barod ar yr 
amnaid lleiaf. Uwch ei phen mae y ffurfafen serenog, 
ar wybrenol redegwyr yn bwrw tremiadau mor gyf- 
newidiol helyntiau dynol ryw, weithiau yn driongliad 
tegweddol, dro arall yn wgus gyferbyniad. Y byd o 
dân mewn cysswllt â llawforwyn y ddaiar, a chythryfwl 
y moroedd. Ni ddown yr hawg i ben â darlunio y 
cwbl, canys fe weddai lyfr cyfan i hyny yn unig; felly 
mi af ym mlaen ar fyr. Yn nesaf at Ryddid, y mae 
Heddwch yn hepian, ag angel uwch ei phen ag udgorn 
ar ei fant, yn barod i'w rhybuddio, pe dygwyddai i 
elyn ymddangos. Yn drydedd y mae Cyfiawnder â'i 
huniawn gydbwys glorian, â gorchudd dros ei golygon, 
rhag gwyro barn; megys brawdwyr Areopa 
gynt." Yn bedwaredd y mae Barn, â chleddyf noeth 
yn un Ìlaw, a changen o balmwydden yn y llall. 

I ddiweddu mae delwau bendithion Rhyddid yn 
arwyddluniol,* megys colomen yn dwyn ymborth i 


1 Areopagus, a place in Athens, where the impartial judges, from thence 
called Areopagite, sat in judgement. At our Saviour's death, when the 
heavenly charioteer withheld his radiant beams from giving hight to Adam's 
sinful progeny, who crucified the Lord of life, Dionysius, one of those 
judges, well knowing that the darkness could not be the effect of a natural 
eclipse, exclaimed, “ Either the world is at an end, or the God of nature 
suffers.” Upon which (as is rationally supposed) the altar to the unknown 
god was erected, which St, Paul afterwards found, and converted the said 
Dionysius to the Christian faith, 

2 Hieroglyphically. 








6l 


gywion yr eryr; yr oen yn cydbori â'r llew; rhianod 
dihalog ym tramwy yn ddidrais trwy lu o filwyr. 
Aneirif ydyw addurniadau y deml hon pe'u rhifid oll, 
adeilad. ddymunol, gwerthfawr i Brydeiniaid; ond 
amryw o honynt a haera fod yr adail eto yn anorphen, 
gan fod gort der heb ei llwyr ddiddymu, a'i deol 
o'r ynys, ac yn feddiannol o ychydig o'n cyfreithiau, y 
rhai na fyn Rhyddid ym mhlith ei deddfau. Ond gan 
nad ydwyf fi yn foddlon i addef fod y deml a gyfod- 
odd yn fy myfyrdod yn ben-agored, sef heb orphen ei 
hadeiladu, rhoddaf genad i'r gwrthddadlydd draethu 
ym mha ran o'i chyfreithiau a'i llywodraeth y mae 
Prydain yn fyr o'i Rhyddid (yn ei dyb ef); a minnau 
a wrthddadleuaf y gwrthddadlydd, a barned y dar- 
llenydd. 


Y BEDWAREDD RAN. 


YM mha un y mae cwynfanau Prydain yn cael eu hystyried: sef 
Masnach yr Indiaid caethion—Y gyfraith hely—Yr achos o drym- 
der y trethi—Talu trethi a bod tan nawdd y gyfraith, yn fwy dy- 
munol nag anllywodraeth. 


GwnrHDDADL. Yn araf, gyfaill, dyrchefaist dy araith 
ar esgyll gweniaith; ysgrifena yn ddiduedd, heb roddi 
gwrandawiad ar y glust ddeheu mwy nag ar yr aswy. 

ATEB. A draethais ìi yr byn nid oedd wirionedd? 
Neu a wisgais i orthrymder ag angylaidd fantell 
Rhyddid? 

WRTH. Nid oedd dwyll yn dy ymadroddion, pan 
ddywedaist fod Prydain yn un o'r gwledydd sydd yn 
mwynhau mwyaf Rhyd id yn y byd; ond os dywedi 
ei bod mewn perffaith Ryddid, hudol a gwenieithiwr 
ydwyt: canys mae pob dyn o ddealltwriaeth yn hys- 


62 


. bysol nad ydym ym mhob cilfach o'n cyfreithiau yn 
gwbl ryddion. 

ATEB. Gwir yw'r ddiareb, “Drwg pawb o'i wybod ;” 
felly yr anesmwyth Brydeiniaid, yn eu meddyliau eu 
hunain y maent yn orthrymedig. Myfi a draethais 
Ryddid Prydain heb ganfod achos iddi gwyno ei 
gorthrymderau presennol; yr hwn y maent yn amlwg 
iddo, eglured hwynt. 

Gwnru. Gofidus genyf draethu y rhan fwyaf galarus 
o'r testyn; ond gan dy fod yn erchi, os oes fodd, mi 
a wnaf it gyfaddef fod achos i Brydain rwgnach 
ychydig; gan ddechreu yn un o'r gweithredoedd sydd 
yn dienwogi ein Rhyddid fwyaf oll, sef masnach y 
caethion Indiaid:' gweithred sydd braidd yn rhy dost- 
urus genyf ei chrybwyll. Ol yr anian einig a gyn- 
nwysir mynwesau ion, a'r ion h 
drig olion Prydain, bro a clwir Gwlad. Rhyddid! ond 
hyd oni ddiddymir yr arfer greulon hon, y mae deil- 
iaid ymherawdr Morocco yn gydbwys â nyni yng 
nghlorian Rhyddid. Os glyw cyfraith y tir yn 
caniatâu y fasnach, ni saif hyny yn erbyn cyfraith 
Dduw; canys Duw a roddes yr un Ryddid anianol i'r 
Indiaid a ninnau; ac yr ydym yn arddelw crefydd, yr 
hon sydd yn ein dysgu 1 wneuthur ìi ddynion megys y 
dymunem iddynt hwythau wneuthur i ninnau. Yr 
ydym yn gwrgndo ar yr oífeiriad yn gweddïo, ar i 
Dduw, o'i fawr drugaredd, gymhorth a dyddanu pawb 
a'r sydd mewn perygl, angenoctyd, a helbul; a thosturio 
wrth bawb a fo mewn caethiwed a charchar. _ Yn ol 
hyn mae y masnachwyr celyd galonau mor ryfygus a 
gwatwor Duw, gan ddywedyd, “Ni atolygwn iti ein 
gwrando, Arglwydd trugarog.” Gweddïwn na bo i 
ddialedd yr Hollalluog ein goddiwes: y mae ocheneid- 
iau a griddfanau y caethion freisiedig yn cythruddo 
nefol dosturi i ddigllonedd. Y mae y fasnach felltig- 
edig hon yn arferedig yn Lloegr er y fl. 1562. Ol! 
gywilyddus weithred, gwneyd masnach o ddynol ryw: 


! African Slave Trade, 








63 


prynu a gwerthu ein cydgreaduriaid, hepil yr un Adda, 
a anwyd mor rydddion a ninnau. Meddai un Demas 
o'r masnachwyr, gan ymorfoleddu yn yr elw, “ Yr 
ydym ni, heb law llenwi â'r Duantwys ein hardaloedd 
tramor ein hunain, yn gallu gwerthu lluoedd o honynt 
i'r Yspaenaidd Orllewinawl India; gan ein bod yn 
prynu ac yn gwerthu ddeng mil ar hugain o honynt 
bob blwyddyn.” Iê,eu caethgludo, y gwr oddi wrth ei 
wraig, &r wraig oddi wrth ei phlentyn, a'u llwytho yn 
y llongau megys moch; ac ymddwyn mor ffyrnig tuag 
atynt, fal y bo i un ran o dair o honynt gael eu gollwng 
oddi dan ffrewyll eu cystuddwyr, cyn cyrhaedd y fangre 
a benodwyd iddynt, trwy angeu creulon, a gyfiawn 
haeddai yr enw o gyflafan y gwirioniaid; a'r ran dru- 
enus o honynt a fyddo â chwythiad ynddynt yn ol 
cyrhaedd pen y daith, yw y ílinaf ei thynged; rhaid 
iddynt boenus dreulio eu gofidus ddyddiau mewn 
caethiwed gwastadol. Rhai o honynt (fe allai) yn 
perchen eneidiau cyfoethocach o rinweddau na'u mas- 
nachwyr anghristianogol. Er gwaethaf ymdrechwyr 
Caerodornant! a Lerpwl, a'u hareithwyr llog yn y 
Senedd; gweddïed pob enaid tosturiol am ddiddymiad 
a dadwreiddiad yr arfer gythreulig sydd yn warad- 
wydd i'r byd Oristianogol. Pa aelod o'r Senedd na 
ymegrial i adferyd i'r miloedd o'i gydgreaduriaid eu 

yddid! y rhai sydd mewn cystudd calon yn gwaeddi 
—“ Pwy a ddengys i ni ddaioni?” 

ATEB. Gwir yw, mai aríer echryslon ydyw gwneuth- 
ur masnach o ddynol ryw, fal y tystiolaethodd am- 
ryw seneddwyr yn y gymmanfa; ac a lwyddasant 
gan belled, a bod awdurdodawl orchymmyn wedi ei 
gyhoeddi, na chaniatêir tan boen mawr ddirwy, i'r 
masnachwyr lwytho ond nifer penodol yn yr un llestr, 
ac na feiddiant arfer ond llongau bychain: a bod 

obr wedi ei sefydlu i'r masnachwr a fyddai â'r nifer 
eiaf o'r caethion wedi meirw ganddo yn y fordwyad. 
Ystyr gan hyny, fod y gyfraith wedi esmwytho llawer 


! Bristol, 


64 


ar y caethion, o ragor y dull y darluniaist ti eu trueni; 
ac y mae y Senedd yn y cyfarfod presennol yn bwriadu 
ystyried ym mhellach yng nghylch eu trosglwyddiad ; 
ac fe allai y llwyr ddiddymant y fasnach. A. phe bai 
y morwyr a'r swyddogion yn ymddwyn yn dynerach 
tuag atynt ar eu mordwyad; a chenadon efengylaidd 
yn cael trwydded atynt yng ngwlad eu halltudaeth, i'w 
dychwelyd i iachus wybodaeth o Brynwr pechadur- 
iaid, byddai epil Ham ddedwyddach, ïe, ym mro 
y caethiwed, ym mhebyll a gwinllanoedd Iapheth, na 
bod yn eu prif wylltineb yn lladd ac ym bwyta eu 
gilydd yn eu gwlad eu hunain. Bellach, dos ym mlaen, 
a thraetha y grwgnach nesaf sydd yn dy flino. 

GwerHm. Mae cyfreithiau Lloegr naill ai yn caniatâu, 
ai yn gwarafun; ym mhlith y ran ddiweddaf ni fedrai 
dynu allan yr un mor wrthwynebol i Ryddid a'r gyf- 
Dyn yn ddif Ryddid, sef 

D cael ei ddi o o'l id, ei anedig- 
aeth fraint, am na threfnodd Rhagluniaeth da 
berchenogi etifeddiaeth o gant neu ddau o bunnau yn 
y flwyddyn. 

Anghyfaddas' y gelwir y cyfryw ddyn; ac ni chan- 
iatêir iddo gadw yn ei feddiant un offer pysgota, er ei 
fod heb eu harfer; ac y mae ty y cyfryw (yn ol y 
gyfraith) yn ddarostyngedig i gael ei chwilio y nos 
cystadl a'r dydd; ac os ceir yntho ryw beth tebyg i 
irai ychain â rhawn march wrthi, dyna bum punt o 
ddirwy; os medd mul Issachar gymmaint ar ei helw. 

Gwir yw'r ddiareb fod y dwfr yn loewach yn y 
ffynnon nag yn y ffrwd. Felly nid wyf finnau yn 
deall fod y aith hely wreiddiol mor gaeth ag y 
mae rhai swyddogion yr heddwch (â rhy brin o gyf- 
iawnder) yn ei harfer yn y cyflawni ; canys nid 
ydyw cadw cyflegu” unig, heb ei arfer, yn ym 
ddangos yn y weithred:* er hyny, un ai y mae bathd)j 
cyfreithiau yn nes na Llundain, neu y mae gan rai 


1 Ungualifled, 
; Cyfar, a gun. R 
3 9 Stra, 1098. Burn, 511. 14 Vin, Abr. 8 Andr, 228. Ses. Cas. 885. pl. 204. 














6o 


swyddogion gyfraith o'u gwaith eu hunain; pan allodd 
swyddog urddasol o Swydd Ddinbych fynu i'w feddiant 
yr holl gyflegrau trwy dri phlwyf ogylch, pa rai oedd 
geidwadaeth tai rhag anrheithwyr lladronllyd, ac hefyd 
ffrwythau y ddaiar rhag ehediaid yr awyr. _ Terfynaf 
y gwynfan hon yng ngeiriau Selyf: “Llawer o ym- 
borth sydd ym maes y tlodion: ond y mae a ddinystrir 
o eisieu barn.” 

Ai am y cyfryw y dywedodd Voltaire?— 

“Dedwydd a fyddent pe baent ddylluanod; caent 
heddwch i ymborthi ar eu llygod mewn ceubreni.” 

ATEB. Oni bai fod llinyn gwahaniaeth wedi ei dynu 
rhwng gwŷr cyfaddas (fel y geilw y gyfraith hwynt) 
ar is-ddeiliaid, yn achos helwriaeth, byddai ychwaneg 
o dlodi yn y wlad. Er bod ehediaid yr awyr, gwyllt- 
filod y maes, a physgod yr afonydd, yn ol deddf anian 
yn gyffredin i bawb; eto fe ennillai diwyd lafurwr fwy 
wrth ddilyn ei alwedigaeth, nag yn eu hymlid hwynt. 
Cymmaint ydyw awch rhai ynfydion i'r fath segur 
lafur, ag y treuliant eu hamser yn ymlid gwynt a 
gwyddau gwylltion (chwedl Gwion! Wag Siol), a'u 
traed trwy eu hesgidiau, a'u teulu gartref ym mrou 
newynu o ddiffyg y bara a ddylent ei ennill trwy lafur 
eu breichiau. 

GwarHm. Mi a welaf mai ofer ymryson â gof yn ei 
efail; pe bai cyfreithiau creulonaf y dwyreinfyd yn 
arferedig ym Mhrydain, ti a feiddit eu hamddiffyn 
gyda chymmaint o anweddeidd-dra ag i minnau haeru 
fod y gigfran loewddu yn golomen wen. 

Pe dychymmygai y llywodraeth ryw ffordd 1 drethu 
rhysedd ac afradlonedd balchder a glothineb, yn lle 
goleuni dydd, ni byddai hyny ond gweithred o gyf- 
iawnder dyledus. Gwrengyn llafurus yn gorfod talu 
chwe' swllt yn y flwyddyn am lewyrch yr haul trwy 
ddrws, corn mwg, neu ddrylliedig barwydydd ei fyth- 
dy; ffenestr, fe allai, ni fedd ar eì drigfan. O rhyfedd! 


' Gwel Hanes Doctor y Bendro,—[Cydymaith Dyddan, t. 54, arg. 1824; 
Brython, ii, 183.) 


9—uu. 


66 


na fedrasent ddyfalu rhyw enw arni heb law treth y 
goleu; treth ar un o fendithion Duw, y'peth gwerth- 
fawrocaf a rhyfeddaf yn anian, merch hynaf y 
crêedigaeth. Os credwn yr Ysgrythyrau, y mae yn 
ddiammheu mai ar law Duw y mae rhoddi ac attal, 
cynddelw, bywhâd a phrif arferiad ein golygon; ped 
ymwelai â'n teyrnas (yr hyn gweddïwn na wnel) â 
thywyllwch megys yr Aiphtiaidd, byddai raid diddymu 
y dreth: canys nid oes fodd trethu y peth nad ydyw 
mewn bod. Hon yw y dreth sydd â mwyaf o rwg- 
nach yn ei herbyn o'r trethi oll; canys yr ydwyf yn 
coelio y byddai y wlad yn fwy boddlon i dalu treth 
am eu dannedd yn eu penau, nag am oleuni dydd: ac 
nid am oleuni dydd yn'unig yr ydym yn gorfod talu, 
ond hefyd am oleuni canwyllau; nid oes ini felly yn 
awr, ond llewyrch ser a lleuad" yn ddidreth. 

ATEB. Cwsg, enllib, bydd esmwyth, a gwybydd mai 
nid yn uniawngyrch ar oleuni dydd y rhoddwyd y 
dreth; ond dull i wastatâu pwys y deyrnged yn ol 
gallu y trethiedig; canys po amlaf y byddo ffenestri 
ar lysoedd boneddigion, mwyaf o dreth a ofynir: 
codiad y dreth sydd raddol yn ol rhifedi y ffenestri, 


fal hyn:— 
RHIF Y PPENRSTRI. CASGLIAD Y DRRTH. 

P. es. c. 
8 en mn 8n 020 0 6.0 
18 7. nan " 115 O 
18... 0 ann. .OŴ. Bl5 0 
PÂR an 6 4 O 
B0 an 9 5n aen 718 0 
400. enn mr ee  l118 O 
180 ac uchod... .. 88 83. O 


Mae y wladwriaeth yn llawn o gwynfanau diachos, 
ffuantus, tarddiadau anwybodaeth ac anystyriaeth; ac 
er mwyn tawelu y grwgnachus ddadwrdd, cymhwys 


! Alluding to Sir Richard Hill's excellent speech in the House of Com- 
mons, ôn the augmentation of the window-tax, in the year 1784. 

3 Y dreth hon, yn gystal a phob treth arall, oddi eithr y dreth fawr, a 
chwanegwyd yn aruthrol gwedi y flwyddyn 1791. Gwaith difudd a fyddai 
dangos hyny ar glawr; o ran bod genym le i obeithio y gostyngir hwynt o 
un i un yn raddol, fel y bydd traul y llywodraeth yn caniatâu hyny. Yn 
wir, y mae swyddogion presennol Sior IV, yn haeddu parch ei ddeiliaid am a 
ddangosasant ei o'u hewyllysgarwch i eamwythâu beichiau y wlad- 
wriaeth. 1824, TY mae y dreth hon weithian wedi ei dilêu.] 








67 


a fyddai egluro ychydig ar ansawdd y trethi, a'r achos 
o honynt. 

Y mae yn rhaid addef fod y cyllidau yn drymion 
iawn, rhaì o honynt yn rhy anghytunol â thymmer 
gwlad rydd; ac yn cyrhaedd trwy Brydain Fawr, gan 
drethu tros ddeg a deugain o amrywiolion bethau 
masnach, heb law swrn rifedi o gyllidawg genadau.! 
Y rhai hyn yng nghyd yn y fl. 1765 a rifwyd yn saith 
myrddiwn, saith gant a deg a deugain o filoedd o bun- 
nau; ac hwy a elwir trethi gwastadol neu barhaus. 
Ac yn ychwaneg o drethi blynyddawl, sef. y. dreth 
fawr, a threth y brag, dau fyrddiwn, dau gant a deg a 
deugain o filoedd. Y rhai hyn yng nghyd, heb law 
traul y cynnulliad, oeddynt ddeng myrddiwn, neu gan 
mil ganwaith drosodd. Ond y mae y deyrnas yn awr 

talu hyn, ac yn rhagor i wyth myrddiwn arall 
bob blwyddyn, heb law degymau, trethi swyddol & 
phlwyfol. Haerwyd mewn hortaidd enllib* eu bod yn 
y fl. 1775, yng nghyd â thraul eu cynnulliad, yng 
ngbylch pymtheg myrddiwn; a bod hyny cymmaint a 
holl arian bathol y deyrnas, pe rhwystrid y papyrol 
gymmeriad.* Y mae rhai o'r cyffredin bobl mor an- 
wybodus a meddwl mai awdurdod y brenin ydyw 
codiad y trethoedd; a thrachefn eu treulio fal y gwelo 
yn oreu. Gwir yw, fod yr awdurdod hôno gan amryw 
freninoedd, fal y mae gwaethaf i'r deiliaid; ond tyn- 
wyd yr awdurdod oddi wrth frenin Lloegr er y 
fl. 1297. A gwybydded yr anwybodus, nad oes 
awdurdod i drethu deiliaid Lloegr heb gauiatâd y 
Senedd, a elwir Dadleudy y Breyron, a. Dadleudy y 
Cyffredin. Y mae aelodau Dadleudy y Cyffredin i 
gytuno â'u gilydd yn gyntaf, ai ydyw y trethiad yn 
deg ac angenrheidiol anhebgorol. Os cytunant, fe 
anfonir eu bwriad sefydlog 1 Dy yr Arglwyddi, ac 
wedi hyny i'r brenin. Deallwn wrth hyn fod yn 
angenrheidiol i ddeu-dy y Senedd, a'r brenin, fod o'r 


! Licenses. 
? 8ce Dr. Price on the American War. 
3 Paper currency. 


68 


un feddwl cyn y gellir mynu treth oddi ar un deiliad. 
Deallwn. hefyd mai yng ngallu y dadlyddion cyffredin 
y mae yr awdurdod mwyaf i drethu; canys hwy allant 
wrthod y cwyn gan gynted ag y dygir iddynt, ac yno 
ni byddai gan arglwyddi na brenin fwy o awdurdod 
na'r bobl gyffredin. 

GwnrHm. Pwy ydyw aelodau y Dadleudy Cyffredin, 
sydd â'r gallu hyn o drethu y deyrnas yn eu medd- 
iant? 

ATEB. Dynion a etholwyd gan eu perthynasol 
wledydd i gynnrychioli drostynt yn y Senedd, 1 ddadlu 
yn eu plaid, ac i edrych am farn a chyfiawnder i'r 
deyrnas yn gyffredinol. Y mae gan bob gwr rhydd, 
pob un o berchen dwy bunt yn y flwyddyn o dir, hawl 
i ddewis y cynnrychiolwr; ac y mae felly hawl ym 
mhob plwyf, oes ym mhob tref ddegwm, i ddewis gwr 
call, cydnabyddus â chyflwr eì wlad, i ddadlu yn ei 
phlaid, a phe bai modd, i ostwng y trethi. Bellach y 
mae yn eglur mai y wladwriaeth sydd yn ei threthu ei 
hun, ac nad ydyw y cyllidau yn orthrymder, ond 
ewyllysgar roddion, trwy gydsyniad y wladwriaeth yn 
eu perthynol gynnrychiolwyr. 

Nid wyf fi eto wedi boddloni meddwl y tuchanwr, 
sydd yn sibrwd anfoddlonrwydd, eisieu iddo gael 
gwybod i ba le y mae y deunaw myrddiwn trethi yn 
myned bob blwyddyn; rhag ei fod yn talu chwe' swllt, 
neu saith heb achos am danynt. Yr ydwyf yn barod 
i roddi i'r cyfryw bob boddlonrwydd yn fy ngallu, 
tuag at ei ddwyn i wybodaeth o'i Ryddid. 

Yr achos cyntaf, ar mwyaf hefyd, ydyw o herwydd 
bod cymmaint o ddyled ar lywodraeth y deyrnas; y 
mae yr holl drethi parhâus wedi eu gwystlo gan y 
Senedd; ac yn fynych y mae y penswyddogion yn gor- 
fod llogi arian, i aros y trethi i'r trysordy. Y teyrnasol 
ddyled a gafodd ei dechreuad yn nheyrnasiad Harri 
VI, 1430, ond hwnw a dalwyd yn ol; a'r ddyled bres- 
ennol a gafodd ei chychwynfa yn nheyrnasiad Gwilym 
III, 1689. Dealler fod Iago II, y brenin rhagflaenol, 
wedi ymado â'r goron; ac o herwydd ei fod yn goledd- 


69 


wr Pabyddiaeth, deffroawdd y deyrnas i ofalu am ddi- 
ogelwch ei Rhyddid, trwy wahodd Gwilym III. (y 
pryd hyny Tywysog Orange, ac a oedd briod â chwaer 
y Frenines Ann),' ì gymmeryd meddiannau o'r deyrnas 
weddw. rTraulei sicrhâd yn y llywodraeth, a chostau 
hir ryfeloedd yn amddiffyn yr Holandiaid, ac er lleihau 
arglwyddiaeth Ffrainc, a chynnal Rhyddid ardaloedd 
neillduol yr Ellmyn, a redodd i rif anghyffredinol: a 
rhag y buasai treth ry drom yn peri cythryfwl ym 
mhlith y deiliaid, meddyliodd y teyrnasol oruchwylwyr 
yn gall am fenthycio arian i dalu y costau, a chodi dim 
mwy o dreth ar y deiliaid nag a wasanaethai i dalu 
llog blynyddol yr arian a fenthyciwyd. 


O BUNNAU. 


Ac felly y ddyled gyntaf, yn y nL 1697, oedd ... - - 5,000,000 


Yn y flwyddyn 1717, chwanegwyd ìi ee “3 “.. _ 46,608,100 
Yn ” 1747 9” i ce. ee. eos ... _64,98,797 
Yn ” 1757 ” i - ee - :*-  74,180,886 
Yn ” 1762 ” i -” - ee .*. 110,608,836 
Yn ” 1772 " i - ea. eos :.. 127,497,619 
Ym Mehefin, 1777 yn agos i .. 186,000,000 
Yn Ionawr 5, 1788 ” i 247,320,921 


Blynyddawl log pa un oedd yn rhagor i wyth myrddiwn, un 
cant a deg a deugain o filoedd, dau gant a naw a thri ugain 


obunnau .. 8,150,269 


Erbyn y rhoddir at hyny aneirif gostau tylwyth y 
brenin, a mawr rif eì hiliogaeth, a chynnal yr 
anrhydedd a'r urddas sydd ddyledus i goron Prydain, 
cyflogau yr uchel swyddogion, milwyr a morwyr, ac 
amryw bethau treulfawr, nad oes achos i mi wybod 
yn fanwl am danynt, geill un cibddall ganfod fod 
Ŵ) gylchedd deunaw myrddiwn trethi yn fynych ar y 
lleiaf. 

Y mae trethiad cymmedrol yn magu diwydrwydd 
ac ymroad i lafurwaith yn y deiliaid; ac os dodir y 
trethi. ar offerynau balchder a gormodedd, y mae yn 
aneirif les i'r wladwriaeth: canys pe byddai cwrw a'r 
Indiaidd fyglys* yn ddidreth, byddai tlodi a drygioni 
wedi llwyr ddinystrio y rhan fwyaf o'r gwerinos. 


ì Yr oedd Ann yn chwaer i Mair, brenines Gwilym III; a'r ddwy yn 
ferched ìi Iago II. 
2 Tobacco. 


(A, 


Goreu pa ddrutaf a phellaf o gyrhaedd dynion y byddo 
pethau niweidiol iddynt, heb fod yn angenrheidiol yn 
ymborth nac yn wisgiad. 

Lle byddo gwlad yn llawn o drigolion diwyd, lla- 
furus, tra dyfal ym mhob masnach, nid ydyw trethi 
ond beichiau hawdd eu dwyn; fal y tystia Athens, 
Tyrus, ac ereill leoedd gynt, ac yn bresennol Genoa, 
Venis, a Holand; er nad ydyw y gwledydd yn eang 
nac yn ffrwythlon iawn, a'u trethi yn drymion ryfeddol, 
eto y maent (yn enwedig Holand) yn gyfoethogion. 
Er bod trethi Lloegr yn chwanegu bob blwyddyn, er 
hyny mae ei thrigolion a1 masnach yn cynnyddu 
beunydd. Tystiolaeth hynod o hyny ydyw sydyn 
eangiad ei dinasoedd a'i threfydd. Rhyfeddwn y fath 
borthladd enwo. ydyw Lerpwl,' dywedir ei bod yn 
cynnwys yng nghylch 80,000 o drigolion, ac nid oes 
nemawr o flynyddoedd er pan ydoedd ond treflan 
berthynol i blwyf arall, a'i henw fe allai Lle'rpwll! ond 
yn awr, pwy ond Llynlleifiad yw chwaer henaf Llun- 
dain ? 


Ni a ddylem ymosiwng ac ufuddhau i gyfreithiau 
ein gwlad, ym mhob achosion na fyddo yn perthynu i'n 
cydwybodau; canys ni a welwn na ddarfu i'n Hiach- 
awdwr, yr hwn oedd reolwr nef a daiar, ddirm 

talu treth. Ped ystyriem yr aneirif draul aeth i 
gynnal y rhyfel yn America—talu cyflogau i filwyr o'r 
Ellmyn ;—ymborth, dillad, a milwraidd armerth, a'u 
cludo cynnifer o filoedd o filltiroedd hyd y cefnfor ;— 
a gwrthsefyll galluoedd Ffrainc, Yspaen, Holand, a 
thair talaeth ar ddeg y gwrthryfelwyr (a phe ysgrifenwn 
yn null y Bardd Cwsg, mi a chwanegwn atynt Rufain 
ac Uffern) am naw mlynedd ganlynol; yna diolchem i 
Dduw am ein gwaredu o ddwylaw cynnifer o elynion, 
a chadw ini yn ddifriw ein Rhyddid, ond yn unig dalu 
ychydig yn rhagor o dreth ; a chydnabyddwn ein hunain 
yn ddedwydd, fod ini frenin i'w ofni o ran eì awdurdod, 


! Liverpool. 
3 Hoesaians in thc British pay, during thc American war, 





dl 


ac i'w garu o ran eì ddaioni a'i addfwynder. Heb 
frenin ni byddai iawn drefn ar lywodraeth, ac heb 
lywodraeth ni byddai Ryddid. 

Cyrus frenin Persia, er mwyn tueddu serchiadau ei 
ddeiliaid i hoffi llywodraeth, a wnaeth ddeddf sefydlog, 
bod anllywodraeth' i fod mewn rhwysg am bythefnos 
yn ol marwolaeth un brenin yn Persia, cyn dechreuad 
rheolaeth y nesaf; ac yr oedd y deiliaid yn flinach o'r 
bythefnos hôno na deng mlynedd tan achles llywodr- 
aeth gyfreithiol: canys yn yr amser hyny o anllywodr- 
aeth, nid oedd ond y trechaf treisied, heb na chosp na 
chamlwrw ;* y grymusaf o nerth oedd y boneddicaf yn 
ei feddwl. 

Nid ydyw Prydain eto wedi llwyr anghofio y ddeu- 
ddeg mlynedd dan lywodraeth Cromwel a'i annhebygol 
fab.  Dedwyddach yn ei feddwl a ddylai pob Brytwn 
fod ìi dalu ei gyfreithlon gyfran o'r deunaw myrddiwn 
trethi, gan ei fod dan nawdd ac achles y gyfraith yn 
gyfranol o'r cyffredin Ryddid, na bod yn ddidreth 
(yr hyn a ifai carl yn Ryddid fwyaf oll), ac yn 
ddarostyngedig ì golli ei holl eiddo hanner y dydd, a 
chael eì ddanfon at ei dadau cyn ymachludd aul. Ac 

iwn, os ydym ni oes bresenno talu 
llogau dyled ein y yndeidlau, ef deiliaid a chydoeswyr 
Gwilym III, hwy adawsant ini yn yr oes hôno, ac y 
mae yn parhau eto, ddifai daledigaeth, a mwy nag â 
dâl trethi yr holl fyd; sef Rhyddid grefyddol: a 
gwerthfawrogrwydd y fraint a egluraf yn y ran gan- 
ynol 


! Anarchy. 3 Forfeit. 


2 


Y BUMMED RAN. 
RHYDDID GREFYDDOL. 


Ei darluniad— Mewn eithaf caniatâd ym Mhrydain—Erlidigaethau, 
eu hanes o'r cynfyd—Ofergoelion Eglwys Rhufain—Ei chreulonder 
yn y chwil-lysoedd—Dechreuad Rhyddid grefyddol ym Mhrydain— 
Ei chynnyddiad—Anweddeiddrwydd amryw o'r rhai sydd yn ei 
mwynhau—Caethiwed Cristianogion yn ardaloedd y Twrciaid— 
Cwynfan o ran lleied nifer y Cristianogion yn y byd. 


Y MAE Rhyddid wladwriaethol yn diogelu ini ein 
hoedlau a'n meddiannau yn ddidrais, oddi wrth or- 
mesol fwriadau gelynion, a chynhenus derfysgwyr: 
ond y mae Rhyddid grefyddol yn caniatâu ini y 
rhagorfraint o addoli, clodfori, a gwasanaethu ein 
Duw yn gyhoedd, ac yn ol y ddull a'r modd y mae ein 
cydwybodau yn peri ini gredu sydd fwyaf derbyniol 
ger bron gorseddfainc ei drugaredd Ef. 

Nid ydyw yr anllythyrenog, yn yr oes hon, deiml- 
adwy o fendithion Rhyddid grefyddol; canys hwynt- 
hwy a anwyd ac a ddygwyd i fyny tan achles ei 
chysgodiad, heb i wres erlidigaeth, na rhuthrwynt 
cymhelliad erioed gyfhwrdd â thynerwch eu cyd- 
wybodau; heb erioed ddarllen hanesion caethder y prif 
oesoedd, na thrueni trigolion gwledydd pellenig yr awr 
hon. I'r cyfryw y rhoddaf yr eglurhâd canlynol o 
gaethiwed yr eglwys mewn ardaloedd tramor, ar 
gorthrymder yr aeth hi tanodd yma ym Mhrydain, a'r 
rhyfeddol a'r llesol ollyngdod a gafodd yn nheyrnasiad 
Gwilym III. Yna fe a wel y gwrthnysig, i ddyled 
deyrnas yn y dyddiau hyny brynu ini etifeddiaet 
deg, un o werthfawrogrwydd annhraethol. Ni ddylem 
rwgnach ymadael â llygraidd Fammon yn gyfnewid 
am gynneddfau nefol Seraph. 

Satan oedd yr erlidiwr cyntaf; Cain oedd yr ail, a 
genfigenodd wrth burach grefydd ei frawd Abel. 

edi hyny, Eglwys Dduw ym mhlith plant Israel a 





(o 


erlidiwyd yn greulon gan yr Aiphtiaid, Philistiaid, 
Ammoniaid, Arabiaid, ac Assyriaid; y Macabeaid 
gan Antiochus Epiphanes: a phan ddaeth Crist i 
ollwng ei Eglwys oddi dan gaethiwed y gyfraith 
Iuddewig, ì Ryddid a goleuni Efengyl tangnefedd, 
erlidiwyd Ef ai ddysgyblion sanctaidd i farwolaeth. 
Yr Iuddewon oeddynt flaenoriaid yn y galanasdra, a'r 
cenedlig Baganiaid a chwanegasant echryslondeb 
gyflafan;' y rhai hyn a ferthyrasant eu miloedd, ar 
Mahometaniaid eu myrddiynau!” Ac yn ddiweddaf 
daeth Babilon fawr, mam-butain y ddaiar, i feddwi ar 
waed y saint; gan deyrnasu ar freninoedd, pobloedd, 
cenedloedd, ac ieithoedd y ddaiar. Cymmerasant eu 
tywyso ganddi, trueiniaid oeddynt, deillion heb weled, 
annoethion heb ystyried ei bod yn eu harwain i ddis- 
tryw. Difuddiwyd hwynt o'u synwyrau, pan goelient 
gynnifer o wrachïaidd draddodiadau celwyddog, cywil- 
yddus, gwatworedig braidd gan blant sugno. 

Heretic oedd pob un na choeliai, yn gyntaf, fod y 
Pab yn weinidog i Grist, yn ddilynwr St. Pedr, yn 
ben ar holl Eglwysi Cred;* ac ym mhellach na hyny, 
yn anghyfeiliornadwy yn ei farn, bydded ei ymar- 
weddiad mor ddyhir ag y mynai; er y darllenwn 
ddarfod i'r Pab Sicstus IV. adeiladu puteindy yn 
Rhufain yn y fl. 1471; ac i chwanegu cybydd-dod at 
eì drachwant, fe roddes wythnosawl dreth ar y budr- 
ogod; pa un a fyddai ambell flwyddyn yn ugain mil o 
ddarnau arian* i'w god sanctaidd. 

Os oedd hwn, mwy nag amryw o'i alwedigaeth, yn 
deilwng o'i enwi yn oruchwyliwr dan Grist ar yr holl 
fyd Cristianogol, yna nid yw yr holl Ysgrythyrau ond 
dychymmyg a breuddwyd. Dygwyddodd bod ym- 
ddyddan rhwng Dr. Burnet a Christiana, brenines 
Sweden, yn Rhufain, yng nghylch annuwiol fucheddau 


3 The ten general persecutions of the Christians under Nero, Domitian, 
Trajan, Adrian, Severus, Maximinius, Decius, Valerian, Aurelian, and Dio- 
cletian, emperors of. Rome, 

2 Christendom. 

3 Ducata—4s. 6d. 


10—1J. 


T4 


y pabau; a rheswm y frenines oedd, “ei fod yn 
arwydd sicr fod Orist yn cymmeryd arno ei hun 
oruchwyliaeth ei Eglwys yn y byd isod hwn; onid e 
ni buasai Fe byth yn yoddel i'r fath annuwolion fod 
yn enw swyddogion tano eí.” 

Yn ail, credent fod yr elfenau cyssegredig yn y 
Sacrafen, yn wìr gorff a gwaed ein Prynwr; ac er eu 
bod mewn dull yn addoli y bara a'r gwin megys 
Duwdod, er hyny darfu i un o'r monachod am eì gyflog 
wenwyno yr Ymherawdr Harri VII, wrth roddi eì 
gymmun iddo. 

Yn drydydd, bod lle o boenau, a alwent y Purdan, 
ym mha fan y byddai eneidiau y rhai na ollyngwyd 
o'u pechodau trwy edifeirwch, penyd, a phererindod, 
yn y byd hwn; nes y cafai yr offeiriadau a'r monachod, 
trwy effaith eu gweddïau, eu rhyddhau o Baradwys yr 
Ynfydion:' a pha fwyaf o arian a gafai yr offeiriadau 
gan gyfnesaf y claddedig, am weddïo at Fair Wyryf 
ar Seintiau am ei ollyngdod, cyntaf oll y gwnai $t. 
Pedr droi yr agoriad ym mhorth Paradwys, i'w ollwng 
L mewn oi dân puredigaeth.* aed mae y traddodiad 

wn heb l adael o Gymru hyd dy 
heddyw ; canys. gwaddod cyfeiliornad Eglwys Rufain 
ydyw yr offrwm wrth gladdu; ac hefyd yr arfer mewn 
rhai monwentydd o benlinio wrth fedd y marw pan 
ddêl ei gyfneseifiaid i'r Llan, dros amrai Suliau wedi 
ei gladdu. 

Yn bedwerydd, un o brif golofnau Eglwys Rufain 
ydoedd Anwybodaeth; canys hwy a'i galwent yn fam 
duwioldeb; ni weddïent at y llu,” ac nì ddarllenent yr 
offeren, ond yn Lladin. í'r cyffredin bobl yr oedd 
Gair Duw, yr Efengyl sânctaidd, yn llyfr seliedig. 
Cymmaint oedd dichell yr offeiriadau pabaidd, i gadw 


1 “Into a limbo large, and broad, since called 
The Paradise of. Fools,” 
MILTON. 


3 Bt. Austin, bishop of. Hippo, was so superstitious as to pray for the soul 
of his mother Monica, many years efter her death. This is very inconsistent 
with his notion of election, as he is called the father of predestinarians. 

3 Llu, host (yn hytrach arlladen]. 








(E£. 


y bobl mewn anwybodaeth, fal ag y mae awdur! 
godidog yn tystio, nad oedd mewn amryw wledydd yn 
Ewrop, yn y saith ganfed o oed Crist, ond nifer fechan 
ym medru darllen. 

Cyhuddwyd un Dillon, gwr boneddig o Ffrainc, pan 
ydoedd ar ei ymdaith drwy India, o fod yn gwrth- 
ddadlu dull Eglwys Rufain yn bedyddio; am ba achos 
fe'i earcharwyd yn ebrwydd yn y chwil-lys* pabaidd 
oedd yn Goa. _.A chwedi bod cyhyd mewn cadwynau, 
hyd onid oedd yn rhy wan i sefyll ger bron swyddog y 
chwil-lys, yr hwn oedd wr dysgedig ym marn ei greu- 
lon frodyr; gofynodd y barnwr iddo pa beth oedd 
ddo i ddywedyd am fedydd? “Nid oes genyf,” ebr 
on, “ond geiriau Orist yn Efengyl Ioan,—' Oddi eithr 
geni dyn o ddwfr ac o'r ysbryd, nì ddichon efe fyned i 
mewn i deyrnas Dduw.” Ni choeliai y barnwr fod y 
cyfryw eiriau yn yr Efengyl, hyd oni agorodd y carch- 
aror y llyfr iddo lle'r oeddynt.* Yn ol hyny gyrwyd 
Dillon yn ol i'r carchar; hyn a barodd iddo ddigaloni 
cymmaint, ag y ceisiodd newynu ei hun trwy wrthod 
lluniaeth; yr hyn pan wybu swyddogion y chwil-lys, 
gorchymmynasant ei ffrewyllu yn greulon, a rhwymo 
ei ddwylaw o'r tu cefn iddo â chadwynau. Hyn & 
ddigalonodd y truan garcharor gan belled, ag y ceis- 
iodd amryw weithiau daro ei fenydd ei hun allan yng 
nghyd â'r mur. _ Ysgrifenais yr hanes yma, gan ei fod 
yn ddrych hynod o anghyfarwyddyd ac anwybodaeth 
yr uchel swyddog, oedd cyfuwch ei alwedigaeth, a 
mwy eì rwysg nag un esgob yn ein dyddiau ni. Fe 
grogwyd Tindal, Sais, am gyfleithu yr Ysgrythyrau i'r 
aaith in, yn y fl. 156. _ Un Iuliano, o Yspaen, a 
brynodd rifedi mawr o Feiblau yng ngwlad yr Ellmyn, 
wedi eu cyfieithu o'r Lladin, ac a aeth â hwynt yn 
ddirgel i'w wlad ei hun, i'w rhanu rhwng ei gydnab- 

ddiaeth, a oeddynt yn chwennych ymborthi eu 
eneidiau â melus ffrwythau yr Efengyl; ac am y 


î Dr. Hurd, 
2 Inguisition. 
3 Joan, iii, 5, 


(L 


bwriad duwiol hwnw, fe a losgwyd, â'i Feiblau wedi eu 
rhwymo yng nghylch ei wddf: ac wyth gant o'r pryn- 
wyr a ferthyrwyd yn y moddion creulonaf. 

Ni ddown y rhawg i ben â rhifo ofergoelion y gau 
grefydd hon, yn addoliad y delwau, creiriau,! ymgroesi, 
y gloch ymadawiad, ymprydio yn y Garawys, cadw 
dyddiau gwylion,'annyweddïaeth y gwŷr llên,“ pererin- 
dod, dwyn penyd, dwfr sanctaidd, ac amryw draddod- 
ìadau, sydd yn gofyn un â gwell cof na myfi i'w rhifo. 
Y sawl a chwennycho eu cyflawn hanes, darllened 
waith y Dysgawdr Hurd; lle mae helaeth ac eglur 
hanes o holl grefyddau y byd. 

Yr offeiriaid pabaidd, i chwanegu eu cableddus 
ryfyg, drwy sylfaenu eu mympwy ar Joan, xx. 25 adnod, 
“Pwy bynag y maddeuoch eu pechodau, maddeuir 
iddynt;” a gymmerasant yr awdurdod i wrando 
cyfaddefiad y sawl a fyddai mor ynfyd ag adrodd ei 
wendidau wrthynt, gan ddysgwyl cael gollyngdod a 
maddeuant am danynt, heb unwaith feddwl am Dduw 
â chalon edifeiriol. Iro llaw yr offeiriad penfoel, â 
myned taith tridiau i Ffynnon Gwenfrewi,” neu ryw le 
sanctaidd arall, a phys gwynion mewn esgidiau, a 
fyddai ddigonol o aberth am bechod, ar yr allor bab- 
aidd. Dyma grefydd ein hynafiaid; O dywyllwch 
anwybodaeth! yr oedd tywyllwch yr Aipht yn llwyd 
oleuni wrth hwn. 

Amlwg yw, nad oeddynt yn rhoddi hyder ar yr 
unig Gyfryngwr rhwng cyfiawnder nef a phechadur- 
iaid. Nid oeddynt un amser yn cyfarwyddo eu gwedd- 
ïau at Brynwr y byd, pan fyddai clefyd neu ryw 
gaethiwed yn eu gorthrymu. At rai or seintiau y 
byddai holl bwys eu herfyniad. Ac nid oedd fodd 


iddynt wybod, pa un ai yng ngwynfydedigrwydd y 


! Relics, which are held in such veneration by Roman Catholics, that a 
certain monk sold a rotten bone to the 
for crowns; he positively declaring it to be the skull of 
8t, Thomas the Apoetle. 

2 Celibacy of the Romish clergy. 

3 Winifred's Well (near Holywell] in Flintshire. 


(Ei 


ffyddloniaid, ai ym mhlith y gwylofain tragywyddol 
oedd yr enaid erfyniedig, sef y sant, y gweddïent, sio. 
Deliwch sylw ar y geiriau canlynol, o gwynfan bardd 
at Sant Cynhafal, am gael adferiad nerth ei aelod; nid 
oes air o grybwyll Duw trwy y Cywydd. 


“ Dy genad wna gnawd yn iach, 
Cynhafal! cwyna'i'n hyfach; 
Dod ddau bwnc, dedwydd eu bod, 
Erch imi ddwy arch-ammod; 
Iechyd im' rhag nych, waew dwys, 

" A'm rhoi wedi ym mharadwys.” 


GE. AB IEU. AB LL, FYOHAN, 1500, 
Cyffes beirdd at Fair Wyryf:— 


“ Yn foreu dwedaf fawr-air, 
Ac yn f' oes, blygain i Fair; 
Ave Maria o Rôeg, 

Ac o rad Duw geiriau teg. 
Mi a luniaf, mau lawn-waith, 
Gywyddau neu salmau saith; 
A naw emyn o newydd, 

A phob gair i Fair a fydd: 

A gosper, pan fyner fod, 
Llaswyr, rhag y lle isod: 

a gweddi gyfarch 
Weithian, rhag purdan yw'n parch; 
Clyw fy modd, am y clwyf mau, 
Mair Wyrf am ofer eiriau; 

O! dwg fi, er dy deg fam 
Syberw, i fynwes Abram,” 


LLAWDDEN, 


“ Ni ddywed neb ar ddeu-air, 
Aruthr y modd, wyrthiau Mair; 
Gwae fi na fedrais, gwiw fu, 
Saith ugeinwaith ei ganu: 

A'u canu yn amcanawl, 
A phob gair i Fair yn fawl. 
Mair anwyl yw'r gair ini, 

. Os Mair yn unair Â ni, 

Mair Wyryf wna'r mawr eiriol, 
Hon ni ad y ni yn ol. 

Mair a'n tyn o'r mieri, 

Ac wedi hyn, gyda hi, 

Cawn d gan y Wen-Fair, 
Cawn nef oll; canwn i Fair.” 


TUDUR ALED. 


Llyma ddarn o gyffes bardd, er ei fod yn un o'r 
grefydd babaidd, mae er hyny yn gweddïo at ei 
Brynwr, fal hyn:— 


78 


“ Dros oesoedd, dy ras, Iesu, 
Er dy loes fawr, da les fu; 
Er hoff eiriau'r offeren, 
Clyw air a choel cleiriach hen; 
O bu'n ammhorth boen imi, 
Wedi'r boen fawr, derbyn fì.” 


EDWARD RALPH.! 


Yn y fl. 1190, dygwyddodd fod Pab nrwy dichellgar 
nag un fu o'i flaen yn eistedd ar y bwystfil â saith 
ben;* canys gan nad oedd ceiniogau Pedr, ac elw 
monachlogaidd drwy holl deyrnasoedd Cred, yn llenwi 
ei drysorau mor fuan ag y dymunai; fe a ddychym- 
mygodd y byddai hoff gan lawer o bobl oedranus gael 
sicrwydd oddi dan ei law sanctaidd ef ar femrwn, fod 
eu pechodau yn faddeuedig o ddydd eu ganedigaeth 
hyd yr awr hôno, ac am yr amser a fynent i ddyfod; 
canys yr oedd gwagle wedi eì adael yn y memrwn 1 
osod rhifedi y blynyddoedd yn gyfatebol i arian y 
prynedigaeth. 

Fe chwalodd y Pab hwnw ei fonachod megys locust- 
iaid tros wyneb yr holl ddaiar, ìi werthu paradwys 
newydd, ddychymmygol, i'r trueiniaid anwybodus hyny 
a oeddynt yn credu fod teyrnas nefoedd wedi disgyn 
atynt, &'i bod i'w meddiannu er elw bydol, — Daeth 
mwy o'r goddefiadau* hyny (fal y gelwid y tocynau 
maddeuant) 1 Loegr ar ryw dymmor nag oedd chwant 
y wlad i'w marchnata; a chafwyd amryw o honynt 
mewn, cilfach yn Eglwys Sarum yn ddiweddar; a dyma 
eu dull:— 

“Mae ein sanctaidd dad St. Pedr, esgob cyntaf 
Rhufain, a deg ar hugain o esgobion ereill, ei ddilynwyr 
yn Eglwys Rufain, a'n sanctaidd dad, Bab Ioan X XII, 

caniafâiu ì bawb a ddifrifol draetho y weddi 

on * * * * * * ger bron delw ein harglwyddes, 

ollyngdod a maddeuant o'u pchodauam * * * * * o 
flynyddoedd.” 


1 An old soldier that was present at the aiege of St. Ouintin, 1567. 
3 Dad. xiii. l. aa un, 
3 Indulgences, 





79 


“ Ffei greiriau seintiau, ffei serth—addoliad 
I ddelwau mud anferth; 
Ffei o'r Pab a'i wael aberth, 
gwan, a'i bardwn gwerth.” 

Ond er tywyllwch yr oesoedd gynt, a chreulonder 
yr holl erlidigaethau, mi lwyr ddadwreiddiwyd efengyl- 
aidd burdeb; nì bu y ddaiar heb Eglwys Dduw yn 
preswylio arni, er pan bregethwyd yr Efengyl gyntaf 
yn Eden hyd y dydd heddyw; ac ni bydd, hyd oni 
adfeilio anian, ac y tawdd y defnyddiau, ac y try daiarol 
filwriaeth yn nefol orfoledd... Ym mhen dh oes neu 
dair wedi dyddiau yr Apostolion, c wyd Eglwys 
Dduw i ychydig nifer H deuluodd arch hyn yn 
wasgaredig hyd wyneb y ddaiar, yn ffoi o ŵydd un 
erlidiwr 1 gyfarfod creulonder un arall. Un o'r hynotaf 
o'r rhai nad allodd pyrth uffern wrthsefyll, a_ seren 
ddydd y Diwyped yn Lloegr, oedd Ioan Wicliff, 
offeiriad pabaidd yn nechreu ei oes; ond efe oleuwyd 
ì ganfod cyfeiliornad Eglwys Rufain, ac a gyfieithodd 
ran o'r Ysgrythyr Lân i'r Seisoneg, ac a bregethodd 
yn gyhoedd yn erbyn Pabyddiaeth yn y fl. 1817. Efe 
ymadawodd yn foddlonus â'i offeiriadol fywoliaeth, er 
mwyn Rhyddid cydwybod. Cafodd ei erlid gan yr 
esgobion, ond nid oedd ganddynt awdurdod ar ei 
einioes; bu farw o angeu anianol yn y fl. 1485; ac ym 
mhen deg mlynedd ar hugain,' trwy orchymmyn Cym- 
manfa Constans, cyfodwyd ei esgyrn o'r bedd, a hwy & 
loegwyd, am ei fod yn heretic, a bwriasant y lludw i'r 

on. 

Yn y íl. 1516, y cyfododd Duw Martin Luther i 
gyhoedd wrthwynebu y grefydd babaidd, a'r gwarad- 
wyddus ryfyg o werthu maddeuant. Pa fwyaf oedd 
dichellion Rhufain yn ei erbyn, mwyaf yr oedd ei 
athrawiaeth yntau yn llwyddo; ac felly yr aeth yn 
ddiareb, “Un Luther yn erbyn yr holl fyd. 


5 Southwell, in his Book of. Martyrs, has it 40 years, and Trusler also; but 
since he died, 1865, and the Oouncil of Constance was held 1415, it cannot 
be above 90 years. And the judicious Rapin je “ His ashes were thrown 
into the brook which runs through the town of Lutterworth, the brook con- 
veyed the ashes to the Severn, and the Severn to the sea.” 


80 


Phylip Melancthon a Ioan Calvin hefyd a fuont yn 
offerynau llesol yn llaw Rhagluniaeth i daenu athraw- 
iaeth y Diwygiad yng ngwledydd yr Ellmyn, Ffrainc, 
Lloegr, a'r Pwyl. 

Pabaidd greulonder oedd yn sychedu am waed y 
saint. Ond er merthyru miloedd, ni ddigalonodd y 
diwyd bregethwyr; yr oedd Eglwys Dduw yn cyn- 
nyddu mewn erlidigaeth. 

Yn y fl. 1260 y dychymmygwyd carcharau creulon 
mewn amryw wledydd, yn enwedig yn Rhufain, Ys- 
paen, a Phortugal, a elwid Llysoedd y Chwiliad” neu'r 
Ymholiad. Pan daenodd athrawiaeth y Diwygiad, ac 
Í llewyrchodd goleuni yr Efengyl hyd y gwledydd 

yny, drwy bregethiad dilynwyr Luther ac ereill, hen 
elyn y saint a gyflrôdd Babyddiaeth i wneuthur 
galanasdra eu plith, drwy eu carcharu yn y llys- 
oedd rhagddywededig. Gosodwyd swyddogion fymig 
ynddynt, ac arteithwyr i boeni y carcharorion a ddygi 
yno am eu crefydd. Os unwaith y cyhuddid (trwy 
ddichell neu genfigen) fod dyn yn anghredu un o 
erthyglau y grefydd babaidd, neu yn dywedyd y gair 
lleiaf o ogan am y Pab neu ei swyddogion, fe a ddygid 
yn rhwym i'r llys yn ebrwydd, cymmerent ei eiddo, a 
throent ei wraig a'i blant (os meddai rai) i newynu, os 
na fedrent amddiffyn eu hunain ryw ffordd am fywiol- 
iaeth. Ac o ran dynwared cyfiawnder, fe gai y carch- 
aror ei holi, ond mwy o ran ei watwor na dim ewyllys 
i'w ryddhau; fe gafai hefyd gynghor, yr hwn ni 
feiddiai lefaru hanner gair yn ei blaid, ond gwrando y 
prif-holwr, ac ateb fod y cyfan a ddywedai yn iawn; 
onid efe gafai ei farnu yn euog o drosedd yn erbyn y 
Pab a goruchel arglwyddi y chwil-lys, a'i gyhuddo 
megys heretic. 

Os haerai carcharor ei fod yn ddieuog, ger bron eu 
brawdle anghyfiawn, ef a fwrid i'w boeni am ei wad, 
gan ei gyhuddo o gyndynrwydd. Ambell un ar ol 
dywedyd felly yr holiad cyntaf, a chael ei arteithio yn 


V Courts of. Inguisition, 





81 


chwerw«lost, meddyliai fod yn gyfrwys gan newid ei 
gwyn yr ail holiad, a dywedyd ei fod yn euog; 

wythau a'i barnent yn ol ei gyfaddefiad ei hun. _ Di- 
enyddu dyn ar unwaith a fyddai ormod o dynerwch 
ganddynt; a chynnifer ydyw'r amrywiol arteithiau y 
maent i'w harfer i gospi y truenus ddyoddefwyr, nad 
oes fodd i ddarlunio pa'r un sydd greulonaf. 

Rhoddais hanes M. Dillon yn Chwil-lys Goa, o'r 
blaen, i amlygu doniau y prif-holwr, swydd yr hwn 
oedd barnu Oristianogion yn ol yr Efengyl, ac yntau 
yn anghydnabyddus â'r ymadrodd hynotaf trwy holl 
ddalenau y nefol newyddion hyny. Tri ugain math o 
arteithiau a ddyoddefodd un Lithgow o Isgoed Cel- 

don,' yn Chwil-lys Malaga, yn yr Yspaen, tan ddwy- 

w y cigyddion echryslon, y naill ofid yn dilyn y llall 
yn ddibaid dros bum awr o amser ar yr ermig boeni * 
o'r diwedd, cafodd ei hoedl i ddyfod i Loegr, ond byth 
ni chafodd gynnefin ffrwyth ei aelodau. 

Yn yfl. 1707, y cafodd Chwil-lys Arragon, om yr 
Yspaen, ei agoryd gan M. de Legal, cadben byddin y 

a gollyngwyd yn rhyddion bedwar cant o 

charorion; ym mhlith pa rai yr oedd tri ugain o 

cesi, o bedair ar ddeg i ddeg mlwydd ar hugain 
oedran, glân ar olwg a boneddigaidd waedoliaeth, a 
gymmerwyd irwy drais oddi ar eu rhieni neu eu 
gwarcheidwadaeth, i fod yn buteiniaid i'r tri phrif 
gwyddogion. Oanys pwy afíeiddiai wrthsefyll y fath 
sanctaidd awdurdod ag yr oeddynt hwy yn holi! 
Ioan IV, brenin Portugal, oedd wr tyner eì ymarwedd- 
iad, ac ar ryw odfa, fe annogodd swyddogion y Chwil- 
lys edfryd eiddo y carcharorion a gymmerasent trwy 

is, yn ol i'w cyfnoseifiaid. Hyn oedd anewyllysgar 
mwn ganthynt wneuthur, er hyny ni feiddient wrth- 
sefyll ei freninol awdurdod; ac ni chawsant le i ddial 
arno hyd oni chladdwyd ef, pan ddarllenasant lith 
ysgymmundod wrth ben ei fedd ef, am iddo ddangos 


1 Scotland, 
8 A rack, 


11—-u. 


82 


tosturi i hereticiaid; ac ni weddïasant byth o ewyllys 
eu calonau am waredigaeth ei enaid o'r purdan. 

Ni ddichon iaith gynnwys ymadrodd i ddadgan 
creulonder y llysoedd hyn; ni feiddia y truenus gar- 
charor ddolefain salm neu emyn gwynfanus i ddad- 
lwytho ei feddwl o'r blinder sydd ym mron â'i lethu; 
na phrin ollwng yr uchenaid riddfanus y mae gofid 
yn dueddol i anfon o fynwes orthrymedig. 

Y mae ganddynt ddyddiau gosodedig a elwir 
Gweithredoedd y Ffydd,' i roddii farwolaeth gynnifer 
o'r carcharorion a fyddo mor ddedwydd a chael eu 
rhyddhau o'u crafangau. Y sawl, trwy fygythion ac 
arteithiau, oeddynt foddlon i farw yng nghymmundeb 
Eglwys Rufain, a gaent y mwynas o gael eu llin- 
dagu yn gyntaf, ac yn ol hyny eu llosgi yn lludw. 
Ond y rhai a safai yn wrol yn eu proffes hyd 
diwedd, a gaent eu cadwyno wrth byst pedair troed. 
fedd o uchder, a chwedi i'r offeiriadau eu ceryddu am 
eu gwrthnysig barhâd yn hereticiaid, hwy a'u rhodd- 
ent i fyny i ddiafol, yr hwn (a ddywedent) fyddai 
wrth eu penelinoedd yn dysgwyl am eu heneidiau, i'w 
trosglwyddo i dân uffern... Yna cynneuent dân yn eu 
cylch, tra byddai yr hudoledig werinos yn crochlefain, 
“ Deifiwch farfau y cŵn.” _ Ni byddai y dyddiau hyn 
yn cael eu cynnal, ond ar ryw uchelwyliau, megys 
coroniad neu briodas un o'u breninoedd, canys fe'i 
cyfrifid yn ddiwrnod o orfoledd. _— Os diangai rhai o'r 
carcharorion o'u celloedd, cyn y diwrnod gosodedig 
i'w llosgi, hwy wnaent eu lluniau yn eu llawn gorffol- 
aeth, ac wedi ysgrifenu eu henwau arnynt, hwy a'u 
llosgent, ond nid gyda chymmaint o foddlonrwydd a 
phe buasai gwir gnawd yno. Ac os byddai rhai, rhy 
weiniaid i gynnal eu cospedigaethau, yn meirw yn y 
carchar; hwy a gadwent eu hesgyrn yn ofalus, ac a'u 
dygent, bob corff mewn prenfol* neillduol, ar ba rai y 
byddai lluniau cythreuliaid a ffaglau eirias, ac a'u 
bwrient i'r tân gyda mawr orfoledd. 


! Auto de Fê. 9 A box or chest, 





83 


Un o'r dyddiau hyny a sefydlwyd i fod yn Lisbon, 
ar ddydd Gwyl y Meirw, 1755. Ônd fal y dywedodd 

prophwyd Amos, “Eu huchelwyliau a droir yn 
alar;” felly, yn lle difyru eu hunain â chyflafan y car- 
charorion, yr oedd golwg chwith i'r ychydig nifer a 
adawyd yn fyw; daeth barn nef i ymweled â hwynt 
mewn daiargryn, ac mewn wyth mynyd yr oedd deng 
mil a deugain o'r trigolion megys Corah, Dathan, ac 
SM Diraam, wedi i'r ddaiar agor-ei safn ddinystriol i'w 

yncu. 

Dychwelaf i Loegr i olygu sefylliad Rhyddid gref- 
yddol yn nyddiau Luther; caf Harri VIII, ei chreulon 
frenin, yn falch o gael eì enwi gan y Pab yn Amddiffyn- 
wr y Ffydd. Ac i wneuthur ad-daliad iddo am ei 
anrhydeddus gymmwynas, mae yn erlid pob un a'r 
oedd yn chwennych gwasanaethu Duw mewn purdeb 
addoliad. _ Llawer o demlau eneidiau cyfiawn a 
wnaeth yn lludw; a'r merthyron yn anfon eu hysbryd- 
oedd mewn fíaglau ger bron y Duw oedd yn barod i'w 
derbyn. 

Ar doriad gwawr y Diwygiad, y mae ellyllon erlid- 
igaeth yn diflanu. Y mae Cranmer yn rhoi clo ar. 
ffynnon ddiddyspydd y Pab yn y fl. 1596; a chym- 
merodd y brenin feddiannau o holl diroedd y monach- 
logydd, a gorfu i rai miloedd o fyneich a lleianod 
ymadael â'r deyrnas. Felly Harri, megys o'i anfodd, a 
fu offeryn cyntaf y Diwygiad, Duw yn peri i ddaioni 
darddu o ddrygioni; canysni wadodd y brenin uwchaf- 
iaeth y Pab, ond er mwyn cael ei ewyllys ìi ysgar ei 
frenines; ac ni yrodd y myneich o'r deyrnas ond er 
mwyn eu meddiannau. Felly yn anwybodus iddo 
gosododd sylfaen y Diwygiad, a'i dduwiol fab, Iorwert 
VI, a yrodd ym mlaen yr adeiladaeth; a'r ardderchog 
Elisabeth, o anfarwol fri, aeth yn wresog yng nghyd ag 


I The famous Cardan, being sent for from Italy to cure the bishop of St. 
Andrew's, visited King Edward VI. of England, on his return, and had a long 
conference with him in languages and science, and could not forbear to &ay, 
that he was the mirror of. kings, and glory of the English nation, though but 
fifteen years of. age. 


84 


ail adeiladu y muriau a d lliwyd drwy nerth ofer- 
goeledd a chreulondeb Meir a chwaer. 

Pan osodwyd Elisabeth ar yr orseddfainc, hi a rodd- 
odd orchymmyn yn ddiattreg, 1 bawb oedd yng 
ngharchar am eu crefydd gael eu Rhyddid: ond ebr 
un oedd yn gwrando, “Fy ngrasusol frenines, y mae y 
pedwar Efengylwr mewn caethiwed; ac y mae 
yn hiraethu yn ddirfawr am eu llyngdod. .” Y fren- 
mes atebodd, y mynai hi siarad â hwynt ei hunan, a 
gwybod eu meddyliau. syth yn ganlynol, yn y fl. 
1568, y cyfieithy d yr Ysgrythyrau trwy lafur yr es- 
gobion; hwn oedd ail ” eithiad Gair Duw i'r Seisoneg. 
Y trydydd oedd Beiblau Geneva; y pedwerydd ar 
diweddaf oedd yn nheyrnasiad Iago I, y pryd y llew- 
yrchodd goleuni yr Plengyl ar drigolion Cymru, trwy 
ddiwydrwydd a diflin lafur Dr. Morgan, gwedi hyny 
Esgob Llan Elwy. 

Er bod crefydd erbyn hyn wedi cael y llaw uchaf ar 
dywyllwch ac anwybodaeth pabaidd, eto nid ydoedd 
wedi eì bendithio â Rhyddid; canys yn y fl. 1559, y 
gwnaethpwyd gosodedigaeth a elwid yr U 
erchi, er mwyn caethiwo y Pabyddion, i bawb adiyn 
y grefydd sefydledig. .A chan fod amryw ymraniadau 
ym mhlith y diwygiedig, yr oedd y blaid a fyddai â 
mwyaf o rwysg yn y Ìl Min erlid y lleill; ac 
felly y buont yn uchaf ac yn isaf, gan mwyaf 
ysbaid p aty yeyrnasiad. Yny cyfamser, sef yn 
1673, y sefy d Gweithred y Profiad, er dffaddio 
pob un na unffurfiai â'r grefydd sefydledig o wasanaethu 
swyddau tan y llywodraeth: y neillduwyr o bob enwau 
a ddaliwyd yn y rhwyd hon yn gyssylltedig â'r Pabydd- 
ion. 

Llwyddiannus dynged y wladwriaeth, neu yn hytrach 
nefol Ragluniaeth, a barodd i Iago IT anghytuno Â'i 
benaethiaid; hyn a_ wnaeth yr adwy trwy ba un y 
daeth Gwilym III. i mewn i'r deyrnas â'n Rhyddid 
grefyddol yn ei law. Yn y íl. 1689, y coronwyd ef, ac 


I Act of. Uniformity. 








85 


nghoríf yr un flwyddyn y caniatawyd gwir deddf 
Rhyddid,' cenad 1 bawb ddilyn y blaid a ddewisent. 
Hyn a fwriadwyd er cyffredin les y wladwriaeth, fal 
na chymhellid trwy drais yr un dyn i addoli yn erbyn 
tueddiadau ei gydwybod: a Rhyddid cyhoeddol i bawb 
chwilio allan wirioneddau a dirgeledigaethau yr Ys- 
grythyr Lân. Pe buasai Tindal a Wicliff yn ym- 
ddangos yn y dyddiau hyn, ni buasai marwolaeth un 
mor waradwyddus, na llwch y llall mor wasgaredig. 
Deddf heb orthrymu y meddwl, na chymhell cydwybod 
dyner oedd hon. Yr oedd gan hyny yn achos llaw: 
enydd mawr,—cysur i'r cystuddiedig,—rhyddid i'r 
caeth,—digonolrwydd yn ol newyn,—cynhesrwydd yn 
ol oerfel. Pa fendith eill un ddymuno yn y byd hwn 
nad ydyw yn rhan yng nghyfrodedd weuad bendith y 
bendithion] Byddai hyfryd genym, pe byddem yn 
ardaloedd eithaf y Gogledd, wedi chwe' mis o dywyll- 
wch, hirnos o fferdod anoddefol, weled toriad y wawr, 
a'r wybren yn sirioli wrth ddynesiad y tanllyd gerbyd- 
ydd: felly y oedd rhan fawr o drigolion Prydain yn 
y dyddiau hyny, yn canfod haul iechydwriaeth wedi 
chwalu ymaith niwl anwybodaeth a chymylau gor- 
thrymder, yn tesol dywynu arnynt. Dedwydd oeddynt 
tu hwnt i gyrhaedd darluniad. O y rhagoriaeth a 
weithiodd Rhagluniaeth nef rhwng dwy oes! 

Yn yr oes ddiweddaf, un yn myned i'r Eglwys sefydl- 
edig, a'r llall i'r ty cyfarfod, heb waharddiad cyfreith- 
iol i'w lluddias, y naill mwy na'r llall; felly yr oedd 
pob un yn gwasanaethu Duw yn egnïol yn ei feddwl 
ei hun. Ond yn nheyrnasiad Harri VIII. a'i ferch 
Mair, os na chydunai y diwygiedig yng ngwasanaeth 
yr offeren (a pha fodd y gallent uno, i feddwl am 
addoli Duw trwy ddull llwyr wrthwynebol yn eu cred- 
iniaeth hwynt i'w dderbyniad didwyll ef?) hwy a. gaent 
o leiaf eu carcharu a'u ffrewyllu; a da os diangent 
rhag barn marwolaeth. Os ymgynnullent yng nghyd 
liw nos, megys yr amser cymhwyaaf 1 addoli Duw yn 


1 Act of Toleration. 


86 


ddirgel rhag cael eu cyhuddo, nid oeddynt yr un awr 
yn ddiogel; yr oedd gwyliadwriaeth y fall i'w cynllwyn 

wynt, ac angerdd creulondeb Pabyddiaeth yn barod 
i'w difa, cyn ennyn y tân anianol. 

Yr oedd rhyfyg yr offeiriaid pabaidd gymmaint yn y 
dyddiau hyny, a'u bod yn dywedyd wrth y cyffredin 
bobl, y cafai pwy bynag a gludai friwwydd! i losgi her- 
eticiaid, genad i bechu ddeugain niwrnod yn ddigosp. 

Diolchwn i Dduw am ein goleuni, a gweddïwn ar 
deilyngu o hono o'i anfeidrol drugaredd daenu athraw- 
iaeth y Diwygiad dros holl barthau y ddaiar. Gwel- 
wn ein hunain yn ddedwydd, a bod Duw wedi ein 
galw yn flaenffrwyth ei braidd, trwy roddi ini ein 
Rhyddid i'w wasanaethu yn ol ein cynnysgaeddol 
ddealltwriaethau, yn un o'r gwledydd cynnaraf yng 
Nghred: a bydded dosturus genym ystyried cynnifer 
sydd eto o'n cydgreaduriaid yn ymbalfalu mewn tywyll- 
wch ; ac ereill yn gaethion, na feiddiant gan orthrymder 
gyffwrdd â'r delyn sydd yn grogedig ar y coed helyg. 

Yn holl ardaloedd y Twrciaid, os dygwydd i Gristion 
ar farch gyfarfod un o'r offeiriaid Mahometanaidd,* 
rhaid iddo yn ebrwydd ddisgyn, a chyda phob gostyng- 
eiddrwydd gyfarch gwell iddo. Mae y Cristianogion 
yn y parthau hyny, heb law y cyllidau cyffredin, yn 
gorfod talu treth o ddarn arian* y pen trwy eu holl 
deuluoedd; ac os byddant yn rhy dlodion i dalu y 
dreth, rhaid iddynt un ai gwerthu eu plant, ai myned 
mewn cadwynau o ddrws i ddrws i gardota y dreth, 
rhag dyoddef gwastadol garchariad. Egnïol y dylai 
pob Oristion ystyriol draethu y Kyrie Eleêson* yn ein 
heglwysig erfyniad,” “ Âr deilyngu o Dduw ddwyn i'r 
ffordd wir bawb a'r y sydd ar gyfeiliorn; a maddeu 
i'n gelynion, erlynwyr, ac enllibwyr, a throi eu calonau.” 

Tosturus ydyw ystyried leied o'r byd sydd drigiannol 


ì Faggota., 
$ Turkish priests, called Imams, 
3 Ducat. 
4 [“Arglwydd, trugarhâ wrthym.” 
, Litany. 





87 


gan Gristianogion.  Echrydus oedd gan Gordon adrodd, 
" yn eì ddaiarol ddosbartheg,' nad oedd y Cristianogion, 
a'u cymmeryd drwyddynt ddrwg a da, yn Roegiaid * 
Rhufeiniaid, a Phrotestaniaid, ond un rhan o chwech 
o drigolion y ddaiar. Efe ranodd yn ei feddwl y byd 
cyfanneddol yn ddeg ar hugain o ranau, a barnai fod 
trigolion pedwar ar bymtheg o'r rhanau hyny yn 
baganiaid ac eilunaddolwyr, fal hyn :— 

19 o eilunaddolwyr paganaidd, 

6 o Iuddewon a Mahometaniaid. 

8 o Rufeiniaid a Phrotestaniaid. 

2 o Gristianogion Eglwys y Groegiaid, 


80 


Ond Brerewood* a leihaodd rifedi y paganiaid yn 
ei ddosbarth, gan ranu trigolion y ddaiar yn bedwar 
ar bymtheg o ranau, fal hyn:— 

10 o eilunaddolwyr. 

8 o Iuddewon a Mahometaniaid, 
9 o Brotestaniaid. . 

4 o Roegiaid a Phapistiaid. 


19 

“Wele h unig a gefais,” ebr Selyf, “wneuthur 
o Dduw ddyn 'm uniawn: ond hwy ì chwiliasant 
allan lawer o ddychymmygion.” _ Cynnifer ydyw yr 
amrywiol bleidiau sydd yn gwastadol ymryson yng 
nghylch dull addoliad, nad oes ddiwedd ar eu rhifo. 
Ni ddichon ond y lloerig gwallgofus, neu yr hwn na 
chynnysgaeddwyd â'r gronyn lleiaf o anianol wybod- 
aeth, wadu y Duwdod: canys y mae y “nefoedd yn 
dadgan gogoniant Duw, ar ffurfafen yn mynegu 
gwaith ei ddwylaw Ef.” Un ddeddf anian y sydd; 
ond y paganiaid a ddychymmygasant gynnifer o wrth- 
ddrychau addoliad ar y sydd o ranau yn y crêedig- 
aeth. Un gyfraith a draddodwyd i Foses; ond ym- 
ranodd yr Iuddewon yn ol dychwelyd o gaethiwed 


1! Geography. 
3 Christians of. the Greek Church, 
3 Roman Catholics, 
* See Brerewood's Inguiries. 








88 


Babilon, yn Phariseaid, Saduceaid, Oaraitiaid, Essen- 
iaid, a Herodianiaid. Un Alcoran a ddyfalodd yr 
arch-dwyllwr Mahomet; ond yn ol ei farwolaeth 


'ymddydolodd ei ganlynwyr, fal y mae rhai awduron 


yn tystio, ìi dair ar ddeg a thri ugain o wahanol 
ymbleidiau.! 

Ac yn ddiweddaf, un Efengyl a roddwyd gan Ben- 
tywysog a Pherffeithydd ein ffydd, i fod yn llusern i'n 
traed ac yn llewyrch i'n llwybrau. _ Ond yn lle diolch 
i Dduw am ein rhagorfraint o ddilyn ein crefydd yn 
ddirwystr, yr ydym ni mal rhith Cristianogion yn 
ymorchestu mewn ymbleidiau; y mwyaf annysgedig 
yn rhyfygu egluro yr Ysgrythyr Lân yn ol ei dyb 
cnawdol ei hun* Y mae yr Efengyl ar Prophwydi 
megys colofnau tragwyddol o ysbysrwydd, ì gyfar. 
wyddo ymdeithwyr a dyeithriaid i'r porthladd 
dymunol; ond ; dyeithriaid hyn a ymrafaeliant â'u 

ydd yng hy ch deongliad un gair o'r cyfarwyddyd, 
e allai, un lythyren yn yr iaith wreiddiol: ac felly 
ymddydolant, y naill yn rhagfarnu ffordd ymdaith y 

ll, gan farnu ei fod filltiroedd o'r iawn lwybr; a 
hwythau, mewn gwirionedd, o fewn cyrhaedd galwad 
i'w gilydd; ond bod caddug cam-ddeongliad, tarth 
hunandyb da, ymffrost a rhagfarn, yn rhwystro iddynt 
ganfod hyny. Yr wyf yn meddwl y geill fod yn 
rhyfedd gan amryw o'r prif ymddadlwyr yng nghylch 
y cyfarwyddyd, eto ymgyfarfod yn nhragywyddoldeb; 
OB caniatêmr i mi y tyb fod cydnabyddiaeth o'r hyn a 
aeth heibio ym mhlith y saint. 

Y mae Prydain yn un o'r gwledydd hynotaf yn y 
byd, am fod ei thrigolion yn mwynhau crefyddol 
Ryddid yn y radd uchaf o ganiatâd. O gam arfer 
bendith y tardda melltith; ac o ollwng gormodd 
ffrwyn i Ryddid, hi esgora ar afradlondeb. 


1 Knowles's Turkish Histry. . 

2 The unlearned here alluded to, are not altogether such as are not classi- 
cally educated; as there are daily imstanoes of a more penetrating insight 
înto the mysteries of the Word of God, in many of the lower class of men, 
than in soyeral who may boast of echolastic acguirements, Matth. xi. 25; 
1 Cor.i,27. 


89 


Voltaire,' mewn hortaidd enllib, a .gyfenwodd 
Brydain yn “Ardd Fagwraeth Ymbleidiau.” Canys nid 
rhyfeddod fawr, heb law eglwysi y grefydd sefydledig 
a synagogau Iuddewon, weled crefydd-dai Bedyddwyr, 

Calfiniaid, 'Arminiaid, Morafiaid, Gwrth- 
reithiaid, ia Phabyddion, oll yn yr un dref neu ddinas 
yn Lloegr: un yn dywedyd Paul, a'r llall Apolos; un 
yn ceisio nef drwy ffydd, y llall drwy weithredoedd, 
a'r trydydd heb yr un o'r ddau. 

Nid wyf fi yn dywedyd hyn er goganu na diystyru 
yr un blaid o ba enw bynag; canys nid ydyw enw 
ond nod a ddiflana yng nghyffiniau tragywyddoldeb. 
Egwyddor yr enaid, un ai er gwobr ai er cosp, a lŷn 
wrthi. Blwyddyn. hynod (fal lwais o' r blaen) 
cerd 1689, y pryd y cyhoeddwyd. Rhy ddid i'r duwiol 

gorthrymedig o bob plaid a chyfenw, ond fal y mae 
galarus adrodd, rhy ffrwythlon lluosogodd 
cyfeliornus ymbleidiau yn yr oes ganlynol o ormodawl 
ganiatâd. _ Achleswyd seirff i ddeor eu hwyau, a 
gwiberod i esgor epiledd i wenwyno eneidiau esgeulus 
y rhai mai gweiniaid yn y fy ffydd. 
ai m wyaf rhyfygus a chyfeiliornus yn eu 
hegwyddorion a'r a fedodd ffrwythau Rhyddid ym 
Mhrydain, yw y rhai a elwir Gwrthwynebwyr y 
Ddeddf; a hy derus ydwyf, fod yn fwy angenrheidiol 
wrthsefyll eu hathrawiaeth, nag ydyw i fugail ladd ci 
ddeiriog a ddêl Tyb nddaredd i blith ei dde- 
adell ddefaid. O'r bydd pob darllenydd ystyriol 
bodol, a'u bod yn dysgwyl nef heb na ffydd 
na ya en cidnedoeld, pan genfydd y geiriau canlynol o'u 
mympwy; ar ba raì y sylfaenant deml eu Diana—sef, 
“Y dyn a farno ei hun yn ymrwymol i weddïo, athraw- 
iaethu yr Efengyl, ar cyfryw, megys dyledswyddau, 
neu a flinir yn ei gydwybod pan esgeuluso hwynt; ei 
fod mewn caethiwed, heb ffydd; ac yn ceisio 1echyd- 


! In his Letters concerning the English Nation, 
* Antinomians, 
12— 1. 


90 


wriaeth t weithredoedd y ddeddf. Nad ydyw 
gweithredoedd da yn fuddiol i iechydwriaeth, na 
gweithredoedd drwg yn rhwystr. _ Nad oes achos am 
ofid na chnofa, cydwybod yn ol pechu; bod edifeirwch 
yn ddiangenrheidiol; ac er bod Duw yn casâu pechod, 
ei fod hefyd yn ymhyfrydu yn ei faddeuant. Fod pob 
llestr etholedig, y mynyd cyntaf o'i fod, gan bured yng 
ngolwg Duw oddi wrth bechod ag y bydd mewn 
gogoniant. Nad oes achos bod gofid am bechod ar un 
a gredo; ac os bydd, ei fod allan o ffordd 1echyd- 
wriaeth. Os ymdrecha dyn i fyw yn sanctaidd, gan 
ddywedyd, “Rhaid imi wneuthur y fath a'r fath o 
weithredoedd da,' yna bu Crist farw yn ofer, mae 
Duw yn digio wrtho. Er i ddyn wrthryfela, bod 
euogrwydd a chywilydd ei bechod * wedi eu gosod ar 
Grist. Nid ydyw dyn pan becho, yn pechu yn erbyn 
Duw; nid yw Duw yn ei gyfrif iddo, y mae yn eì 
gyfrif yn eiddo Orist; ac felly nid eill fod yn eiddo 
dyn. Nid oes ammod yng nghyfammod gras. Orist 
sydd yn perthyn i bechaduriaid megys pechaduriaid; 
ac os nad oes mewn dyn waeth na phechod, gwrth- 
ryfel, a gelyniaeth, mae yn perthyn iddo cystadl ag 1 un 
yn y byd. Pa ham y gweithiwn am fywyd tragy- 
wyddol, ac yntau yn eiddo i ni, cyn inì ddechreu un 
weithred? Os ymdrechwn i foddio-Duw trwy weith- 
redoedd da, yr ydym yn eì annog ì ddigofaint cym- 
maint ag a fedrom.” 

Llyma farwol arfau y Gwrthreithiaid, â pha rai y 
mynent wyrdroi yr Ysgrythyrau, a dadwreiddio pur- 
deb y grefydd a blanodd Orist a'i ebystyl sanctaidd, o'r 
tir, Er fy ngofid, tyst ydwyf o'u rhyfyg; clywais un 

haeru ei fod wedi ei ollwng oddi dan ddyled- 
swyddau y ddeddf; mai un o'r plant rhyddion oedd 
efe; acnad oedd achos iddo ofidio am bechod, gan ei 
fod wedi ei faddeu iddo, cyn iddo ei weithredu. 

“Gwir yw y gair, ac yn haeddu pob derbyniad, ddy- 
fod Crist Iesu i'r byd i gadw pechaduriaid."' Mae 


1 1 Tm. i. 16. 








ol 


Paul yn dweyd ym mhellach yn yr un Epistol, “ Bydd 
yn esampl i'r ffyddloniaid, mewn gair, mewn ymarwedd- 
iad, mewn cariad, mewn ysbryd, mewn ffydd, mewn 
prdeb.' ' “ Neu a wyt ti yn diystyru golud ei ddaioni 

f, ai ddyoddefgarwch, ai ymaros, heb wybod fod 
daioni Duw yn dy dywys di i edifeirwch? — Eithr yn 
ol dy galedrwydd, a'th galon ddiedifeiriol, wyt yn 
trysori ìti dy hun ddigofaint erbyn dydd y digofaint, a. 
dadguddiad cyfiawn farn Duw, yr hwn a dâl i bob un 
yn ol ei weithredoedd: sef i'r rhai trwy barhau yn 
gwneuthur da, a geisiant ogoniant, ac anrhydedd, ac 
anllygredigaeth; bywyd wyddol.”* 

Fe allai y barna darllenydd tueddol, fy mod yn dal 
yn rhy bell ar ochr y ddeddf; nac ydwyf yn wir; cyd- 
wybodol wyf na chyfiawnhêir un cnawd trwyddi. 
“ Beth wrth hyny? a bechwn nio herwydd nad ydym 
dan y ddeddf, eithr dan ras? _ Na ato Duw!” Oni 
wyddoch ehwi, mai i bwy bynag y rhoddwch eich 
hunain yn weision i ufuddhau iddo, pa un bynag aii 
bechod i farwolaeth, ynte i ufudd-dod i gyfiawnder, 
eich bod yn weision i'r hwn yr ydych yn ufuddhau 
iddo.” * 

Pell ydwyf oddi wrth gu gosod cyfiawnderau - 
dyn ar orseddfainc yr Oen: haeddiant Crist yn unig 
ydyw coronau y saint mewn gogoniant. “Heb fy 
nghyfiawnder fy hun, yr hwn sydd o'r gyfraith, ond yr 
hwn sydd trwy ffydd Orist, sef y cyfiawnder sydd o 
Dduw trwy íffydd.”* Nid oes onid un ffydd iachusol; 
ffydd y gwir Gristion yw hon,nid y farwol yr hon ni 
ddwg ffrwyth. Rhoddaf yma ddarluniad o ffydd 
fywiol; a barned y darllenydd a oes gan y Gwrth- 
reithiaid hawl i iechydwriaeth trwyddi, neu ynte y 
wag hyder a grybwyllodd St. Iago,” yr hon a ddiflana 
pan fyddo rhyhwyr llefain, “ Arglwydd, Arglwydd.”* 


1] Tm.iv. 12. 


3 Tago, ii. 20. 
$ Mat. vii. 21, 


92 


“ Ffydd yn wir,” medd Paul, “yw sail y pethau yr 
ydys yn eu gobeithio, a sicrwydd y pethau nid ydys yn 
eu gweled." “Trwy ffydd yr ydym yn credu y cyf 
lawna Duw ei addewidion, ac y derbyn bechaduriaid 
tan nodded ei drugaredd, er mwyn eiriolaeth a chyf- 
ryngdod ein Hiachawdwr Iesu; yr hwn ymadawodd 
oddi wrth ddeheulaw ei Dad, gan fod prynedigaeth 
eneidiau colledig yn fwy dymunol ganddo na thywys- 
ogaeth Seraphiaid; ac a ddisgynodd i blith pechadur- 
iaid, gan ymostwng i farwolaeth waradwyddus y groes, 
fal yr pufeddai y sawl a gredai ynddo fywyd tragy- 

ddol.” 

"Mae y Gwrthreithiaid yr un feddwl hyd yn hyn; 
ond awn ym mlaen i chwilio sylfaen yr adeiladaeth. 
Os disgynodd yr had mewn tir da, y mae yn ddiam- 
mheu y dwg ffrwyth, yn ol y gyfran o dymmorol 
gawodydd a ddyhidla bendithion nef ar y maes; rhai 
ar drigeinfed, a rhai ar y ganfed* Yn awr gofynaf, 
Ai o wirfodd ei ewyllys, yn dangos annherfynol gariad 
1 bechaduriaid, y daeth Orist i'w gwared? neu ynte 
ai trwy gymhelliad? neu oedd ddyledus arno ein pryn- 
edigaeth? Nid oes yr un dyn, ag ynddo y wreichionen 
leiaf o lewyrch yr Ysbryd Glân, na chydsynia yn 
ebrwydd mai gwirfodd weithred rhad ras oedd y 
cwbl. Y mae cariad Crist uwch law gwybodaeth * 
annogaeth tosturi ym mynwes trugaredd ei hun; 1 
pryd y gallasai adael dynol ryw i boenedigae 

tragywyddol yn ol eu haeddiant. Pa Gristion yn 
awr na ddywed wrth ei enaid, “ Ymddibridda, a 
dyrcha ar esgyll ffydd, nesâ yn ostyngedig ger bron 
gorseddfainc yr Hwn ath garodd cymmaint; ymhy- 
fryda, ac er hyn wyla o garedigrwydd, gan nad oes 
genyt fodd i dalu iddo y filfed ran o'r diolchgarwch 
a haeddai?” Dywed efo yr holl grêedigaeth, “I'r Hwn 


ì Heb. xi. 1. 

32 Joan, iii. 15. 

3 Marc, iv. 8. 

4 Eph. iii. 19. 

5 Jago, i. ì8. “O'm hewyllys da fy hun y tosturiais wrthyt.” Esai, lx. 10, 











98 


sydd yn eistedd ar yr orseddfainc, ac i'r Oen, y byddo 
y fendith, a'r anrhydedd, a'r gogoniant, a'r gallu, yn 
oes oesoedd.” 

Deallwn bellach mai cariad ydyw y ffrwyth, ddyl- 
edus i darddu oddi ar fywiol ffydd; a'r hwn sydd 
ganddo yn ei ysbryd gariad tuag at Dduw, ni ddichon 
fod heb gariad yn eì weithredoedd tuag at ei gyd- 
greaduriaid. “ Pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad 
Crist?”* medd Paul “Os cerwch fi, cedwch fy 
ngorchymmynion,”* medd ein Harglwydd a'n Hiach- 
awdwr. “ Bydded cariad yn ddiragrith. Casêwch y 
drwg, a glynwch wrth y da.”* “ Rhodiwch yn addas 
i'r alwedigaeth y'ch galwyd iddi, gyda phob gostyng- 
eiddrwydd ac addfwynder, yng nghyd â hirymaros, 
gan oddef eich gilydd mewn cariad.”* 

Gwelwn fod i gorchymmyn, cariad, yn gyfrodedd 
trwy yr Ysgrythyrau. Os carwn gymmydog fel ag 
y dylem, nid allwn droseddu yn ei erbyn o'n bodd; 
ond os llithrwn, bydd edifar genym, ymostyngwn iddo, 
ac erfyniwn ei gymmod. Mwy o lawer (pe bai modd) 
y dylai Cristion warchad ei dueddiadau rhag pechu yn 
erbyn yr Hollalluog, yr hwn sydd â'i lygaid yn fflam 
dân, yn chwilio y galon, ac yn profi yr arenau; gan 
wastadol weddïo am gymhorth 1 wrthsefyll profedig- 
aethau, a chyfaddef ei anallu ei hun, gan roddi ei 
bwys a'i hyder ar yr Hwn a'i prynodd. Y mae y gwir 
Gristion yn gwasanaethu Duw â'i holl galon, a'i holl 
feddwl, a'i holl enaid, oll yn oll; nid oes iddo wir 
hyfrydwch, onid yng ngwasanaeth Duw. Ei wendid 
a'i ammherffeithrwydd sydd ddirfawr ofid iddo, nad 
allai ei wasanaethu â mwy o burdeb. Nid ydyw yn 
ei wasanaethu mewn hyder ei fod yn deilwng o wobr 
am ei wasanaeth, er ei fod yn sicr y caiff ei wobrwyo, 
ond o wresog gariad a phur ufudd-dod. Y mae yn 


ì Dad. v. 13. 
3. Rhyf. viii. 85. 
3 foan, xiv. 16. 
4 Rhuf. xii. 9. 
* Eph, iv. 1, 2, 


94 


ofni Duw o ran ei allu, ond yn ei garu yn fwy o ran ei 
drugaredd. Ofn ydyw sylfaen ufudd-dod c hreuliaid, 
a phechaduriaid annychweledig; ond cariad ydyw syl- 
faen ufudd-dod y Cristion. 

“ Y neb sydd yn gofidio yn ol pechu, nid oes ganddo 
ffydd,” medd y Gwrthreithiaid. Ond y prophwyd a 
dystia wyneb, “ Y rhai diangol a ddiangant, 
as ar y mynyddoedd y hyddant bwy ì gyd fe 
colomenod y dyffryn yn griddfan, bob un am ei anwir- 
edd.”! “Agos yw yr Arglwydd at y rhai drylliedig 
o galon; ac Efe a geidw y rhai briwedig o ysbryd.”* 
“ Am hyny y gweddïa pob duwiol arnat Ti, O Dduw, 
yn yr amser y'th geífir."* “Ti yr hwn a wrandewi 
weddi, atat Ti y daw pob cnawd.” * 

Y mae yr Arglwydd ffyddlon a chywir yn bygwth 
chwydu allan o'i eneu y clauar Laodiceaid, y rhai nad 
ydynt na brwd nac oer;” ac a ryfygant ymhoni eu bod 
yn oludog, ac yn gyfoethogion, heb arnynt eisieu dim; 
ond er hyny yn druan, yn resynol, yn dlawd, yn ddall, 
ac yn noeth. Ffordd heddwch nid adwaenant; ac nid 
oes gyfiawnder yn eu llwybrau:* gwnaethant iddynt 
lwybrau ceimion; pwy bynag a rodio yno, nid adwaen 
heddwch. Dirmygus ganddynt air yr Arglwydd; nid 
oes ganddynt ewyllys iddo.” 

Mae cydwybodau y cyfryw mewn trymgwsg; hun- 
asant megys ŵyn, ond deffroant gyda ffyrnigrwydd 
llewod a seirff. Ymfoddlonant yn eu c u, gan 
ddywedyd fod cyfiawnder Crist yn ifol iddynt 
hwy, au pechodau hwy yn ei eiddo ef; gan iddo 
ddwyn ei groes, nid oes achos iddynt hwy hyny; bu 
Grist yn elusengar, i arbed iddynt hwy ranu eu 
heiddo; bu ddiwair, rhag cyfrif iddynt hwy eu 
godineb; a chan fod yr Iesu yn llariaidd, nid yw eu 


ì Esec. vìì. 16. 








95 


digofaint hwy yn bechod. Dywedant fod yr hwn a 
rano elusenau ì'r angenus, yn gweithio am fywyd tra- 
gywyddol: gwell ac esmwythach ganddynt hwy gael 
nef trwy ffydd yn unig. Ônd y mae y dysgybl, yr 
hwn yr oedd yr Iesu yn ei garu, yn dywedyd fal hyn: 
“ Eithr yr hwn sydd ganddo dda'r byd hwn, ac a welo 
eì frawd mewn eisieu, ac a gauo ei dosturi oddi wrtho, 
pa fodd y mae cariad Duw yn aros ynddo ef?” 

Yr ydwyf yn gweled fy hun braidd yn anghall, o 
ymofyn am ysgrythyrol brofiadau, i wrthddadlu y 
broffes na ddichon sefyll yn erbyn anianol reswm yn 
unig. Orist a osododd reolau yn yr Efengyl i'w 
ddilynwyr eu canlyn, gan ddywedyd, “Yr hwn nid yw 


yn cymmeryd ei groes, ac yn canlyn ar fy ol i, nid yw 


deilwng o honof fi.”! 

Gweled Cristianogion a'u bucheddau yn ll 
wrthwynebol ì reolau yr Ysgrythyr Lân, a barodd i 
laweroedd dramgwyddo. Yr oedd Paul yn cwyno 
hyny, gan ddywedyd wrth y Rhufeiniaid, “Canys enw 
Duw och plegid chwi, a geblir ym mhlith y Cenedl- 
oedd.”* Pa fodd y geill yr anghred feddwl yn barchus 
o'r Efengyl, tra byddo ei phroffeswyr yn ei gwadu yn 
eu bucheddau?  Anfad ymarweddiad profíeswyr cref- 
ydd bur a dihalog, a barodd i Herbert” ysgrifenu yn 
erbyn Duwdod Crist. Bolingbroke, drachefn, wrth 

nfod anwireddus ymddygiad llywodraethwyr yr Eg- 
wys yn nyddiau Cromwel, a_ lefodd allan, “Ai dyma 
Gristianogrwydd! yna byddwyf Bagan.” Ac, ysywaeth, 
fe fu cynddrwg a'i air. | 

Yr hwn sydd ailenedig, ac ysbryd y gwirionedd yn 
cyfanneddu ynddo, oni ddwg efe ffrwyth yr ysbryd? 
Yr hwn sydd yn parhau yn ei bechod, heb ofid na 
chystudd cydwybod o'r achos, nid ellir ddywedyd 
iddo erioed gychwyn tua Sïon: ac er hyny fe feiddia, 
rhai haeru y dichon y cyfryw feddiannu iachusol 
ffydd. Fel y mae cysgod i gorff anianol, felly mae 

' Mat. x. 88. 


2 Rhuf. ii. 24. 
$ Lord Herbert of. Cherbury, a deist, in the reign of Henry VIII. 














96 


gau hyder megys rhith ffydd yn arwain pechaduriaid 
hyd ffordd esmwyth ac eang, yn lle ymdrechu am y 
porth cyfyng." Dewisant gerbyd rhylyg a chlustogau 
dan eu penelinoedd,* prysurant ym mlaen tua'r nefoedd 
a grewyd ym meddyliau eu hunain. O drueiniaid! 
fal y dywedodd Bunyan am anwybodaeth, “Gwelais 
fod ffordd i uffern heibio i borth y nefoedd.” A'r 
anghenfil pechod oedd yn pwyso yn ysgafn ar eu 
cydwybodau, gan wenu arnynt yn y byd hwn, a 
chyfarth cabledd yn erbyn nef, yn awr a ddychwel at 
ei berchenogion, a chydag ef dri o gyfeillion tra- 
gywyddol ac ofnadwy, sef Galar, Griddfan, a Gwae. 

Ni bydd achos (fal yr wyf yn gobeithio) i neb 
anfoddloni o ran yr ymadrodd rhagflaenol; os digia 
un, dig wrth bechod a fydd, canys ni wrthwynebais 
i ond pechod rhyfygus. Ni byddwn i ddig wrth neb 
un a'm galwai yn Wrthreithiad; ond os byddwn yn 
tueddu at eu hegwyddorion, byddai achos imi fod yn 
ddig wrthyf fy hun: byddwn ddiolchgar am argy- 
hoeddiad, ac ni byddwn esmwyth nes y gwnawn 
heddwch â Duw. 

Os cyfeiliornais gan ganlyn anianol ddychymmyg- 
ion, yn lle ysgrythyrol wirionedd, cerydder fi yn ddwys; 
ond parhïed brawdol gariad; gwneler imi gydnabod 
fy Tnghamsyniadau; canys chwennychwn fyned o 
gyntedd y Cenedloedd i deml doethineb Gair Duw. 


ì Mat. vii. 18. 
2 Esec. xiii, 18, 





97 


Y CHWECHFED RAN. 
YN CYNNWYS RHYDDID MEDDWL A CHYDWYBOD. 


Hap Ryddid meddwl nid yw bendithion y bywyd hwn ond blinderau 
i ddynion— Rhodd Duw ydyw darostyngiad anwydau—Boddlon- 
rwydd ac amynedd, ffrwythau Rhyddid y meddwl—Truenus yw 
breninoedd hebddi—A dedwydd y cardotyn a'i caffo— Amynedd 
Iob—Dianwadalwch Polycarp, esgob Smyma—Rhyddid meddwl 
Socrates, athro Cenedlig— A boddlonrwydd Epietetus y caethwas— 
Trueni caethiwed y synwyrau, sef gwallgofrwydd. 


Y MaAE Rhyddid wladwriaethol yn noddi dyn oddi 
wrth drais a gwrthwynebiad gelynion a therfysgwyr; 
a Rhyddid grefyddol yn rhoddi iddo y fraint o addoli 
yn gyhoedd, yn ol ei ddymuniad, heb rwystr nac 
attaliad: ond heb Ryddid ym meddwl yr hwn ai 
mwynhao, nid ydyw y naill ond gorthrymder, na'r 
llall ond cymhelliad. Er bod cyfraith ei wlad yn ei 
amddiffyn yn ddidrais ddiorthrwm, os bydd efe yn 
orthrymedig yn ei feddwl, nid oes iddo un mynyd o 
esmwythder; mae yn gweled ei hun yn fwy truenus 
nag ereill, ac yn sathredig gan bawb. _ A thrachefn, 
er ei fod mewn Rhyddid i arfer y ddull o grefydd a 
ddymunai, eto mae ei gydwybod wedi ei golosgi â 
haiarn poeth ;' nid oes ganddo ddyddanwch yng nghyf- 
raith Dduw; mae yn cyfrif ei hun mewn carchar tra 
byddo mewn Eglwys, neu ryw le neillduol yn 
gwrando cynnygion yr Plengyl. Ei anwydau a ar- 
glwyddiaethant arno; mae adfyd neu hawddfyd yn ei 
orchfygu: I ddywedyd y cwbl ar fyr, mae yn gaeth 
oddifewnol, er mwynhau pob Rhyddid allanol. 

Ofn yr Arglwydd yw dechreuad doethineb;* felly 
rhad Duw yw Rhyddid cydwybod: yr hwn sydd 
gydnabyddus o werthfawrogrwydd y fendith hon, ac 


ì Tm.iìv.2. 
3 Salm cxi. 10. 


13—xv1. 


98 


yn ei mwynhau, nis gall galluoedd anghred ei 
orthrymu: mae hi allan o olwg dynol, ond bod rhyw 
faint o arwydd yng ngwynebpryd ac ymarweddiadau 
ei pherchenog. Gwynfydedig yw y fynwes lle y mae 
yn cartrefu, gorsedd boddlonrwydd ydyw: mae yn 
sefyll megys craig yn erbyn tônau, curant a lluchiant, 
y naill yn niffyg y llall, mae yn anorchfygol. Ond yr 
ewyllys sydd yn ddarostyngedig i'w anwydau, mae 
megys ynys heb ragfuriau yng nghanol y cefnfor; 
chwythed y gwynt o'r Gogledd neu o'r Deheu, mae yr 
awel leiaf yn peri i lifeiriant o dônau ymchwyddo 
dros ei glanau. Y dyn sydd yn marchogaeth yng 
ngherbyd afreolaeth, mae ei anwydau megys meirch 
ffromwyllt wedi cipio y ffrwyn oi ddwylaw egwan; 
fe chwennychai y truan droi yn ei wrthol, ond dilyn 
y gallu trechaf a raid i rediad yr olwynion. 

Ni ddichon dyn fod yn ddedwydd yng nghanol 
cyfoeth ac anrhydedd, os bydd ei gydwybod yn ei 
farnu; ac ni ddichon fod yn gwbl annedwydd mewn 
tlodi a chadwynau, os bydd ei gydwybod yn ei 
ryddhau. Rhyddid wladwriaethol beb Ryddid cyd- 
wybod, sydd waeth na cherddoriaeth heb bereidd- 
dra cydsain. Os adfyd yw y dolur, amynedd yw yr 
eli goreu, a boddlonrwydd y feddyginiaeth benaf 
mewn caethiwed. Nid yw boddlonrwydd yn peri 
i'w pherchenog ddymuno uwch .swyddau neu raddau; 
ac os gostyngir, ni rwgnach. — Disgyned y fendith hon 
i fynwes o ba radd bynag, ni chaniatâ i'w pherchen 

ablu Rhagluniaeth; fal y celfydd eglura y bard 
isnig :— 
“ Whate'er the passion, knowledge, fame, or peìf, 
Not one will change his neighbour with himself; 
The learn inhappy natar o esplnu, 
The ow BMEPFy reig sd mg care of heaven; 
See the blind beggar dance; the crìpple sing; 
The sot a hero, lunatic a king.” 
PoPE. 

Y mae y dyn tlotaf byd, os bydd yn mwynhau 

Rhyddid cydwybod eimwyth, fil o weithiau yn dded- 





99 


wyddach na'r cybydd crintachlyd, yr hwn, trwy 
orthrymu y tlodion, a gribddeiliodd ei filoedd ac a 
bentyrodd ei fyrddiynau. 

Rhyddach ydyw y gweinidog, neu y beunyddiol 
lafurwr, a fyddo â Rhyddid meddwl yn melusu 
chwerwder gwasanaeth, na'r goresgynwr milwraidd a 

osododd amryw daleithiau yn anghyfannedd; er bod 
yn ei allu, ag amnaid ei deyrnwialen, wneuthur a dad- 
wneuthur rhaglawiaid a swyddogion, a miloedd o'i 
ddeiliaid i ddysgwyl dyrchafiad neu ostyngiad, 
' Rhyddid neu gaethiwed, bywyd neu farwolaeth, oddi 
wrth wên neu guwch el wynebpryd: ond os ei 
anwydau a arglwyddiaethant arno, mae yn gaeth, ar 
ei orseddfainc. 
“ Thy conguered world, vaín Alexander, boast, 
Thyself de vanguiahed slave of wrath and lust: 
Each Passion snatched the sceptre from thy hand, 
And dragged thee chained, a slave at her command.” 

Iob oedd un o'r rhyfeddaf a fendithiwyd â'r rodd 
nefolaidd hon; er lladd ei feibion, er colli ei ferched, 
er cyflafan ei weision, er ei anrheithio o'i holl dda 
bydol, er cabledd ei wraig, er dichell Satan, fe ddy- 
wedodd, “A dderbyniwn ni gan yr Arglwydd yr hyn 
sydd dda, ac oni dderbyniwn yr hyn sydd ddrwg?”' 
Ond gofid a gafodd ychydig o wall ar ei amynedd, pan 
felltithiodd y dydd y ganwyd ef.“ 

Polycarp, esgob Smyrna, pan oedd i gael ei losgi 
am eì grefydd, y swyddog a gynnygiodd iddo ei 
Ryddid, os efe a gablai Grist; yntau, gan ddewis Hm 
hytrach ddyoddef marwolaeth na cholli Rhyddid 
cydwybod, a atebodd, “Chwech a phedwar ugain 
mlynedd y gwasanaethais ì Ef, ac a'i cefais yn Ar- 
glwydd da; felly, pa ham y gwadaf fi fy Arglwydd 
a'm Duw?” 

Socrates, er mai athro Cenedlig, oedd feddiannol 
o'r fath gynneddf meddwl, fal y geill amryw Grist- 
ianogion ryfeddu: canys ychydig o oriau cyn amser 


ì Job, ìì. 10. 
3 Job, iii, 8, 


100 


gosodedig ei farwolaeth,' ei ymddygiad oedd gy- 
mhwysach i ymddangos yn nhragywyddoldeb, na 
lluoedd o'r rhai a oleuwyd gan yr Efengyl. 

Epictetus* hefyd, er mai caethwas a fu holl ddydd- 
iau ei einioes, a berchenogodd gyfran odidog o'r 
Ryddid yma: yr ydoedd ei gyflwr gwasaidd yn 
etifeddiaeth o foddlondeb iddo, ddywedyd, 
“Ewyllys y nefoedd ydyw; ar law Rhagluniaeth mae 
gosod pob dyn yn yr alwedigaeth a welo ei galluoedd 
yn oraf, pa un bynag ai yn llywydd teyrnas, ai yn 
gaethwas dirmygedig. Cyffelyb ydyw y byd hwn i 
chwareudy,' dynion ydyw y chwareuyddion, au 
bucheddau ydyw y chwareuyddiaeth; un mewn dull 
brenin, a'r llall mewn dull cardotyn; ac yn ol y 
diweddglo,* nid oes rhagoriaeth rhyngthynt: nid yr 
uchaf ei alwedigaeth, ond y goreu eì ymddygiad, a 
gaiff ei ganmol fwyaf: os darfu i'r cardotyn chwareu 
eì ran yn well na'r brenin, oni chaiff efe fwy o oruch- 
afiaeth? _ A chan nad ydyw y byd hwn ond porthladd, 
i ddysgwyl ynddo am ychydig, i aros cyfleusdra i 
fyned ym mlaen i'r cartref tragywyddol; pwy ond 
ynfydion a ymdrafferthent eu hunain am y 'leoedd 
uchaf, dros fynydyn darfodedig o wachelyd cawod?” 

Megys mai rhodd Duw ydyw Rhyddid y meddwl, 
synwyr, dealltwriaeth, eangder amgyffrediadau, a 
phob rhan nefolaidd arall, sydd yn dyrchafu dyn 
goruwch y grêedigaeth anifeiliaidd; felly y mae yn 
ei anwrthwynebol allu, gymmeryd taleut” y gwas 
anfuddiol oddi wrtho, a'i rhoddi i'r hwn sydd ganddo 
ddeg. “Yr Arglwydd sydd yn roddi, a'r Arglwydd 
ydd yn cymmeryd ymaith; bendigedig fyddo enw yr 

glwydd.” — Pa'r un ai cerydd rhagluniaethol, ai 
anhwyl anianol, ydyw gwallgofrwydd, sydd wedi 
bod yn destyn o ymddadlu. Ar hyny, nid oes achos 


! Poisoned in the seventieth year of his age, 401 years before Christ, 
3 Slave to Epaphroditus, Nero's freedman, 
3 Theatre. 
14 Epiloguc. 
5 Mat. xxv. 28. 








101 


dal sylw yn awr; ond hyn a allaf ddywedyd, mai 
cyflwr gresynus ydyw caethiwed y synwyrau. Ni 
ddylai dyn eu camarfer tra byddont yn ei feddiant; 
gan fod hyny yn rhoddi dawn ac anrheg yr Hollalluog 
at wasanaeth ei elyn penaf. Hirymaros' yw un o 
briodoliaethau yr Arglwydd, pan y mae yn dyoddef 
i ddoethion y ddaiar “ymgynghori yn ei erbyn Ef, ac 
yn erbyn ei Grist.”* Ond yr Hwn sydd yn preswylio 
yn y nefoedd a chwardd; yr Arglwydd a watwor eu 
ffolineb hwynt;* cânt yfed o ffiol eì lid yn nydd 
mawr ei ddigter.* , 

Y dyn a fyddo ngharchar, â'i synwyrau ganddo, 
nid ydyw gwbl druenus; efe eill ymhyfrydu yn ei 
feddwl fod Duw yn canfod ei gaethiwed; ac er bod ei 
gorff mewn cadwynau heiyrn, geill ei ysbryd (fal un 
Ioan Bunyan yng ngharchar Bedfford) fod mewn 
Rhyddid i deithio â llawen bererindod tua Sïon. Ond 

wn sydd â'i goríf a'i ysbryd yng ngharchar, llyma 
adwen deublyg, rhy druenus genyf darluniol? 7 

Egnïol y dylem weddïo ar yr Hwn y mae pob peth 
a'r y sydd eiddom yn ei law, ar iddo ganiatâu ini 
fwynhâd o'n dealltwriaethau; i arferyd yn ddiolchgar 
ac yn ost ig y moddion o ras, trwy ba un y mae 
ini gyrhaedd dedwyddwch bywyd tragywyddol yn y 
byd a ddaw, ac hyfrydwch esmwythder meddwl yn 

byd hwn, ïe, er y byddai ein cyrff mewn gefynau 

eiyrn. 


1 Rhuf. ix. 22. 
2. Salm ii. 2, 
3. Salm ii. 4. 
4 Dad. vi, 17. 
5 Un fu yn glod i wŷr y glyn, 
'n erwin o'i synwyrau— 
Wele yn rhwym wrth droed y bwrdd 
Yn dadwrdd yn ei didau! 








101 


dal sylWw yn awr; ond hyn a allaf ddywedyd, mai 
cyflwr gresynus ydyw caethiwed y synwyrau. Ni 
ddylai dyn eu camarfer tra byddont yn ei feddiant; 
gan fod hyny yn rhoddi dawn ac anrheg yr Hollalluog 
at wasanaeth ei elyn penaf. Hirymaros' yw un o 
briodoliaethau yr Arglwydd, pan y mae yn dyoddef 
i ddoethion y ddaiar “ymgynghori yn ei erbyn Ef, ac 
yn erbyn ei Grist.”* Ond yr Hwn sydd yn preswylio 
yn y nefoedd a chwardd; yr Arglwydd a watwor eu 
ffolineb hwynt;"* cânt yfed o ffiol ei lid yn nydd 
mawr ei ddigter.* 

Y dyn a fyddo ngharchar, â'i synwyrau ganddo, 
nid ydyw de gwbl druenus; efe eill ymhyfrydu yn ei 
feddwl fod Duw yn canfod ei gaethiwed; ac er bod ei 
gorff mewn cadwynau heiyrn, geill ei ysbryd (fal un 
Ioan Bunyan yng ngharchar Bedfford) fod mewn 
Rhyddid i deithio â llawen bererindod tua Sïon. Ond 
yr hwn sydd â'i gorff a'i ysbryd ngharchar, llyma 
gadwen ddeublyg, rhy draenus genyf ddarlunio!” y” 

Egnïol y dylem weddïo ar yr Hwn y mae pob peth 
&r y sydd eiddom yn ei law, ar iddo ganiatâu ini 
fwynhâd o'n dealltwriaethau; i arferyd yn ddiolchgar 
ac yn ostyngedig y moddion o ras, trwy ba un y mae 
ini gyrhaedd dedwyddwch bywyd tragywyddol yn y 
byd a ddaw, ac hyfrydwch esmwythder meddwl yn 
y oyd hwn, ïe, er y byddai ein cyrff mewn gefynau 

eiyrn. 


1 Rhuf. ìx. 22. 
32 Salm ii. 2. 


$ Un fu yn glod i wŷr y glyn, 
'n erwin o'i synwyrau— 
Wele yn rhwym wrth droed y bwrdd 
Yn dadwrdd yn ei didau! 


102 


Y SEITHFED RAN. 
YNG NGHYLCH RHYDDID YR EWYLLYS. 


DYN yn rhydd ei ewyllys cyn y owymp— Wedi hyny pechod yn 
arglwyddiaethu arno—Hyd oni adferir trwy rad—Ymddadlu yng 
nghylch etholedigaeth, gm beryglus— Yn achos o orfoledd i elynion 
yr Efengyl—— Bod gair Duw yn ddigonol i iechydwriaeth, heb ym- 
ryson yng nghylch uchel bynciau. 


Duw a greodd ddyn, ac ai cynnysgaeddodd ag 
ewyllys rhydd, i sefyll neu syrthio;' gan osod o'i flaen 


1 “ For Man will 
—————-———— ransgress the sole command, 
Sole pledge of his obedience: so will fall, 
He and hìs faithless progeny. Whose fault? 
Whose but his own? ingrate! he had of Me 
All he could have; I made him just and right; 
Sufficient to have stood, though free to fall. 
Such I created all th' et powers, 
And Spirits, both them who stood, and them who failed: 
Freely they stood who stood, and fell who fell. 
Not free, what proof could they have given sincere 
Of true allegiance, constant faith or love, 
Where on]y what they needs must do, a ; 
Not, what they would? what praise could they receive? 
What pleasure I from such obedience paid, 
When will and reason (reason also is choice) 
Useless and vain, of freedom both despoiled, 
Made passive both, and served necessity, 
Not Me? They therefore, as to right belonged, 
So were created, nor can justly accuse 
Their Maker, or their making, or their fate: 
As if predestination over-ruled 
Their will, disposed by absolute decree, 
Or high fore-knowledge. They themselves decreed 
Their own revolt, not I: if I foreknew, 
Foreknowledge had no inflnence on their fault, 
Which had no less proved certain, unforeknown. 
So without least impulse, or shadow of fate, 
Or aught by Me, immutably foreseen, 
They ; authors to themselves ìn all, 
Both what they judge, and what they choose, for so 
I formed them free, and free they must remain, 
Till they enthral themselves; I must change 
Their nature, and revoke their high decree 
Unchangeable. eternal, which ordained 
Their freedom; they themselves ordained their fall, 











105 


fywyd a marwolaeth, da a drwg: ond y dyn, trwy 
ollwng y ffrwyn i'w drachwantau, a gollodd ei 


The first sort by their own suggestion fell, 
Self-tempted, self-depraved; man falls, deceived 
By th' other first: man therefore shall find grace; 

e other none: in mercy and in justice both, 
Through heaven and earth, so shall my glory excel; 
But mercy, first and last, shall brightest shine.” 

- MILTON. 


[“ Andawa Dyn ar ei gelwyddau llathr, 
A hawdd y tora yr un gorchymmyn mad, 
Gwystl unig ei ostyngiad; syrth fal hyn, 
Efe ac ei anhyderus hil: Bai pwy? 
Bai pwy ond ef?  Afradyn, genyf Fi 
Y caffai oll a ddylai; gwnaethym ef 
Yn iawn a chywir, mal y safai, er 
Ynrhyddi syrth. Y fath y creais holl 
Alluoedd ac Ysbrydion gwynaint, hwynt 
A sefynt, hwythau hefyd a ball€ynt; 
Yn rhydd eu saf a safent, ac eu syrth 
A syrthient. Oe nad rhydd, pa gywir brawf 
A roddent o iawn ymdwng, neu o ffydd 
A chariad gwadal, lle yr hyn oedd raid 
Yn uhig yn eu gwaith a welid, nid 
Yrhyna t? iddynt hwy pa glod? 
Pa fodd i Mi o fath ymostynghâd, 
A myn a phwyll (neud pwyll yw dewis) pan 
Ofer a diles, eu rhyddid a ddil€id, 
Pob un a wneid oddefawl, angen a 
Weinyddynt, nid Myfi? Am hyny hwynt 
O ddyl iawn, felly creid, nac o ddir 
Y ant feiaw eu Gwneuthurydd, na 
Gwneuthuriad, nac eu ffawd, mal pe rhwysgâi 
Rhagarfaeth ar eu myn, y trefnai trwy 
Lwyr ddeddfiad neu ragwybod mawr; trefn&ynt 
Eu hunain eu gwrthgiliad, nid Myfi; 
Er y rhagwyddwn, rhagwybodaeth na 
Effeithiai ar eu bai, yr hwn o fod 
Ys dir yn ddiragwybod. Felly heb 
Y lleiaf ffraw neu rith o ffawd, neu ddim 
Anghyfnewidiawl a ragwelwn y 
Troseddant, idd eu hun yn lluniaw oll 
A farnant ac a fynant; canys rhydd 
Fal hyn y lluniais hwynt, a rhydd parhânŷ 
Nes ymgaethiwant hwy; neu rhaid ìi Mi 
Newidîâw ar eu nawd, a rhaid dilêu 
Yr uchel ddeddf dragwyddawl, a urddhâi 
Eu rhyddid, urddent hwy eu hun eu cwymp, 
Y cyntaf ryw o hun-ymgymhellâd 
Eu p, trwy hunan hud, a hunan lwgr: 
Trwy WU Dyn ymad can y llai am hyn 
Derbynia Dyn fy rhad, ond nìd y llall: 
Trugaredd a chyfiawnder A Nef 
Ac yn y Ddaiar felly ardd. t 
Fy mawr ogoniant, eto cynt ac ol 
Trugaredd a dywynamwyaf cain.” 

Cyfieithiad IDRI8ON.] 


104 


Ryddid a'i ragorfraint o ethol a dewis; ac a aeth yn 
aethwas i bechod. Oddi yno y tarddodd y fath 
ddallineb yn ei ddealltwriaeth, gwrthnysigrwydd yn 
ei ewyllys, a'r fath aruthrol angerdd yn ei wyniau a'i 
chwantau, fal nad eill, o'i nerth eì hun, am neu 
ddewis y cyfryw bethau a fyddo wir fuddiol iddo; 
ond efe a hyrddir gan ei anwydau i ethol y pethau 
sydd yn llwyr wrthwynebol i'w ddedwyddwch: fal y 
dywedodd yr Apostol, “Ni eill y rhai sydd yn y 
cnawd ryngu bodd Duw.”' 

Mae holl ddynol ryw wrth anian yn gaethweision i 
bechod; “anghall ydynt, ac nid deallgar hwynt; y 
maent yn synwyrol i wneuthur drwg, eithr gwneuthur 
da ni îdrant.”* Ond trwy gymhorth y Dyddanydd 
mae ini gaffael y llaw uchaf ar ein gorthrymwr, i 

eshoelio ein trachwantau," i fod yn rhyddion o 
eddiant pechod a Satan,* ond yn rhwym i wasanaethu 
y Duw byw yr hyn sydd wir fraint a Rhyddid oddi 
dan iau caethiwed: canys safodd C wr rhyngom 
ni a tharanau mynydd Sina, ac Eiriolwr rhyngom ni 
a melltithion mynydd Ebal.? 

Mae ewyllys dyn, tra byddo yn ei gyflwr anianol, 
mewn cynghrair â phechod; ac yn cydlunio gwrth- 
ryfel yn erbyn hirymaros Duw: ond pan weithio Duw 

yr enaid, ewyllysio a gweithredu, o'i ewyllys da ei 
iun yna tardda ymrafael rhyngthynt, ac y dirprwya 
yr ewyllys lythyr ysgar rhyngtho a phechod; gan ei 
gasâu megys gelyn penaf ei ddedwyddwch. Mae 
golwg arno, ïe, meddwl am dano, flinder iddo; 
gynt yr oedd, fal Cain, â'i ddymuniad ar bechod, ond 

awr mae yn llefain efo Dafydd, “Da gen 
wneuthur dy ewyllys, O fy Nuw; a'th gyfraith sydd 


ì Rhaf. viii. 8.1 Thess. ii, 15, 
3 fer. iv. 22, 


T Deut, xi. 92. 
s Phil. ii. 18, 





105 


ofewn fy nghalon.”'' Ond er bod pechod mor anny- 
munol gan ewyllys y credadyn, mor gas*gantho a 
phyrth uffern; eto y mae yn gymmysgedig â'i 
weithredoedd goreu ef. Mae Paul yn dywedyd, 
“Canys nid wyf yn gwneuthur y peth da yr wyf yn ei 
ewyllysio; ond y drwg, yr hwn nid wyf yn ei 
ewyllysio, hyny yr wyf yn ei wneuthur. Canys mi a 
wn nad oes ynof fi (hyny yw, yn fy nghnawd i) ddim 
da yn frigo: o blegid yr ewyllysio sydd barod genyf; 
eithr cwblhau yr hyn sydd dda, nid wyf yn medru 
arno. Felly yr awr hon, nid myfi sydd mwy yn 
gwneuthur hyny, eithr y pechod yr hwn sydd yn trigo 
ynof fi. Yr wyf yn gweled deddf arall yn fy aelodau, 
yn gwrthryfela yn erbyn deddf fy meddwl, ac yn 
fy nghaethiwo i ddeddf pechod, yr hon sydd yn fy 
aelodau. Ys truan o ddyn wyf fil pwy am gwared 
i oddi wrth gorff y farwolaeth hon? Yr wyf fi yn 
diolch i Dduw, trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Fell 
yr wyf fi y hun â'r meddwl yn gwasanaethu cyfrait 
Dduw, ond â'r cnawd, cyfraith pechod.”* 

Eangu Rhyddid yr ewyllys tu hwnt i'w gosodedig 
derfynau, o'r naill blaid, a chynnal athrawiaeth ethol- 
edigaeth ddiammodol, o'r blaid arall, a barodd wresog 
ymddadlu rhwng dysgedigion, er blinder iddynt eu 

unain, a thramgwydd i laweroedd o ddarllenyddion. 
Ymryson rhwng Cristianogion mewn pwysfawr bync- 
iau crefydd sydd achos o orfoledd mawr elynion yr 
Efengyl. Mae y Pabyddion yn balchïo fod cymmaint 
o wahaniaethau ym mhlith Protestaniaid, gan dystiol- 
aethu fod Eglwys Rufain mewn perffaith undeb, a bod 
y grefydd Brotestanaidd megys anghenfil ofnadwy yn 
ymwahanu yn llaweroedd o benau erchyll. A bod un 
blaid yn gwadu duwdod Crist; un arall, dduwdod yr 
Ysbryd Glân; y drydedd, anfarwoldeb yr enaid; y 
bedwaredd, adgyfodiad y cnawd; a'r bummed, dragy- 
wyddoldeb poenau yr annuwiol; ac amryw gamsyn- 


u Salm xl. 8. 
1 Rhyf. vii. 17, 18, 19, 23, 24, 25. 
14—- II. 


106 


iadau cableddus, sydd ry wirioneddol, ysywaeth, yn 
ymddangos ym mhroffes rhai dan enw gweinidogion 
yr Efengyl. Oddi wrth yr achos yma o amrafael 
bleidiau yn ein plith, mae Pabyddion eto yn amlhau; 
mae eu hanesion eu hunain yn tystio ddarfod iddynt, 
er ys ugain mlynedd aeth heibio, ddymchwelyd ugain 
mil o Brotestaniaid at y grefydd Babaidd. 

Mae dadleuon ac anghytundeb mewn crefyddol 
bynciau rhwng Cristianogion yn rhoddi achlysur i'r 
Deistiaid gablu Crist a'r Efengyl sanctaidd. Ym- 
ddadlu rhwng rhai dysgedig yng nghylch etholedig- 
aeth a barodd i un Hobbs o Malmsbury ysgrifenu yn 
erbyn y grefydd Gristiânogol; ac fal y mae yn ofnadwy 
ac yn resynus feddwl, dywedir fod y dydd hedd 
dros hanner dysgedigion Lloegr yn ddysgyblion iddo; 
oddi eithr yr offeiriaid, elw pa rai ydyw bod yn y 


gwrthwyneb. 

Fe allai y dysgwylia y darllenydd imi ysgrifenu yn 
helaethach ar Ryddid yr ewyllys, yr hyn nid oes genyf 
ewyllys rhydd i'w wneuthur; ac nid ydwyf yn cyfrif 
fy hun yn deilwng i roddi barn ar ddirge edigaethau 
anchwiliadwy etholedigaeth. Mae awdur dysgedig 8 
pharchedig yn awr â'r gorchwyl ar ei law; a phoed 
iddo lwyddiant, a chyrhaeddyd ysbrydol ddoethineb, i 
egluro y gwirionedd, a ddylai fod yn ddymuniad pob 
diduedd Gristion. Ond myfi, ieuanc ac ann ig 
ydwyf,.i feiddio c d â myfyrdodau rhy uchel i'm 
dealltwriaeth: gallaf ddywedyd eisoes efo Iob, “Lle- 
farais yr hyn nis deallais; pethau rhy ryfedd i mi, y 
rhai nis gwyddwn.” Cymnmaint oedd yr ymrafael 
rhwng dysgedigion yng nghylch ansawdd. a phriodol- 
iaethau y Drindod sanctaidd, yn nheyrnasiad Gwilym 
III, fal ag y gorfu i'r brenin gyhoeddi ei orchymmyn 
na byddai i neb o hyny allan ryfygu ysgrifenu ar y 
testyn goruchel hwnw, dan boen cospedigaeth ; gweith- 
red ganmoladwy oedd hyny yn y brenin; canys tra 
byddo dwy blaid llwyr gyferbyniol i'w gilydd, yn 
ymddadlu ar destynau dwywol dyrchafedig, mae yn 
rhaid bod un blaid, os na bydd y ddwy, yn cyffwrdd 


107 


â chanwyll llygad yr Hollalluog Dduw. Ymryson 


dysgawdwyr yng nghylch etholedigaeth hefyd, mae 
Dryden yn ei warthruddo yn y geiriau canlynol:— 


“ But here the doctors eagerly dispute, 
Some hold predestination absolute; 
Some clerks maintain that heaven at first foresees, 
And ìn the virtue of foreaight decrees. 
If this be so, then prescience binds the will, 
And mortals are not free to good or ill; 
For what He first foresaw, He must ordain, 
Or his eternal prescience may be vain, 
As bad for us if ience had not been; 
For first or last, He's author of the ain; 
And who says that? Let the blaspheming man 
Say worse even of the devil, if he can, 
For how can that Eternal Power be just, 
To iah man, who sins because he must? 
Or, how can He reward a virtuous deed, 
Which is not done by us, but first decreed ? 
I cannot bolt this matter to the bran, 
As Bradwardin and holy Austin can: 
If prescience does determine actions 80, 
That we must do, because He did foreknow, 
Or that foreknowing; yet our choice is free, 
Not forced to sin by striot necessity: 
This strict necessity, they simple call; 
Another sort, there is conditional, 
The first so binds the will, that things foreknown, 
By spon spontaneity, not choice, are done. . 

us galley-slavee tug willing at their oar, 

Content to work in prospect of the shore; 
But would not work at all if not constrained before, 
That other does not liberty restrain; 
But man may either act, or may refrain: 
Heaven made us agents free to good or ill, 
And forced it not, though He foresaw the will, 
Freedom was first bestowed on human race, 
And the prescience only held the second place, 
Íf He could make such agents wholly free, 
T1 not dispute, the point's too high for me: 
For Heaven's unfathomed power what man can sound, 
Or put to his omnipotence a bound? 
He made us to his image; all agree; 
That image is the soul, and that must be, 
Or not the Maker's image, or be free. 
But whether it were better man had been 
By nature bound to good, not free to sin, 
1 wave, for fear of splitting on a rock.” 


Mene, Mene, Tecel, Upharsin, a barodd i wynebpryd 
Belsassar ddelwi, i'w. feddyliau ' gyffroi, ac i rwymau ei 
lwynau ddattod; canys geiriau oeddynt uwch law ei 
wybodaeth ef a holl ddoethion Babilon: felly y mae 


108 


amryw bynciau yn yr Ysgrythyrau, goruwch dynol 
amgyffrediadau; ar ba rai y sylfaenir yr ymddadleuon. 
Ac nid ydyw hyny ryfeddod; canys nid eill dynion 
yn wastadol ddeall, na chwilio allan y cuddiedig bethau 
yn nirgeloedd anian: llai o lawer y gallant amgyffred 
cyfrinachol ddirgeledigaethau yr Hollalluog, yr Hwn a 
elwir Ffynnon doethineb, a cher bron yr Hwn nid ydyw 
yr holl ddoethineb dynol ond ffolineb. Gan hyny, ni 
ddylai dyn ysgrifenu ar destynau goruchel pwysfawr, 
ond gyda sanctaidd a pharchedig ofn; rhag iddo dram- 
gwyddo wrth y graig rwystr, ac iddi eì falu ef yn 
chwilfriw.  Darllenwn y rhanau hyny o'r Ysgrythyrau 
sydd uwch law ein dealltwriaeth, gyda gofal na 
phechom wrth eu camsynied; a rhyfeddwn ddoeth- 
ineb y Goruchaf, “gyda'r Hwn y mae pethau dyfnion 
a chuddiedig; Efe a ŵyr beth sydd yn y tywyllwch, a 
chydag Ef y mae'r goleuni yn trigo.' 

Na ymrysoned ein gwladwyr uniaith yng nghylch 
sylwedd neu ddeongliad y rhanau hyny o air Duw 
sydd guddiedig oddi wrthym; canys mawr lafur a 
gymmerodd amryw dduwiol ddysgedigion i gymharu 
yr ieithoedd dwyreiniol, ym mha rai yr ysgrifenwyd yr 
Ysgrythyrau gyntaf gan Moses, y prophwydi, a'r 
efangylwyr; ond nid oeddynt hwy ddoethach mewn 
gwirionedd, yn y diwedd, nag oeddynt yn y dechreu. 
Amryw o honynt yn deongli geiriau yn ol archwaeth eu 
mympwy eu hunain; megys yr haera rhai, nad ydyw y 
gair edifeirwch, yn yr iaith Roeg, ddim yn arwyddocâu 
gofid a chystudd am bechod, ond yn bytrach cyfnewid- 
iad," sef credu; ond bydded o'r meddwl a fynont yn 
yr iaith Roeg, mae wedi dwfn-blanu ddocâd o 
ílinder a mawr ofid am bechod yng nghalon pob 
ystyriol Gymro. Ond yn ddiddadl, cyfnewidiad 
mawr ym muchedd dyn ydyw gwir edifeirwch; mae 
gymmaint cyfnewidiad a rhoddi iddo iechydwriaeth yn 


t Meravoi—cyssylltair rhwng jerd, gwedi; a ve, yr wyf yn deall—o'r 
gair vd0g, y meddwl: felly per&voit yn y Groeg, sydd gyfatebol i ail-feddwl, 
neu ail-ystyriaeth, yn y Gymraeg. 


109 


lle colledigaeth: dyma yr adgyfodiad cyntaf, wedi ein 
meirw ì bechod; a dedwydd yw y rhai a gânt ran 
ynddo; dyma yr ailanedigaeth, ac nid bedydd plant 
bychain, fal y clywais i wr parchedig yn tystiolaethu 
yn ei bregeth. 

Diolchwn yn ostyngedig i'r Hwn a'n carodd, ac a 
roddodd ini trwy ei ysbrydoliaeth ddigonol gyfar- 
wyddyd yn yr Ysgrythyrau, fal y gellwn trwy eì rad 
ef, etifeddu bywyd tragywyddol, heb ymryson yng 
nghylch pynciau sydd gan belled o'n cyrhaeddiad ag 
ydyw y nefoedd uwch law y ddaiar; am y cyfryw, nì 
ddylem ni ond dolefain gyda Phaul, “O ddyfnder 
golud doethineb a gwybodaeth Duw! mor anchwil- 
iadwy yw ei farnau Ef! a'i ffyrdd mor anolrheinadwy 
ydynt! Canys pwy a wybu feddwl yr Arglwydd? 
neu pwy a fu gynghorwriddo Ef? Neu pwy a roddes 
iddo Ef yn gyntaf, ac fe a delir iddo drachefn? Can 
o hono Ef, a thrwyddo Ef, ac iddo Ef y mae pob peth: 
iddo Ef y byddo gogoniant yn dragywydd. Amen.”! 


ì [ Rhuf. xi, 88-86.] 


TRAETHAWD 


AR LYWODRAETH A DEFODAU Y BRYTANIAID. 
AT HYBARCH GYMDEITHAS Y GWYNEDDIGION YN LLUNDAIN. 


YN gymmaint ag i'r testyn a roddasoch ger bron ysgrifenyddion 
rhyddiaith Gwynedd, sef Llywodraeth a Defodau y Brytaniaid, 
sefyll y llynedd heb i un anturio foyffwrdd ag ef, meddyliais y 
byddai rhai o'm brodyr yn ddiolchgar imi am symmud y testyn 
hwn heibio, gan felly roddi achlysur i chwithau dynu y llen a dwyn 
i'r golwg destyn arall a fyddai fwy dirnadwy iddynt; myfi, yr an- 
nheilyngaf o honynt, a feiddiais grynoì rhywfaint o wasgaredig 
feddyliau, a chyda phetrusder eu hoffrwm ger eich bron ar allor 
gostyngeiddrwydd. Cydwybodol wyf fod mynych lithriadau yn fy 
narostwng i'r angenrheidrwydd o fod gan fynyched tan gerydd eich 
fflangellau, yr hyn, fel yr wyf yn gobeithio, y gwnewch faddeu, gan 
mai gwaith brys un anwybodus mewn deddfau ac elfenau llywodr- 
aeth ydynt. 

Nocturne Iucubralones ydynt, tywyll ac ammherffaith sylwiadau 
a ysgrifenwyd wrth ganwyllau hanner goleu. Myfi a droseddais y 
terfynau a osodasoch yn y testyn, trwy fyned heibio i Gadwaladr, a 
dechreu gyda'i hynaif, Adda fab Ion o Eden: a disgynais i lawr y 
genedlaeth o lin i lin hyd at Lywelyn ab Gruffydd, y terfyn arall 
a roddasoch, yr hwn sydd deilwng enw i derfynu traethiadau 
amgenach ysgrifenyddion fil o weithiau, nag ydyw eich ufudd 
wasanaethydd, 


Chwefror 9, 1792. 


MmRVINIRNSIB, 


' [Ysgrifenwyd y Traethawd hwn yn lled fuan ar ol y Traethawd ar 
Ryddid. Pe cawsai yr Awdur gyfleusdra i'w ddiwygio ym mhen blynydd- 
oedd ar ol ei gyfansoddi, digon tebyg y buasai yn cyfnewid rhai 
ynddo, yn gysial o ran iaith ag o ran syniadan, megys y hyny 

hawd hwnw; ond nid ymddengys iddo erioed eì weled ar ol ei ní 
Gymdeithas y Gwyneddigion, yu y flwyddyn 1792. Cedwir y gynysgrif o 
hono ym mhlith y “Llawysgrifau Chwanegol” (rh, 15,059) yn y Gywreinfa 
Brydeinig yn Llundain.] 








TRAETHAWD 


AR LYWODRAETH A DEFODAU Y BRYTANIAID. 
RHAN I. 


Y BYD yn grêedig trwy ddeddf cyssondeb—Deddf anian yn dwyn 
Adda ìi wybodaeth fod Duw—Ond trwy ddadguddiad yn cael 
gwybod ei ewyllya—Y deddfau traddodiadol o hyny i'r Diluw—Eu 
hadnewyddu â Noah a'i feibion—Cymmysgiad yr ieithoedd— 
Cenedlaeth yn cyfanneddu Prydain. 


WeEpni ir Bod anfeidrol o allu a doethineb greu 
gweledigion ac anweledigion, a'r holl grêedigaeth 
rhod berffaith, a gosodedig mewn trefn yn ol deddf 
cyssondeb; ac anadl einioes y Creawdydd wedi ennyn 
bywhâd ym mhob gieuyn a gwythen o Adda; megys 
un yn deffro o drymgwsg, a chwbl anghof o'r h 
aeth heibio, dygodd ei olygon waith rhyfeddu i'w 
fyfyrdod, wrth ganfod y ffurfafen ddysgleir-las, a siriol 
ywyniad yr heulwen. A chyn iddo hanner ymddig- 
oni ei olwg, wele y naill ryfeddod yn goddiwes y llall, 
a phyrth ei glyw yn dreiddiedig gan beraidd ganiadau 
cantorion y llwynydd; arogldarth y ddaiar newydd 
6edig aì dolydd blodeuog yn dra boddgar i'w 
drydedd synwyr; ei aelodau mewn nerth ac ystwyth- 
der, a gallu ì fyned ac ymattal, rhedeg a gwrthlamu 
wrth ei fodd; ei synwyrau oll mewn cyflym weithred- 
iad; ymollyngodd llinynau ei ymadrodd, a'i lais ei hun 
a barodd i'w enaid ddychlamu mewn dyeithr gyflroad. 
Wedi i'r cythryfwl hyn yn ei feddwl dawelu ychydig, 
deddf anian a barodd iddo gydnabod a chredu fod yn 
rhaid fod Duwdôd annhraethol ei fawrhydi i wneuthur 
y rhyfeddodau hyn oll: onid perthynasau â phriodol- 
aethau y Duwdod hwnw oeddyn! gwbl ddyeithrol 
iddo; y modd i'w adnabod a'i addoli nis gwyddai, nes 
i Dduw wneuthur ei hun yn adnabyddus iddo trwy 


112 


ddadguddiad; a gosod o'i flaen deddfau i wahaniaethu 
rhwng da a drwg. 

Awduron Iuddewig a ddywedant i Dduw roddi 
iddo chwech o orchymmynion; o ba rai (medd 
Maimonides) yr oedd pump yn gwahardd, ac un yn 
gorchymmyn cyflawniad: sef, (1) Gwaharddiad eilun- 
addoliaeth; (2) a chabledd; (3) a llofruddiaeth; (4) ac 
anghyfreithlon gydiad; (5) a lledrad; (6) gorchymmyn 
sefydlu deddfwyr a swyddogion. Y deddfau hyn a 
fuont reol buchedd i deulu Seth, a elwir yn yr Ys- 
grythyr yn feibion Duw: ond y radd bechadurus, nid 
oedd na deddf na rheol yn eu plith, onid pawb yn 
gweithredu yn ol cyfarwyddiadau a chwantau ei galon 
ei hun. Hyn a ddygodd ddialedd nef arnynt, a 
dinystriwyd trwy y diluw fwy rhifedi o drigolion fil o 
weithiau, nag y mae y byd yn bresennol yn cynnwys.! 
Dywedir ychwanegu un at y gorchymmynion hyn i 
Noah, sef gwaharddiad bwyta yr einioes (y gwaed) 
gyda'r creadur. Diammheu fod deddfau coffadwr- 
iaethol neu draddodiadol heb fod yn ysgrifenedig cyn 
Moesen; canys crybwyllir fod Abram yn cadw deddf- 
au yr Arglwydd.* Heb ddeddf ni buasai bechod. Y 
deddfau traddodiadol wedi y diluw, a elwir gan 
awduron Iuddewig, Mitzoth bene Noach, hyny yw, 
Deddfau meibion Noah. A chwedi amlhau eilwaith 
o ddynol ryw, rhyfygasant drachefn gythruddo dig- 
llonedd nef, trwy fwriadu adeiladu tŵr, i greu iddynt 
enw mawr tra safai byd. Ond i'w siomi yn y ffol ar- 
faethiad hwnw, ac yn fwriadol i'w gwasgaru hyd 
wyneb yr holl ddaiar, yr Arglwydd a gymmysgodd eu 
hymadrodd, yr hon oedd yr iaith gyffredin iddynt oll, 
er y crêedigaeth hyd yr awr hôno; ond pa un oedd yr 
iaith gyntaf a lefarodd Adda yn Eden, a Noah ai 
deulu yn yr arch, ac i ba nifer o geinciau y rhanwyd 
yr iaith hôno, nid ydyw awduron yn cyduno. 

Dyma y nod bellaf, debygwn, y gellir treiddio yr 


! Vide Stackhouse's Body of Divinity. 
2 Gen. xxvi. 6. 


113 


iaith G ; ond pa mor ted wedi h 
daeth y Cymry ì Brydain, nid ydyw awduron drachefn 
yn cyduno; a blin ydyw darllen eu hymrafael feddyl- 
iau ar hyny. Rhai' mor enllibaidd watworus o hynaf- 
iaeth ein cenedl, fel mai prin yr addefant eu bod 
tarddu o Adda; y parch mwyaf a roddant iddynt, 
. ydyw eu cydraddio âr Hottentotiaid, cyfanneddwyr 
parth Penryn Da Obaith.* Eu breuddwydion a wna 
. eu dinasoedd caerog yn dywarch a gwŷdd yn gogylchu 
dyrys-lwynydd; a hwyntau yn noethion, a'u gwragedd 
yn gyffredin rhyngthynt; a'u bod yn byw ar helwr- 
iaeth yn unig, gan fwyta anifeiliaid yn ammrwd. Ac 
un aeth gan belled a dweyd nad oeddynt nac yn hau 
nac yn llafurio; ac er hyny yn yr un traethawd mae 
yn dweyd eu bod yn cyfanneddu mewn bythod wedi 
eu toi â gwellt rhyg. “Tafod gelyn ar ddannedd, 
ni chydsain ar wirionedd.” Yn erbyn y gwaradwydd- 
wyr hyn ysgrifenodd amryw ddysgedigion tramor, heb 
law ein gwladwyr ein hunain, gan ddal bod prif drig- 
olion yr ynys hon yn genedl ryfelgar, a'u breninoedd 
athrawon cystadl ag arwyr. Rhai o'r ysgrifenyddion 
yny sydd yn tybio i'r Brytaniaid ddyfod i'r ynys hon 
cyn marwolaeth Sem, mab Noah. Ond pa bryd, nac 
o ba le y daethant, ai o Roeg, Troia, Phenicia, neu 
Galia, na phwy oeddynt, nid oes achos imi ymholi yn 
awr. Myfi debygwn, wedi cymmysgiad yr ieithoedd, 
ddarfod i'r holl genedloedd ymneillduo a chrwydro, 
dan geisio preswylf6ydd; y ran hôno hefyd o wasgar- 
edigion Babel ar a lynasant wrth eu gilydd trwy 
ddeall yr iaith Gymraeg, fal ereill, a grwydrasgnt or 
naill fro i'r llall, hyd oni sefydlasant o'r diwedd yn yr 
ynys hon. A oedd yma drigolion cyn hyny, ni sylwaf 
yn awr. Mae yn debygol fod pob llwyth neu genedl 
tan arweiniad rhyw lywydd; yr arweinyddion hyn 


$ Hector Boethius, Polyd. Virgil, Camden, Hickes, &c. 
“De Britannis ante J, Csesarem non ocertê habemus.' 
CLARKE. 
? Cape of Good Hope [ Penryn Gobaith Da). 


15—lI. 


114 


oeddynt hynafiaid eu teuluoedd, parchedig gan ereill o 
herwydd eu hoedran a'u gwybodaeth, oni ddygwyddai 
i'r ieuangaf ragori ar ei frodyr mewn grym a challineb. 
Dywedir mai un o'r ieuangaf o feibion ei dad oedd 
Nimrod, ond iddo ragori arnynt oll mewn gwasgwych- 
der a llwyddiant yfetha bwystfiledd gwylltion; ac 
iddo yn y diwedd (wedi dychymmygu amryw eirf 
niweidiol i'r helwriaeth, a nifer mawr o ddynion 
ieuainc anturiol wedi ymgasglu ato) droi eì arfau yn 
erbyn ei ydogion a'i frodyr, meibion Sem, ac 
felly eangodd ei lywodraeth trwy greulonder. 

Yr oedd awydd y naill radd o ddynol ryw er y 
dechreuad yn chwennych ymddyrchafu goruwch y 
llall, ac ì'r gwneyd eu hunain yn ofnadwy i ereill 
trwy ladd a dyfetha, ac ymysgwyddo trwy drais, ac 
yn y diwedd, dringent o radd iradd i fod yn dywys- 
ogion. Mae yr enw tywysog yn arwyddocâu un yn 
lywys neu yn arwaîn cenedl. Yrhai hyn, wedi eu 
sefydlu mewn breniniaethau, a feddyliasant yn angen- 
rheidiol lunio cyfreithiau i gospi ac i gadw eu deiliaid 
mewn ofn, ac i sicrhau eu hunain yn y llywodraeth. 
Felly ym Mhrydain, gosodasant swyddogion tanynt ï 
ranu y wlad rhwng y deiliaid, pa rai oeddynt ì arloesi 
yr anialwch, ac i lafurio y tir, gan dalu rhyw 
o deyrnged i'r brenin, yr hwn oedd yn arddelw bod 
yn berchenog tir Prydyn' oll. Y swyddogion hyn a 
elwid Tîr-ranwyr,* ac ìddynt ym mhen ysbaid o amser 
waethygu, a gwyrdroi cyfiawnder, trwy dreisio y deil- 
iaid, ac oddi wrth hyny mae fyranni y Lladingwyr, a 
ripawo y Groegiaid (ac yn Seisneg tyrants) yn arwydd- 
ocâu treiswyr. 

Er bod genym hanes (os gellir ei goelio) am ugain 
brenin ar genedl y Cymry cyn dyfodiad Brutus, ac un 
ar hugain wedi el cyn Dyfnwal Moelmud; eto nid oes 
grybwylliad fod dim deddfau ysgrifenedig cyn Dyfn- 


1 Vide Mona Antigua (2nd Edit. p. 28]. 
3 LPrydain (nid Prydyn—yr Alban) a olygir,] 





115 


wal, yr hwn, medd Ponticus Virunnius,! oedd ddewr 
a doeth, a'r harddaf yr olwg ym mhlith y Brytaniaid. 
Mae Bale, esgob Ossori, wedi ysgrifenu fal hyn am dano 
ef:—“ Dunwallo Molmutius, Clotenis. Cornubiensum 
ducis filius, sapïentiâ. pulchritudine proavos omnes 
longê ezuperans; devictis Loegria, Cambria, et Albania 
tyrannis, solus apud Britanos tertïus et vicessimus rez 
ymperabat, ŷc.—Protulitgue tandem sermone suo vulgari 
Britanico pro his perpeiuo servandis— 


Statula Municipalia— Lt. 1. 
Leges Judiciarias—lab. 1. 


Has post mortem patrïs, Belinus. ren. confirmavit, 
jwssitgue Molmutinas vocari. _ Easdem etiam Gildas 
Cambrius, în Latinum sermonem transtulit, et Alphredus 
Magnus in Sazonicum. Fatum obïvit postguam 40 annis 
mami regnavt, ad. templum Concordiaz, guod con- 
diderat Trenovanti sepultus ante Servatorem natum 
430.” Hyny yw: “Dyfnwal Moelmud, mab Cloten, 
Iarll Cernyw, a ragorodd ar ei holl deidiau mewn 
doethineb a thegwch; efe orchfygodd ormesdeyrnedd 
Lloegr, Cymru, a'r Alban, ac a reolodd eì hun 28 
mlwyddyn; a rhoddodd allan yng nghyffredin iaith y 
Brytaniaid, er ein bythol ddaioni— 


Ddeddfau Rhyddid Dinasyddion—I. Llyfr. 
Cyfreithiau Barnedigaethau—l. Llyfr. 


Y rhai hyn wedi marwolaeth ei dad, Beli Frenin a'u 
cadarnhaodd, ac archodd eu galw “Cyfreithiau Moel- 
mud;” yr un rhai a gyfieithodd Gildas i'r Lladin, ac 
Alffred Fawr i'r Seisneg; a chwedi iddo deyrnasu yn 
ardderchog, bu farw o angeu disyfyd, a chladdwyd ef 
yn Nheml Cydundeb, yr hon a adeìladasai ef yn 
Nhroia Newydd, cyn geni ein Iachawdwr 490.” 


! [Ponticus Virnnnius was a native of Trevisa, in Italy. He is principally 
known as the author of an Epitome of the first six Books of Geoffrey of Mon - 
mouth's British History, which he published in the year 1490.] 


116 


Ym mhlith ereill o ddefodau Dyfnwal, fe a benod- 
odd amryw ddinasoedd a themlau yn noddfâu i 
achlesu ffoaduriaid; y ffyrdd hefyd a oeddynt yn 
arwain i'r manau hyny oeddynt noddfa rhag trais y 
:' dialydd gwaed. Yr aradr oedd yn noddfa i'r hwsmon; 
hyny oedd gyfraith ym mhlith y Seison hefyd, pan 
grogid y tad am fradwriaeth, “ T'Ae father to thê bough, 
the son to the plough.” Dyfnwal a fesurodd hyd a lled yr 
ynys, fel-y gwelir yn y xixfed bennod o'r ail Llyfr yng 
Nghyfraith Hywel Dda, y geiriau hyn:—“Cyn dwyn 
coron Llundain a'i theyrnwialen gan y Seison, Dyfn- 
wal Moelmud a oedd frenin ar yr ynys hon; a'r gwr 
hwnw oedd awdurdodus a doeth, ac ef a wnaeth gyf- 
reithiau da yn yr ynys hon yn gyntaf, a'r rhai hyny a 
barhasant hyd yn oes Hywel Dda, fab Cadell. Ac yna 
Hywel a wnaeth gyfreithiau newydd, ac a symmudodd 
raì o gyfreithiau Dyfnwal; ac ni symmudodd Hywel 
fesurau tiroedd yr ynys hon, namyn fal y gadewis 
Dyfnwal hwynt, canys goreu mesurwr a fu oedd efe. 
Efe fesurodd yr ynys hon o Benryn Blathaon' yng 
Ngogledd Prydyn, hyd ym Mhenryn Penwaed* 
Nghernyw, sef yv hyny, 900 milltir, a hyny yw hyd 
yr ynys; a'i lled, o Grugyll ym Mon” hyd yn Soram 
yng nglan Môr Udd, 500 milltir.” * 

Dyfnwal hefyd a ranodd y deyrnas yn gantrefydd, 
yn gymmydau, maenolydd, trefydd, gafaelau, rhandir- 
EN tyddynod, ac erwau, fal y gwelir yn y ddangoseg 
isod. 
god a mwd dead mo ng fodd y gallai efb Eaol 
ei lled, gan fod eì filltiroedd ef, gan agosed i 
cyfrif, gymmaint 35 o'r milltiroedd “presennol, ms 
gellir deall wrth ei hydfesur, tudalen 117. 


! Caithness Point in Scotland. 

3 Land's End [Penwith] in Cornwall, 

3 [On the West coast of. Anglesey.] 

4 [See Welsh Laws, ìi. 184.] 

5 [ Worn away in the original, 

6 [“By this computation the Welsh mile contained three miles, six fur- 
longs, twenty-seven poles, and a yard and a half of present measure.”— 
Aneurin Owen, Welsh Laws, i, 185. note,] 





117 


3 123 4 4 4 4 4 
Cantref. Cwmmwd. Maenol Tref. Gafael Rhandir, Tyddynod. Erwau. 


1 2 25. 100 400 1600 6400 25600 
1 125 50 200 800 8200 — 12800 

1 4 16 64 256 1024 

1 4 16 64 256 

1 4 16 64 

1 4 16 

1 4 


Hydfesur Dyfnwal oedd fel y canlyn :—' 


3 $ $ $ 8 $ 
Milltir, Grwntir. Naid. Cam. Troedfedd, Paìf. Modfedd. Hyd Heidden, 
1 1000 — 3000 9000 27000 81000 248000 — 729000 
1 8 


9 7 ôl 248 129 

1 8 9 27 8l 248 
1 8 9 27 8l 

1 8 9 217 

l 8 9 

l 8 


Wrth hyn yr ymddengys yn ol rheol rhifyddiaeth fod 
un filltir Gymreig cymmaint a ô$ Seisnig, sef y milltir- 
oedd presennol. 

Dyfnwal oedd y cyntaf a wisgodd goron aur, gan 
benodi—“Un goron arbenig a gynnelir yn yr ynys 
hon, ac yn Llundain cadw y goron; a thair prif 
dalaeth a gynnelir tani; un yng Nghymru benbaladr, 
arall yn Nin Edin yn y Gogledd, a'r drydedd yng 
Nghernyw.” Wrth y goron arbenig y meddylir aw- 
durdod y mechdeyrn, sef brenin Prydyn oll, megys yr 
oedd Dyfnwal, Lludd, Caswallon, Cynfelyn, &c.; a 
thywysogion y taleithiau, o ba rai yr oedd yn yr ynys 
hon, pan ddaeth Caesar yma gyntaf, ddau ar bymtheg," 
a phob un yn rheolydd anymddibynol yn ei dalaeth ei 
hun, yn cadw llysoedd barn a swyddogion, ond ei fod 
yn gorfod (megys cyfaddefiad) talu mechdeyrn-ddyled 
ïr unben, sef brenin Prydyn oll, ac ar achos pwys- 
fawr, hwy unent eu lluoedd dan luman yr unben, er 
mwyn cyífredin ddiogelwch, megys yr ymgynnullasant 


118 


at Gaswallon yn erbyn Cesar; ” hyn gallineb o uno 
eu byddinoedd yn erbyn N gelyn, byddent yn rhy 
ammharod i'w wneuthur, fal y sylwodd Lucan am 
danynt:—“gui singuli pugnabant universi vincuntur :” 
“ wrth ymladd yn wahanol, gorchfygwyd yn hollol.” 

Ond i ddychwelyd: rhaia ddywawd gael o Ddyfnwal 
ei ladd yn y deml a adeiladasai ef ei hun yn Llundain, 
yr hyn mae Bale yn yr ymadrodd rhagflaenol yn 
crybwyll yn dywyll; canys mae fatum yn ddocâu 
weithiau u.! , Ac ar ei ol, ei fab Beli a chwaneg- 
odd at gyfreithiau ei dad ; a chan fod dadl nghylc 
terfynau y d a fesurasai ei dad, efe a fynol eu 
palmantu â cheryg, hyd a lled y deyrnas, a'r amrywiol 
groesffyrdd a oeddynt yn arwain o'r naill ddinas i'r 
llall. Gwrgant Farfdrwch a ddilynodd Beli yn llyw- 
odraeth Brydain, a brenines ei fab ef, Cuhelyn, a elwid 
Marsia, a chwanegodd lawer at gyfreithiau Dyfnwal, 
ac a'u galwodd Cyfreithiau Marsia.. Af ym mlaen yn 
y bennod nesaf i brofi mai cyfraith yr hen Frytaniaid 
ydyw gwreiddyn a sylfaen y gyfraith a arferir ym 
Mhrydain y dydd heddyw. 


RHAN II. 


Mae Leland, Higden, Sherington, a Bale,* ac amryw 
ereill, yn tystio ddarfod i Gildas gyfieithu deddfau 
Dyfnwal a Marsia i'r Lladin; ac i Ethelbert, Ina, 

ed,' ac Iorwerth y Cyffeswr, deddf-deyrnedd y 


1 Anianol; dro arall, angeu trwy ddwylaw gwaedlyd. 
3 Vide Leland, Comment de Script.; Bherington, de Angl, Gent.; Bale, Cent. 2, 
, 94. 


ca 
F Alfred, the English or rather Saxon lawgiver, called his body of 
laws Marchitii (age; and according to Hígden, ercelenaga, which is &a 
much as to say the Laws of Martia. _— His princi were John d' 
Erigena, alîas Scotus, and 4Asserius Menevensis, both natives of Menevia, and 








119 


Seison, fynu eu cyfieithu drachefn i'r Seisneg. Mae 
Speed yr hanesydd, allan o waith Gwilym Malmsbry, 
Gwilym Thorn, ac ereill, yn traethu am Ethelbert, 
pedwerydd frenin y Seison yn ol Hengist, yn y geiriau 

yn:—“ Y brenin-ardderchog hwn, gan ofalu am lesâd 
& ddilynwyr, a fynodd gyfieithu cyfreithiau eì wlad â'w 
mamiaith eu hunain.” 

Felly, mamiaith Ethelbert a'i ddilynwyr oedd y 
Seisneg, a chyfreithiau y wlad oeddynt un ai yn Gym- 
raeg, neu yn Lladin, wedi eu cyfieithu ; ond os dywawd 
gwrthddadlydd y gallai cyfreithiau Dyfnwal a'i ddilyn- 
wyr gael eu cwbl ddiddymu gan y Rhufeiniaid, mae 
yn hawdd egluro na chawsant. Yn gyntaf, unig fwriad 
y Rhufeiniaid oedd goresgyn gwledydd, a'u dwyn 
dan deyrnged, ac nid newid eu cyfreithiau. 

Mae Buddug,' Caradog ab Brân," a Gwallawg ab 
Llenawg,' yn eu hymadroddion wrth eu milwyr cyn 
ymladd â'r Rhufeiniaid, yn eu hannog i ymwroli, ac 
amddiyn eu gwragedd, eu plant, a'u gwlad, a'u 
rhyddid, ond nid ydynt yn son un gair bod arnynt 
berygl gael newid eu cyfreithiau. Mae yn Ys- 
gryth dystiolaeth hynod nad oedd y Rhufeiniaid 

Beddol i newid cyfreithiau gwlad wedi ei goresgyn; 
canys gwelir fod yr archoffeiriaid Iuddewig yn cynnal 
eu swyddau ac yn aberthu yn ol deddf Moesen megys 
cynt; a phan y mae yr luddewon yn cyhuddo yr 
Iesu ger bron y barnwr Rhufeinaidd, nid y" Peilat yn 
son un gair am gyfraith Rhufain; ond y mae yr 
Iuddewon yn dyweyd, “Y mae genym ni gyfreith, ac 
wrth hôno y mae Efe yn haeddu marwolaeth.” _ Felly, 
gan nad ydyw OCeesar, Tacitus, na Lucan, yn crybwyll 


brought up in that learned college. The said John for learning's sake, tra- 
velled to Athens, and continued there many years studying the Eastern 
languages, and secret mysteries of. philosophy; returning through France, he 
there translated the works of Dionysius Areopagita from the Greek into the 
Latin. ing returned into Wales, he, together with the said Asser, were sent 
for by King Alfred, who then founded the University of Oxford, and they 
were the first professors of. learning in that University. Vide Powel's Hist. 
Boadicea, 
3 Caractacus, prince of. the Silures, &c. [See note, p. 85.] 
3 Galgacus, prinoe of. the Caledonii. 


120 


am wyrdroi deddfau Dyfnwal, diammheu iddynt sefyll 
hyd ddyfodiad y Seison. 

Mae Bede' yn crybwyll yr un peth â Speed, ddarfod 
ìi Ethelbert gyfieithu cyfreithiau y wlad i'r Seisneg. 
Mae Iorwerth y Cyffeswr yn cyfaddef.mai yr un un oedd 
ei gyfraith ef â chyfraith y Brenin Arthur.* Ac ym 
mhellach na ddarfu i Wilym Oresgynwr newid 
deddfau y Seison, mae y dysgedig Selden yn dyst: 
ac un arall, oedd offeiriad teulu* i Wilym ei hun, 
sydd yn dywedyd yn niwedd llyfr cyfraith fal hyn:— 
“Llyma y cyfreithiau y mae Gwilym Frenin eu 
caniatïiu i'w ddeiliaid, ac a ydynt yr un gyfreithiau â 
rhai Iorwerth y Cyffeswr.” Ac mewn rhyw ymrafael 
rhwng Gwilym a'i arglwyddi, fe ystwythodd i gym- 
meryd ei lw, ger bron Lanffranc yr archesgob —“y 
cadwai efe hen gyfreithiau y deyrnas, pa rai a sefyd- 
lwyd gan ei freiniol hynafiaid,” ac yn enwedig y rhai 
hyny o eiddo Iorwerth y Cyffeswr.”* 

Nid oedd y Ddeddf Fawr (Magna Charta) onid 
cadarnhâd o hen gyfreithiau y deyrnas. A chan na 
ddaeth cyfnewidiad mawr yn y byd yn y cyfreithiau 
wedi hyuy, onid yn unig chwanegu atynt a'u diwygio, 
amlwg ydyw mai cyfreithiau yr hen Frytaniaid er cyn 
geni Orist rai cantoedd o flynyddoedd, sydd arferedig 
mewn rhan, drwy holl deyrnas Prydain y dyddiau 
presennol. 


! Bed, Eccles. Het. lib, 2, cap. b. 

3 In legib. Edvardi Confess. 85. 

3 Ingulphus Croylandensis, wide Taylor's Ffist, Gavelkind, p. 59. 

1 Ex legib, Guli. L: “ut omnes habeant et teneant legem regis Edvardi, in 
omnibus rebus,” “Fel y gallent oll gaffael ac arfer cyfraith Iorwerth Frenin 
ym mhob rhyw achosion.” 





121 


RHAN 1II. 


AwpURDOD y Derwyddon mewn barn & phynciau pwysfawr y llyw- 


BARNU yn ol y gyfraith oedd yn gyfan-gwbl yn llaw 
y Derwyddon, ac awdurdod y brenin ai swyddogion 
yn unig oedd rhoddi eu dedfryd hwynt mewn grym a 
gweithrediad. Gorchwyl y Derwyddon oedd barnu 
drwg weithredwr ìi farwolaeth, a swydd y brenin oedd 
gorchymmyn ei swyddogion i'w ddienyddu. Prif 
orsedd y Derwyddon oedd ym Mon; ymgynnullent 
oll yng nghyd unwaith yn y flwyddyn, i roddi i fyny 
gyfrif o'r achosion a roddwyd yn eu gofal, i'w prif 
olygwr, a elwid yr Archdderwydd;' ac o byddai dadl 
heb ei sefydlu gan un o honynt, yno y penderfynid 
yn gwbl.* Yr oedd eu hawdurdod ar y lleygion gan 
gymmaint a bod yn achos dychrynadwy iawn gan 
dywysog syrthio dan eu digofaint. Eu hesgymmun- 
dod oedd ofnadwy gan y cyffredin bobl feddwl am 
dano; canys nid oedd y cyfryw un esgymmunedig 
deilwng o swydd yn y byd; gwaherddid pawb rhag 
rhoddi iddo luniaeth, nac un gymmwynas arall; ac 
nid oedd iddo un achles tan y gyfraith, gan nad oedd 

1 bwy bynag a'i lladdai; a chan eu bod yn credu 
anfarwoldeb yr enaid, mwy truenus fyth oedd cyflwr 
y fath, gan nad oeddynt yn addaw iddo faddeuant yn 
y byd oedd i ddyfod. 

Dywedir eu bod yn gyfarwydd yn yr holl gelfydd- 
ydau, a bod eu dysgyblion ugain mlynedd yn eu dysgu 
ar dafodleferydd, o herwydd na byddent rhoddi 
eu hathrawiaeth mewn ysgrifen; oddi wrth hyny y 


î “ Oni summam inter eos habuit auctoritatem.”—Casar de Bel. Gallico, 
3 “ Ubi omnes undigue guí controversias habuere convenerunt, eorumgue 


judiciis decretisgue paruerunt."—Jbid. 
16—u. 


122 


tarddodd y gair Cywydd, sef. cof-wydd, cof-waith, medd 
y Parchedig Mr. Rolant." Llwynogod llawn o gallineb 
oeddynt, ac yn ymhyfrydu o gadw y wlad mewn 
anwybodaeth a ffolineb. Ymhona rhai mai athraw- 
iaeth a chrefydd y cynddiluwiaid oedd ganddynt, a 
bod yr athrawiaeth a'r gwybodaeth a dderbyniodd 
Adda oddi wrth ei Greawdydd, wedi disgyn o lin i lin 
i i Noah, ac iddo, gy da ychydig o gyfeiliornad, 
ei gadw. yn draddodiadol yn llwythau Der: 
goeddon, ac oddi wrthynt hwy, i rai o'r prif-feirdd 
dderbyn yr addysg o drysori yn y cof, pa faint bynag 
o ddoethineb a dysg a gyrhaeddent heb ei ysgrifenu, 
Hn y y ddichell benaf ì i gadw y wlad mewn anwybod- 
a thrachefn i'r gyfrinachol orchest gael ei haddysgu 

o athraw i ddysgybl hyd y dydd heddyw." 


! (Rowlands, Mona Antigua, 2nd Edit. p. 61.] 

2 Ond bu agos i'r hen gelfyddyd cwn ny hon fyned ar ddifancoll yn 
ddiweddar, ar farwolaeth Lewis Hopcin; y p trwy ryfeddol ragluniaeth, 
yr achubodd Iolo Morganwg y wreichionen oedd ar ar ddiffodd. A rhag iddi 
fyned i'r cyfryw adwy gaeth o hyn allan, yr ydys yn bwriadu derbyn dysg- 
fadd ì'r gyfrin, ac archiad iddynt gyfarfod yr yfedd na busaal yng Nghaer- 


_ 193 


RHAN IV. 
DEDDFAU y Brytaniaid o Les ab Coel hyd farwolaeth Cadwaladr. 


Wen Dyfnwal Moelmud a Marsia, nid oes hanes 
ychwanegiad na diwygiad yn y cyfreithiau y rhawg o 
amser. Pa un a wnaeth Blegywryd, y 24ydd frenin 
yn ol Dyfnwal, ragoriaeth ynthynt, nis gwn; y mae 
anes am dano, ei fod yn gyfarwydd hynod yn y 
celfyddydau. | 
wedi i'r Brenin Lles ab Coel dderbyn y grefydd 
Gristianogol, fe wnaeth eglwysydd yn noddfau yn lle 
temlau eulunod;' pa fanau a barhasant i achlesu 
ffô6edigion hyd ddiwedd llywodraeth -y C 
Daefain doethaf o freninoedd Israel droseddu feddf 
noddfa, pan archodd ladd ei gefnderw ei hun yn ymaflyd 
yng nghyrn yr allor. Amcanodd y tywysog enwog 
Gruffydd ab Cynan fradychu yr Arglwydd Gruffydd 
ab Rhys a'i frawd Hywel i ddwylaw y Seison, er eu 
bod wedi cymmeryd noddfa yn Eglwys Aberdaron: 
hyn weithred anghyfiawn o eiddo y tywysog, a wrth- 
wynebodd yr offeiriaid â'u holl allu, gan gynnorthwyo 
y tywysogion i ddiengyd am yr einioes o hyd nos. 
Yr oedd noddfa yn achlesu rhag gelyn a fyddai â 
theimlad am gyfraith y wlad dda; ond rhag dibris- 
wyr Duw a dynion a'u holl. gyfreithiau, nid oedd 
achles mewn noddfa mwy na man arall, oddi eithr bod 
yno gryfach muriau a chloiau. Ffoawdd pobl Meirion 
mewn noddfâu rhag Hywel a Chynan, meibion Owain 
Gwynedd; ond wedi i'r tywysogion addaw iddynt eu 
hoedlau, dychwelasant bawb i'w dref. Mae traddodiad 
i Iorwerth Drwyndwn ffoi rhag ei frawd Dafydd ab 


I Gwel yn y blaen am Noddfa. 


194. 


Owain Gwynedd, a chymmeryd noddfa ym Mhennant 
Melangell, ym mha le y bu efe farw. Trigolion y fan 
hyny a ddangosant ei feddrod hyd heddyw, a'i lun yn 
arfog ac yn ei lawn gorffolaeth, ar faen ei fedd, ei 


drwyn yn ddrylliedig, a'i gi yn gorwedd ar ei 
draed. 


Y nesaf a chwanegodd at gyfreithiau ei wlad yn 
ol Lles ab Coel oedd y Brenin Arthur, yr hwn â 
wnaeth ddeddf i'w farchogion; tyngwyd hwynt ì 
ymuno i wrthsefyll eu gelynion, i amddiffyn y treis 
iedig gweddwon ac amddifaid, ac na wrthodent ym- 
ladd â phwy bynag a'u cynnygiai. Y Brenin Iorwerth 
y Trydydd a anfonodd am Dudur Fychan ab Grono 
ger ei fron, ac a'i bygythiodd yn chwerw, o herwydd 
iddo gymmeryd enw marchog heb ei freninol genad ef. 
Tudur yn ddiarswyd atebodd y brenin, fod gantho 
ef, trwy osodedigaeth ac arwr-ddeddf y Brenin 
Arthur, awdurdod i arddelw enw marchog heb genad 
neb, gan fod gantho dair o freintiau cyfaddasol, sef (1) 
ei fod yn bendefig o waedolaeth; (2) fod gantho ddi- 
gonol etifeddiaeth; ac (yn 3) ei fod yn ddewr ac yn 
anturiol, “yr hyn” (eb efe) “os ydyw eich mawrhydi 

ammheu, dyma fy maneg yn wystl (gan ei thaflu i 
awr), mi anturiaf y maes yn ebrwydd, penodwch fy 
ngelyn.” Ar hyny y brenin, gan ryfeddu ei eofnder, 8 
ganiataodd iddo ef fod yn farchog. 

Wedi marwolaeth Arthur, nid oes nemawr o son 
am ddefod na chyfraith, onid cyfraith y cleddyf, y 
rhawg o amser. Wedi bod gwŷr Arfon gyhyd o 
amser yn rhyfela yn erbyn Seison Gogledd-dir Lloegr 
gyda Rhun ab Maelgwn Gwynedd, hyd onid oedd eu 
gwragedd wedi rhoi heibio bob gobaith am danynt; ac 
yn ol enghraifft gwragedd Sparta, pan fu eu gwŷr un 
mlynedd ar ddeg yn rhyfela yn erbyn y Messeniaid, a 
ddechreuasant gydorwedd â'u gweision. _ Rhun, yn ol 
dychwelyd, a ganiataodd i'w filwyr freintiau rhagorach 
nag ereill o Wynedd, a elwid Breiniau Gwŷr Arfon: 
pa rai, yng nghyd ag ereill ddeddfau a luniasai ef, 
oeddynt i'w gweled yn ddiweddar mewn hen lyfr ys 





125 


grifen, dan enw Cyfreithiau Rhun ab Maelgwn, yn 
llyfrgell Hengwrt.! 

Gwedi hyny gwladychodd Cadfan Frenin, gorwyr 
Rhun ab Maelgwn; ac yn ei ol yntau Cadwallon ei 
fab, yr hwn oedd ryfelwr enwog, a'r fflangell chwerwaf 
i'r Seison yn nesaf i Arthur ar a lywodraethodd 
Brydain erioed. Mae Llywarcli Hen, yn ei farwnad, 
yn dyst eì fod yn erlid y Seison o fangre bwygilydd, 

eb orphwys:—“ Lluest Cadwallon ar Wy," &c.; “Llu- 
est. Cadwallon ar Ddyfrdwy,” &c.; “Lluest Cadwallon 
ar Gonwy,” &c.* Yr oedd y Seison yn credu ei fod o 
ryw anian ffyrnicach na dyn daiarol; canys gwelais 
mewn geirlyfr Seisnig grybwyll am dref ym Mryn- 
aich, sef Gogledd-dir Lloegr, a elwid Diston, 1. ê., 
Devŵs Town, h. y., Tref y Cythraul, y dref hôno (medd 
yr hanesydd) sydd hynod am fuddugoliaeth a gafodd 
Y Seison yn erbyn Cadwallon, brenin y Brytaniaid, yr 

wn am ei greulonder a enwid yn gythraul. “Nid 
gair, gair alltud ar Gymro.” . Ac “nid treftâd anrhyd- 
edd Arglwydd;' canys ni ddisgynodd anian a llwydd- 
iant Cadwallon 1 Gadwaladr ei fab, yr hwn oedd wedi 
gugno Seisnes; canys eì fam oedd chwaer i Penda, 
brenin y Mars. Ond dywawd rhai i Gadwaladr 
ddechreu ar y Seison o ddifrif, gan eu gorchfygu 
mewn fair brwydr, a lladd dau o'u breninoedd; pe 
buasai yn canlyn ar ei ddyrnod, ac yn gorphen y 
gwaith a ddechreuodd ei dad, sef deol y Seison 

wyr o'r ynys. “Ond yr hyn ni fyno Duw ni lw ad” 
canys dirfawr blâ a ymwelodd â gweddillion y rhyfel, 
a chiliodd Cadwaladr a'i arglwyddi llên a lleyg i 
Lydaw, ac oddi yno, medd yr hanes, i Rufain, ym mha 
le y cyfnewidiodd ei goron freninol am gwcwll monach, 
gan ddilyn y ddiareb—“Bid lyfn dy baderau, bid ryd- 
lyd dy arfau;” ym mha grefyddol broffes y bu efe farw 
yn y fl. 688. 


ì Vide Archaeologia Britannica, p. 258. 
3 Ymladdodd â'r Seison bedair prif gad ar ddeg, a 60 cyfarfod. 


126 


RHAN V. 


LLYwoDRAETH y Tywysogion—Gosodedigaeth Rhodri Mawr—Cyf- 
raith Hywel Dda, &c. 


YN ysbaid th mlynedd o ymadawiad Cadwaladr 
o'r Ynys hyd “ddychweliad HÔr. ab Alan, ac Idwal 
Iwrch, y cafodd y Seison eu llawn rwysg i oresgyn 
holl Loegr. Y Brytaniaid, rhwng cleddyf, haint, & 
newyn, a yrwyd i'r creigiau a'r mynyddoedd i ym- 
borthi ar wraidd a llysiau y ddaiar. Wedi i Ifor 
ddychwelyd â milwyr gydag ef o Lydaw, trwy wrol 
ymdrin â'r Seison, ynnillodd yn ol amryw barthau o'r 

nys. Gwedi ei farw, Rhodri Molwynog, Cynan 
Tindaethwy, a Merfyn Frych, a lywodraethasant 
Gymru ol yn ol. A mab i'r Merfyn hwn, o Essyllt, 
unig ferch ac etifeddes Cynan Tindaethwy, oedd 
Rhodri Mawr; a mawr yw ei glod gan amryw hanes- 
yddion, glew oedd mewn rhyfel, a doeth mewn hedd- 
wch. Er mwyn parotach cyfraniad cyfiawnder a barn 
i'w ddeiliaid, fe a ranodd ei dywysogaeth yn dair rhan, 
gan osod fri llys cyfiawnder ynthynt; y rhai hyn a 
lywodraethodd ei hun tra fu byw, a chwedi ei farw 
gadawodd hwynt i'w dri meib af; sef Llys Aber- 
ffraw a 'Thywysogaeth Gwynedd i Anarawd, ei fab 
hynaf; Llys Dinefwr a Thywyso aeth Deheubarth i 
Gadell, ei ail mab; Llys athrafal a Thywysogaeth 
Pywysi Merfyn, ei fab ieuangaf; gan eu galw yn dri 
thywysog taleithiog. Ac o barch i'r cyntafanedig, sef 
Anarawd, gorchymmynodd ei alw yn Frenin Cymru 
oll, ac a archodd i Gadell a Merfyn dalu iddo deyrnged, 
sef melged o Ddeheubarth, a pheillged o Bywys; ac 
iddo yntau, sef. Anarawd, dalu teyrnged i frenin Llun- 
dain, fal yr oedd cyfraith Dyfnwal Moelmud yn erchi. 
Bwriad Rhodri oedd cryfhau y Dywysogaeth wrth ei 
rhanu yn y modd hyn rhwng ei feibion, gan erchi 


127 


iddynt hwy a'u hetifeddion fod yn un a chytân â'u 
gilydd, a phryd bynag y cafai un o honynt ei orthrymu 

y gelynion, bod i'r ddau ereill ei gynnorthwyo 
foti$ vribus) â'u holl luoedd. Ac os dau o'r tywys- 
ogion hyny a ymrafaelient â'u gilydd, archodd i'r 
trydydd farnu rhyngthynt a'u cymmodi. _ Gorchym- 
mynodd hefyd gadarnhau cestyll ac amddiffynfêydd, 
ac adgyweirio temlau a chrefydd-dai; ac ym mhob 
oes fod i hanes Brydain a'i breninoedd a'u rhyfeloedd 
gael eì gadw yn ofalus gan yr arwyddfeirdd yn 
y monachlogydd a'r crefydd-dai; ac ychwanegu ato 
o bryd i bryd, fal y byddai yr amseroedd yn gofyn, 
er copinod ac ysbysrwydd i'r oesau a ddelai, ac i 
goffi âu anrhydedd, urddas, a gwrolder cenedl y Bry- 
taniai 


Ond er cystadl allai amcan Rhodri yn hyn fod, 
methodd y dyben, ac y mae yn dangos yn eglur “nad 
dewin omid Duw;” canys y tywysogion, yn lle cyn- 
northwyo eu gilydd, a unent â'u gelynion yn erbyn eu 
brodyr, hyd tra parhaodd byddinoedd ar eu helw. 
Rhanu etifeddiaeth y tad rhwng y meibion, neu y 
brawd rhwng y brodyr, allai fod yn arfer ganmoladwy 
mewn gwledydd anghyfannedd, er mwyn lluosogi a 
chyfoethogi y trigolion, megys yn eang annosbarth-dir 
America; onid yng Nghymru hyny a fu lwyr ddinystr 
y genedl. Canys wrth ranu ac ail ranu, a hyny fyth 
ac hefyd, fe ai helaeth dreftadaeth arglwydd ar- 
dderchog, mewn dwy oes neu dair, agos yn ddiddym. 
Diammheu fod yr arfer hon o ranu, mewn grym er 
dyfodiad cyntaf y Brytaniaid i'r ynys; dywedir ddar- 
fod i Brutus ranu ei deyrnas rhwng ei dri meib; ac 
fal y dywedwyd eisys, Rhodri a ranodd Gymru rhwng 
ei dri meib yntau. Megys eglur brawf o wanychiad 
llywodraeth tywysog, wrth ranu ei etifeddiaeth rhwng 
ei feibion, rhoddaf yma oleufynag o hyny yn Nhywys- 

th Pywys, yr hon oedd gyfa gan ddisgynydd 
Merfyn, sef Bleddyn ab Cynfyn, fel y tystia y bardd :— 
“ Bleddyn ab , bob cwys, 
Ei hun bioedd hen Bywys.” 


128 


Meredydd ab Bleddyn a.ranodd Bywys rhwng ei 
ddau feib, sef Madog, a Gruffydd; rhan y cyntaf a 
elwid yn ol ei enw, Pywys Fadog. Madog drachefn 
8 ranodd ei ran rhwng ei dri meib, Gruffydd Maelor, 
Owain ab Madog, ac Owain Brogyntyn, yr hwn, er ei 
fod o ordderch, a gafodd ran o etifeddiaeth ei dad, yr 
hyn fyddai yn arfer wastadol ym mhlith y Cymry, yn 
enwedig os byddai y cyfryw hil orddeirch yn enwog 

felwyr, ac yn medru ymysgwyddo eu ffordd; nid 
oedd eu hanghyfreithlon enedigaeth yn rhwystr iddynt 
i ddringo i anrhydedd ac awdurdod. — Ordderch oedd 
Athelystan, un o'r breninoedd ardderchocaf fu ar y 
Seison; felly hefyd Ruffydd, tad Llywel n, tywysog 
diweddaf y Cymry. Ond i ddychwelyd at ranu 
Fywys: Gruffydd a gafodd y ddwy Faelor, Ial, Nant 

eudwy, Cynllaith, Glyndyfrdwy, a Mochnant is 
Rhaiadr; Owain ab Madog a gafodd Mechain is 
Coed; ac Owain Brogyntyn s gafodd Edeyrnion a 
Dinmael! Gruffydd Maelor oedd dad i Fadog, ac 
yntau dad i Ruffydd, arglwydd Dinas Brân, i'r hwn 
yr oedd pedwar o feibion: yr hynaf, Madog, a gafodd 
Ial, Maelor Seisneg, a Chastell Dinas Brân; Llywelyn, 
m ail mab, a gafodd arglwyddiaethau y Waen a Nant 

eudwy; y ddau gm, er cymmaint o wasanaeth a 
wnaethai eu tad i frenin Lloegr yn erbyn ei dywysog 
ei hun, a ddifeddiannwyd cyn eu dyfod i oedran, gan 
Mortimer a Warren, swyddogion y brenin. Gruffydd, 
y trydydd mab, a gafodd Lyndyfrdwy; a goresgynydd 
iddo ef oedd Owain Glyndyfrdwy,* a wrthryfelodd yn 
nyddiau Henri IV. Y pedwerydd fab a gafodd Maelor 
Gymraeg a Mochnant is Rhaiadr. Llyna Bywys 
Fadog wedi ei rhanu yn dipynau.. Edrychwn pa fodd 
y trefnwyd y rhan arall, a syrthiodd i Ruffydd, brawd 
Madog, ac ar ei ol ef i'w fab Owain Cyfeiliog, ar ei ol 
yntau i'w fab Gwenwynwyn, ac oddi wrtho ef y 


1 Beside these three sons, Madoc had a son named Elis, two base-born 
twins, Cynfric and Einion Efell; and a daughter named Marred, who was wife 
to Iorwerth Drwyndwn, and mother of. Leolinus Magnus, 

3 (A elwir yn fwy cyffredin Owain Glyndwr.] 








129 


galwyd hi Pywys Wenwynwyn. Un mab oedd i 
Wenwynwyn, a elwid Gruffydd; ac iddo ef y bu 
chwech o feiDion, a rhanwyd ei dywysogaeth i gyn- 
nifer o ranau rhyngthynt. Owain, yr hynaf, a gafodd 
Arwystl, Cyfeiliog, Llanerch Hudol, a thraian Caer 
Einion; Llywelyn, yr ail, a gafodd Mochnant uwch ^ 
Rhaiadr, a Mechain uwch Coed; Ioan, y trydydd, a 
gafodd draian Caer Einion; Gwilym, y pedwerydd, 
a gafodd Fawddwy; Gruffydd, y pummed, Ddeuddwr, 
Ystrad Marchell, a Theirtref; a Dafydd, y chweched, 
a gafodd draian Caer Einion. _ Unig ferch Owain, yr 
hynaf o'r brodyr hyn, oedd Hawys Gadarn, a_briod- 
odd John Charlton, y Sais, hynaif yr arglwyddi o'r 
Castell Coch ym Mhywys. Gwelir wrth hyn i gyn- 
nifer ranau y dosbarthwyd Pywys mewn ychydig 
oesau, ac mor wrthwynebol i ddysgwyliad Rhodri 
Mawr -y daeth rhaniad ei dywysogaeth oddi am- 
gylch, 

Y rhaniad hwn rhwng etifeddion a eilw y Seison 
gavelkind. Mae llawer o awduron wedi poem yn ofer 
1 geisio tystio fod arwyddocâd y gair yn wreiddiol o'r 
Seisneg give-all-kin: ond erbyn ystyried fod y gyfraith 
hon yn arferol ym mhlith y Brytaniaid byth er pan 
breswyliasant ac y rhanasant yr ynys ar y cyntaf; 
diammheu i Hengist ei chael yn arferedig yng Nghent, 
pan roddwyd y parth hwnw iddo gan Wrtheyrn, ym 
mha fan y mae yn arferedig hyd y dydd hwn, oddi 
gerth rhai arglwyddiaethau yno a roddasant gwyn at 
y Senedd yn nheyrnasiad Harri VIII. i gael ei ddi- 
ddymu. Y mae yn arferedig eto yn Ergin' o fewn 
swydd Henffordd, iarll pa fan oedd Gwrtheyrn cyn 
iddo drawefeddiannu y goron. Y mae Leland yn 
crybwyll am un Merewaldus oedd dywysog ar yr 
ardal hono, ac iddo adeiladu monachlog yn Llanllieni," 
h. y., lleian (virgo vestalis sanchmonialis). Mae 
crybwyll hefyd am un Pibonwy, oedd daid Eidiol, 


1 Urchenfield. 
2? Leominster. 


171—xi. 


130 


Iarll Caer Loew, a Dyfrig Archesgob, yr hwn oedd 
frenin Ergin. 

Yr oedd deddf gyffelyb iddi yn Ucheldir Celyddon, 
a elwid socage law, lle na chyrhaeddodd goresgyniad y 
_ Seison erioed. Yr oedd cyfraith hefyd yn yr Iwerddon 

a elwid Brehon law; rhan o honi a ddiddymwyd gan 

Harri II. a'i fab Ioan, ac a gwbl ddilewyd yn 
fl. 1604; yr hon gyfraith oedd yn rhanu holl etifedd. 
iaeth y tad rhwng ei feibion, &c., cystadl i'r ordderch 
armab o briod. A chan fod yr Ysgwydiaid, Gwydd- 
elod, a Brytaniaid, o'r un cyffgenedl, a'r un ddull 
gyfreithiau yn arferedig yn eu plith, meddyliwn fod 
gafael cenedl yn gryfach a hŷn arwyddocâd o'r ddefod 
na give-all-kin. 

Y rhaniad, yn ol y gyfraith, oedd ar law yr ieuangaf 
o'r meibion, a'r hynaf bioedd dewis, os tir oll fyddai 
i'w ranu; ond os byddai tai a thiroedd, y nesaf i'r 
ieuangaf oedd i ranu, a'r ieuangaf i ddewis y sydd 
arbenig, ac ar ei ol ef yr hynaf oedd i ddewis, ac felly 
o hynaf i hynaf. 

Mab i Gadell, tywysog Deheubarth, ac ŵyr 1 Rodri 
Mawr, oedd Hywel Dda, yr hwn, gan weled cyfreithiau 
eì wlad yn cael eu camfarnu a'u gwyro gan hyf- 
iawnder, a ddyfynodd ato i'r Ty Gwyn ar Daf, chwe' 
gwr doethaf o bob cantref trwy ei lywodraeth, pedwar 
lleyg a dau ysgolhaig neu offeiriaid; ac wedi iddynt 
ymprydio a gweddïo pythewnos gyda mis Garawys, ar 
1 Dduw roddi rhad ar ddarpar y brenin i wellâu 
defodau Cymru; dewisodd y brenin y deuddeg doethaf 
o'r gwŷr lleygion, ac un ysgolhaig doethaf, yr hwn 
elwid yr Athraw Blegwryd;' a hwy gydsyniasant yr 
hen gyfreithiau, rhai, meddent, a adawsant i sefyll, 
ereill a ddiwygiasant, a rhai a ddeolasant yn gwbl, gan 
osod rhai amgen yn eu lle. Yna rhoddes Hywel a'r 
doethion hyny eu melltith ar y neb a gamarferai y cyf- 
reithiau hyny, ac ar y dyn a merai swydd barnwr 
arno, ac ar yr arglwydd a'i rhoddai, os na wypai dair 


! Archiagon Llandaf. 


131 


colofn cyfraith, a gwerth gwyllt a dof, a phob peth a 
berthyno arnaddynt. 

Wedi hyny aeth Hywel Dda, a phedwar o'i esgob- 
ion, a 13 o'i ddysgedigion penaf, â'r llyfr cyfraith i 
Rufain i gael ei sicrhau gan y Pab, yr hyn pan gaw- 
sant, hwy a ddychwelasant adref yn orfoleddus, a 
gorchymmynwyd ysgrifenu dau lyfr arall o'r un peth, 
un i bob talaeth, fal y byddai i bawb o ddeiliaid y 
brenin gael eu harferyd pan fyddai achos yn gofyn. 
Llyfr y gyfraith oedd yn dair rhan: y gyntaff yng 
nghylch y brenin, ei lys, a'i swyddogion llys; nid 
amgen na'r pedwar ar hugain hyn:— 

1. Penteulu, o'r gwaed breninol y dylai fod, ac un o'r 
tri anhebgor brenin ydoedd, &c. 

2. Offeiriad teulu, oedd i ganlyn y brenin pa le 
bynag yr elai, gan ei fod yn un o'r tri anhebgor, ac i 
fendigaw bwyd, a chanu offeren, &c. 

8. Dystain, neu oruchwyliwr. , 

4. Penhebogydd, sef ceidwad y gweilch, a_ phrif 
swyddog y ddull hôno o helwriaeth; os â'i walch yn 
unig y medrai ef ddal un ai aderyn y bwn, crêyr, neu 
aran, yna oedd i'r brenin ddal pen eì farch a'i warthol 
megys gwas, &c. | 

5. Brawdwr, neu farnwr llys, y trydydd o'r tri an- 
hebgor brenin ; nid iawn iddo gymmeryd ei swydd cyn 
25 ml. oed. 

6. Pengwasirawd, neu geidwad y meirch, &c. 

7. Gwas ystafell, i wneuthur gwely y brenin. 

8. Bardd teulu: efe oedd i eistedd nesaf i'r pen- 
teulu ar y tair gwyl arbenig; o'r anrhaith a ddygai y 
teulu yn ngorwlad, neu o derfynau gwlad y gelynion, 
ych oedd iddo; a phan ranent yr ysbail, rhaid oedd 
ìddo yntau ganu Unbenaeth Prydain iddynt; ac yn 
nydd cad ac ymladd, ac wrth ddwyn anrhaith, os 
canai, y llwdn goreu iddo. 

9. Gostegwr, i wasanaethu a gostegu tra byddai yr 
offeiriad yn darllen offeren, ac i gasglu trethi, a gofalu 
yn lle swyddog absennol, hyd oni ddelai arall. 

10. Pencynydd, neu heliwr â milgwn a chellgwn, &c. 


132 


_ 11. Meddydd, neu ddarllawydd medd. 

12. Meddyg teulu: efe oedd yn wastadol ìi fod gyda'r 
brenin, pa un bynag ai yn y fyddin ai yn y llys. 

18. Z'rulliad, i ollwng medd, gwarchadw y feddgell 
â chloiau. 

14. Drysawr, neu geidwad drws ystafell y brenin. 

15. Cog, neu arlwywr bwyd. 

16. Canwyllydd, 1 ennyn canwyllau yn y llys, ac i 
ddal canwyll tra yr ymborthai y brenin, &c. 

17. Dystain, neu oruchwyliwr y frenines. 

18. Offeiriad y frenines: efe bioedd ei dillad ym 
mha rai y penydiai yn y Garawys. 

19. Pengwastrawd, neu geidwad meirch y frenines: 
efe bioedd draian yr ebolion tan 2 flwydd oed, a 
ddygid yn anrhaith. 

20. Gwas ystafell y frenines. 

21. Llawforwyn y frenines. 

22. Drysawr, neu geidwad drws ystafell y frenines. 

28. Cog, i arlwyo bwyd y frenines. 

24. Canwyllydd y frenines. 


Ereill swyddogion perthynol i'r llys:— 

1. Gwasirawd afwyn, is-oruchwyliwr y meirch, i 
weini a dal gwarthol y brenin pan elai ar farch, a 
phedolwr meirch y brenin, wedi i'r gof wneuthur y 
pedolau a'r hoelion. 

2. Troediawg, i ddal troed y brenin, a gwylied rhag 
gwall iddo mewn cyfeddach. 

8. Maer y biswail, golygwr aredig a hau, bugeiliaid, 
ac ysgrubliaid, a pharotoi cyfreidiau y llys. 

4. Rhingyll, ì wysio neu rybuddio, ac i wylied rhag 
llosgi o neb y llys tra fyddai y brenin yn bwyta; hyd 
ei waewffon dair llath, a'i hawl darw neu anifail o'r 
anrhaith. 

5. Porthawr; a dymaid oedd ei hawl o bob anrheg 
a ddygid i'r llys, sef o aeron, wyau, a phenweig, ac 
ysgyren o bob llwyth tanwydd, a'r eidion diweddaf 
ddêl trwy y porth o'r anrhaith. 

6. Gwyliedydd, ì gysgu y dydd, a gwylio rhag gelyn- 














133 


ion y nos; ac os cwsg o fewn oriau ei wyliadwriaeth, 
taled gamlwrw i'r brenin, oni faedder ef. 

1. Cynnutai, i arlwyo tanwydd. 

8. Pobyddes: deallir wrth yr ymadroddion mai ar 
gradell y pobwyd y cwbl. 

9. Gof llys: 4 ceiniog iddo wrth roddi heiyrn ar 
bob carcharor, nac un gof i fod heb ei genad yn yr un 
cwmmwd. e 

10. Pencerdd, i ganu i'r brenin, a'i le ar naill law i'r 
ynad llys. | 

11. Golchwraig. 

Holl angenrheidiau y brenin, ei lys, a'i swyddogion, 
dyledus oedd i'r wlad eu diwallu; y brenin oedd yn 
arddelw yr awdurdod o fod yn berchenog tir Prydain 
oll, a bod ei holl ddeiliaid yn rhwym i dalu iddo ar- 
drethi, gwasanaeth, ac ufudd-dod. — Ei ddeiliaid oedd 
o amryw raddau, megys ieirll, arglwyddi, a barwniaid, 
ac uchelwyr, y rhai hyn a elwid yn ddeiliaid rhyddion, 
yn berchenogion eu tiroedd eu hunain mewn rhan, nid 
oedd i'r tywysog eu difeddiannu, os talent y cylchau 
cyfreithiol, obediw, gobr, ac amobr, &c. _ Y caethion o 
ddeiliaid y brenin, weithiau a elwir yn y gyfraith, yn 
feibion eillion, neu alltudion, taiogion, bileiniaid ; y rhai 
hyn, a'u heiddo, a'u hoedlau, a phob peth a feddynt, 
oeddynt eiddo y brenin, i'w symmud, eu gorchymmyn, 
a'u gwerthu, fel y mynai. 

Yr oedd gan y brenin faerdy ym mhob cantref; a 
phan ewyllysiai fyned o'r naill i'r llall, rhaid oedd i 
wŷr y faerdref wneuthur odyn ac ysgubor i'r brenin, 
a'i ddiwallu pan fo achos; dyrnu, a chrasu, medi, llyfnu, 
lladd gwair, a cheisio gwellt a chynnud; ei ddiwallu â 
defaid, ŵyn, mynod, ymenyn, llaeth, a chaws, &c.; a 
phan fyddai y brenin ar ei daith, ei hawl o bob 
maenol rydd oedd cerwyn o fedd, naw dyrnfedd o 
hyd; ac oni cheffir o fedd, dwy o fragod; ac oni cheffir 
o fragod, pedair o gwrw: a mesur gosodedig o flawd 
gwenith, ceirch, ac ebran, ac enllyn, &c.; ac os na thelid 

wynt, telid o bob maenol ddeg swllt am fara, pum 
swllt am y ddiod, a phum swllt am yr enllyn i'r brenin. 


194 


Cymmaint oedd y bunt y dyddiau hyny a deg ar 
hugain heddyw; y taliad yma a elwid arian gwesifa. 
Y meibion eillion, neu y caethion, oedd i gynnal a 
phorthi cynyddion, hebogyddion, a chŵn y brenin, yn 
eu harferol gylchau dair gwaith yn y flwyddyn; ond 
nid oedd i faenol rydd, maer, na changhellwr, dalu na 
chylch na dofraeth, onid cylch mawr y teulu bob 
gauaf. Pan fyddai marw esgob, y brenin bioedd ei 
holl dda (onid a berthynai i'r eglwys); canys “ diffaith 
brenin” y gelwid da heb berchenog iddynt. Pob pen- 
cenedl oedd i dalu punt yn y flwyddyn i'r arglwydd 
frenin. Dyledus ar bawb oedd gweithio ei gestyll ef, 
onid gwŷr y faerdref... Rhwym oedd pawb, yn uchel- 
wyr a chaethion, i ganlyn y brenin i ryfel, ar ei draul 
ei hun. Os byddai alltud marw ar y ffordd wrth 
ymdaith, talid 2 swllt i'r arglwydd tir ei farw dy- 
warchen; ai dda oll, namyn hyny, oedd i'r brenin. 
Os y môr a fwriai long i dir y brenin, esgob, abad, 
neu ryw benaeth arall, efe bioedd hanner ei llwyth. 
“Tair celfyddyd ni ddysg taiog ei fab heb genad ei 
arglwydd; sef, offeiriad, bardd, a gof.” Nid cyfreith- 
lon oedd i alltud briodi heb genad ei arglwydd; ac os 
gwnai, yr oedd yn rhydd i'r arglwydd ddial arno; ac 
os Cymriies a briodai, a chael plant, eiddo y brenin 
oeddynt. Rhaid oedd i'r brenin wr a bwyell o bob 
bileindref i wneuthur lluesttai yn y fyddin. Y brenin 
bioedd ddwy dref ym mhob maenol trwy y dalaeth. 
Nid oedd rydd i feibion eillion neu gaethion y brenin 
y pysgod a ddalient, na'u mêl eu hunain, eiddo y 
brenin oedd; a'i ddiwalla â phynfeirch yn eu lueddau. 
Ond dal sylw yn fanwl ar y cyfreithiau, gwelir fod 
y brenin yn gorthrymu ei ddeiliaid ym mhob pwnc 
bron o'r gyfraith ; os byddai dadl rhyngtho ac arglwydd 
neu uchelwr yng nghylch terfynau eu tiroedd, swydd- 
ogion y brenin oedd i farnu, lle nid oedd gwiw dys- 
gwyl cyfiawnder i'r orsedd ddadleu. 

Ail lyfr cyfraith Hywel Dda oedd yn cynnwys 
cyfreithiau gwlad o bob rhyw, megys ysgar, meich- 
nïaeth, briwo anifeiliaid, briduw, anudon, ammod, 


15 


nawdd eglwys, a'i breiniau, dadleu, tiroedd, eu terfynu 
a'u rhanu, dadanhuddiad dadl, ach ac edryd, obediw, 
pencenedlaeth; y bunt dwng a'r gwynos, arian rhan 
rhwng teulu y brenin; am fyddin y brenin; galanas 
neu lofruddiaeth; sarhâd; lledrad; ac amryw bynciau 
rhy aml i'w cyfrif. Y Llyfr Prawf hefyd a ysgrifenodd 
Iorwerth ab Madog allan o lyfrau Morgeneu Ynad, 2 
Chyfnerth ei fab, ac o lyfrau Gwair fab Rhufawn, a 
Goronwy fab Moreiddig, oll ddysgedigion yn y gyf- 
raith. Y llyfr hwn sydd yn cynnwys tair colofn cyf- 
raith, gwerth gwyllt a dof, yr hyn oedd angenrheidiol 
i bob barnwr wybod. Yn ol y gyfraith hôno llyma 
werth gwenyn: hen haid, 24 ceiniog; cynhaid, 16c.; 
tarwhaid, 12c.; haid y gynhaid, 12c.; haid y darwhaid, 
8c.; haid gwedi Awst, sef asgellhaid, 4c. “ Bonedd 
gwenyn o baradwys pan yw, ac o achos pechod dyn y 
daethant oddi yno; ac y dodes Duw rad arnynt; ac 
wrth hyny ni ellir canu offeren heb eu cwyr. 

Amryw bethau a gynnwysir yng nghyfraith Hywel, 
y geill un ryfeddu fod barnwr mor segur a bwrw ei 
amser i'w sefydlu; ac yr wyf yn credu na chymharir 
hwynt mewn un wlad oddi eithr ym mhlith yr Ind- 
ìaid (Grentoos). 

Ac er hyny, mewn amryw bethau ereill maent yn 
dangos cyflawnder o synwyr a diduedd farn a chyf- 
iawnder; ond ystyried yr amser y cyfansoddwyd hwynt 
nid ellir llai na rhyfeddu; yr oes dywyllaf o ran dysg 
a gwybodaeth a fu er ganedigaeth Crist. Yr oedd y 
Brenin Alffred yn cospi ei arglwyddi o herwydd na 
roddent eu meibion mewn ysgolion, ac ni chaniatâii 
un fod yn swyddog tano oddi eithr ei fod mewn dysg, 
ac er hyny nid oedd yng nghylch y 9fed ganfed, ac o 
hyny i'r ddegfed o oed Crist, onid ychydig foneddigion 
a fedrai ysgrifenu eu henwau; llyna yr amser y dech- 
reuwyd rhoddi llun y groes o gwyr coch yn lle enw 
wrth ysgrifeniadau; o herwydd na fedrai amryw fren- 
inoedd na'u pendefigion air ar lyfr. Mae awdur yn 


! Vide Llyfr Prawf, 


156 


tystio fod y Seison yn annysgedig iawn yn nyddiau 

wilym Oresgynwr (Amgls uliterati et. agrestes temp. 
Normannorum). Llyna AR achos, o herwydd fod 
lleygion mor anaml yn ddysgedig, yr oedd arfer y 
Cymry i alw offeiriaid yn ysholheigion.. Ond i ddy- 
chwelyd: yr oedd y gyfraith hon yn fwy addas i'r 
amser y aethpwyd o lawer, nag ydyw i'r dyddiau 
presennol. Y pryd byny nid oedd gyfraid gosodedig 
i'r angenus trwy swyddog plwyfol (fel yn awr); am 
hyny y gyfraith oedd—“ rheidus a gerddo dair tref a 3 
thy ym mhob tref, heb gael na rhad nac ymwared, ni 
chospir er eì ddal â lledrad ymborth gantho.” Yr 
oedd cyffelyb gyfraith i hon gynt yng Nghelyddon is 
Coed, a elwid berdwnsae, yn gwarafun cospi dyn 
(namyn ei fflangellu) yr hwn ni ddygai fwy ymborth 
nag a allai roddi yn ei sach. 

Yr oedd deddf Moesen yn caniatâu i ddyn fwyta 
mewn gwinllan ei wala heb gosp, onid iddo ymattal 
rhag llogellu. Yr oedd cyfraith Hywel hefyd yn gofalu 
yn gall yn erbyn yr awydd oedd yn rheoli y pryd 

yny yng nghalonau pobl o ddifa eu gilydd er mwyn 
eu hetifeddiaeth, gan osod—“O dygwydd bod ym- 
ryson, pwy ddylai warchadw etifedd nes dêl i oedran 
gwr, aì cenedl ei datl ai cenedl ei fam, cyfraith a ddy- 
wawd, mai cenedl ei fam, rhag i neb o genedl ei dad 
wneuthur brad am dano, o herwydd eidir.” _ Y gyf- 
raith hefyd oedd yn gofalu am ddiogelwch bywyd y 
deiliaid; canys rhydd oedd 1 ddyn attafaela eiddo a da 
byw dyn arall herwydd dyled, onid nid oedd rydd iddo 
fyned â'i farch, yr hwn oedd i'w ddwyn ymaith a'i 
achub, o do'i y gelynion i'r fro. Ac o herwydd cadw 
treftadaeth yn y teulu, nid oedd rydd gwystlo tir onid 
i un o'r un genedl. Ac o herwydd y gallai dyn, yn ei 
ddigofaint, wneyd ei lythyr cymmyn, a gadael ei eiddo 
oddi wrth yr iawn etifedd (fel y maent yn fynych yn 
awr), nid oedd y gyfraith yn caniatâu y cyfryw 
ewyllys, oddi eithr fod yr eiddo wedi ei adael i ar- 

lwydd y tir neu i'r eglwys. Pan fyddai dau yn gofyn. 


hawl i dir a daiar, ac erchi barn cyfraith rhyngthynt, 





137 


rhaid oedd i'r hawlwr wysio cynghawsedd yn ol gos- 
odiad y ddeddf; a phan ddelai yr amser Zosodedig, 
deuai y brenin i'r tir oedd mewn dadl, a chydag ef 
ddau henuriad o'i gynghor, a'i ynad llys; a'i ringyll a 
erchaii ynad y cwmmwd lle byddai y tir ynddo, a'r 
offeiriad plwylol, a deuddeg o uchelwyr, ddyfod i'r 
farn; ac ar gefn y maes (wedi edrych y tir) y gosodent 
eu gorsedd ddadleu â'u cefnau at y gwynt a'r haul; a'u 
dull yn eistedd gosodais yma, o herwydd ei fod yn an- 
aml i'w weled, oddi eithr mewn un argraffiad o Hanes 
y Tywysogion, gan y Dysgawdwr Powel o Riwabon.! 


Y 
Uchelwyr. Henuriad. BRZNIN, Henuriad. Uchelwyr, 


Offeiriad, Yngnad Yngnad 
Llys, Cwmmwd, 
Amddiffynwr, Yr Achwynwr, 
alias Defendant. alias Plaintiff. 
Rhingyll, Rhingyll, 
Dadleuwr Dadleuwr 
Cynghawsedd. Cynghawasedd. 
Tystion 
Ymladdwr, sef Ymladdwr, 
Amminiogau 
a 
Gwybyddiaid, 


Yna wedi i'r hawlwr draethu ei gwyn, ac ateb o'r 
amddiffynydd, holi y tystion, a chyflawn ddadlu o bob 
plaid, trwy rybudd y rhingyll, yr ai yr ynad llys, ynad 
cwmmwd, a'r offeiriad, o'r neilldu i ystyried yr achos; 
a phan gydunent, deuent yn ol i'r orsedd ddadleu, ac a 
draethent eu barn; yna, wedi i'r brenin ymgynghori 
â'r henuriaid a'r uchelwyr, efe a roddai ddyben ar y 


ì [Gwelir argrafflen bur dda o'r unrhyw yn yr Eurgrawn Cymraeg: 
din, 1770.] 


18—-1. 


138 


ddadl, canys gair oedd ei air ef ar bawb, oddi eithr 
fod yr achos mor dywyll, nad allai iawn a gwirionedd 
ymddangos; ac os felly y byddai, yna y ddau ym- 
laddwr oedd i derfynu yr ymryson trwy ornest, a'r 
gynnulleidfa yn gweddïo ar yr Hwn oedd yn gwybod 
dirgelwch pob dyfnderoedd, am egluro iddynt farn a 
chyfiawnder trwy beri i'r ymladdwr oedd ar blaid 
uniondeb ennill y frwydr; a chymmaint oedd ofergoel 
y bobl y dyddiau hyny íel y credent na adawai Duw i 
un o honynt ennill ar gam: diniweidiach, a thebycach 
i gael gwrandawiad i'w gweddi, a fuasai bwrw coelbren. 

Y tystion oeddynt naill ai gwybyddiaid, sef rhai 
trigiannol yn yr un cwmmwd â'r tir mewn dadl, neu 
yn byw ar y tir; ai amminiogau, sef rhai yn byw ar 

iau y cwmmwd neu y tir mewn cyfraith: a gwell 
cred oedd i dystiolaeth amminiogau na gwybyddiaid. 

Medd cyfraith, naw tafodiog a gredir i'w tystiol- 
aeth :— 

1. Arglwydd, rhwng ei ddau was, os na bydd gyf 
ranog yn y ddadl. 

2. Abad, rhwng ei ddau fynach. 

8. Tad, rhwng ei ddau fab. 

4. Ynad, ar eì ddedfryd ei hun. 

5. Mach, ar ei feichnïaeth. 

6. Rhoddwr, ar ei rodd; sef os dau a anghytunent 
am y rhodd, barned y rhoddwr. 

7. Merch, ar ei mo dod. 

8. Bugail trefgordd, ar ei fugeiliaeth ; sef gwarchadw 
anifeiliaid amryw y bydd, ac o lleddir anifail gan anifail 
dyn arall, gair y bugail sydd gredadwy. 

9. Lleidr, ar ei grog, ar ei gyd-ladron. 

A hyn o ddynion, medd cyfraith, na chredir i'w 
tystiolaeth :— 

Caeth. | 


. Byddar. | 

. Ynfyd cynnwynol neu ruthrawg. 

. Dyn llai na 14 oed, 

. Hael byrllofiawg, a dreulio eì holl dda. 


O mH» 09 0 


189 


1. A dyngo anudon cyhoeddawg. 

8. A doro ei briodas yn gyhoeddawg. 

9. Bradwr. 

10. Dyn a laddo & dad. 

11. A lycro iawn fath, neu a wnel gam fath, h.y., 


12. A ysbeilio eglwys. 

13. A gam farno gan eì wybod. 

14. A gydio â gwr neu anifail. 

15. A ddyco gam dystiolaeth. 

16. Lleidr cyfaddef. 

17. Esgymmun gar ei enw. 

Nid oes genyf amser i ymhelaethu yn rhagor ar y 
cyfreithiau hyn, canys gwaith di-ddyben ydyw; yrhwn: 
a ddymuno ychwaneg o'u hanes, darllened waith Dr. 
Wotton: y gyfraith hely a geiff yng Ngerlyfr Mr. 
Richards; ac Ystatut Gruffydd ab Cynan yng Ngram- 
adeg Dr. I. D. Rhys. ì yfraith 

“Pwy b a fyno wybod bet cyfraith a'i 
rhanau) ac aduabo defnydd hawl, 2 pha wedd yr 
ateber i hawl, a hyny ar ddeall a_ grym tair testyn.o'r 
brawdlyfr, nid amgen tair rhan awdurdod cyfraith; 
ac ar dri defnydd hawl, ac ar dri rhyw ateb sydd yn 
gyfraith, a'r llyfr yr hwn a elwir “Gwyddor Cyfrait 
Hywel Dda': pwy bynag a fyno ddysgu cyfraith 
rhaid fydd iddo wybod beth yw cyfraith; canys cyf- 
raith sydd osodedigaeth gyfiawn, gwneuthuredig o 
gyfundeb y brenin a'i deyrnas, a deall y doethion i 
ddosbarth cynhenau amryson rhwng hawlwr ac am- 
ddiffynwr, trwy gyfarfod pedwar peth,—arglwydd, 
cyífredin, ynad cadeiriawg, a dwyblaid gyndrychawl; 
ac yn nesaf y gellir i wirionedd.” ! 

Hywel Dda, o ran ei ardderchogrwydd a'i addfwyn- 
der, a gerid gan bawb; efe a ddewiswyd yn frenin ar 
holl Gymru o gylch y fl. 940; a bu farw ym mhen 
wyth mlynedd, er dirfawr ofid i bawb a garai hedd- 
wch. h 


! Vide Wotton, p. 389, 


140 


A Bleddyn ab Cynfyn (yr hwn, medd yr hanesion 
Cymreig, a ddechreuodd lywodraethu yn y fl. 1060, 
ond hanesion Seisnig a ddywawd mai yn y fl. 1063 y 
cafodd feddiant o'r Dywysogaeth) a newidiodd ac a 
chwanegodd at gyfreithiau Hywel Dda; efe a newid- 
iodd ddeddfau mesur a rhanu tiroedd, ac a ysgafn- 
haodd gospedigaeth lladron; canys milain iawn oedd 
cyfraith Hywel yn erbyn lledrad canys eneidfaddeu 
a chospi y corff trwy farwolaeth oedd yr hwn y caed 
anifail byw yn lledrad gydag ef, neu groen anifail, neu 
eiddo marw o werth pedair ceiniog. 

Wedi hyn yr oedd dau lyfr cyfraith, sef Llyfr 
Hywel a Llyfr Bleddyn; ac iawn oedd i'r hawlwr 
ddewis ei gyfraith o'r ddwy; ac os y barnwr a roddai 

ddedfryd o un gyfraith, wedi i'r hawlwr erchi y llall, 


yna rhydd i'r hawlwr roddi gwystl yn erbyn y 


RHAN VI. 


WEDI marwolaeth Hywel Dda, ni bu nemawr hedd- 
wch hir o amser. Nid iawn etifedd y goron, ond y 
trechaf ar ei gorn, a fedrai gasglu byddin i'r maes, ac 
ennill brwydr, a feddiannai y Dywysogaeth, hyd. oni 
ddelai un arall trech nag yntau. Anaml, medd yr 
hanes, y bu dan gywir etifedd yn meddiannu Deheu- 
barth a Gwynedd ar unwaith, o amser Hywel Dda ar 
y Deheu, ac Idwal Foel ar Wynedd, hyd oni ddaeth 
Gruffydd ab Cynan a Rhys ab Tewdwr Mawr i gyd- 
reoli. 


! Thieves were all transformed to honest men in the reign of. William the 
Congueror, who made a law to cut off their right hand, which was more 
terrifying than a hundred gibbets, 





141 


Merch i frenin o'r Iwerddon oedd mam Gruffydd, 
ac yno y dygwyd ef i fyny yn llys ei daid; a phan 
ddaeth i dywysogaeth Gwynedd, a chanfod y fath an- 
nhrefn ym mhlith cerddorion, efe a roddes orchymmyn 
a gwahoddiad, dan rybudd un dydd a blwyddyn, i'r 
holl gerddorion trwy y tair talaeth ddyfod yng nghyd 
i'w lys yn Aberffraw, ar y diwrnod gosodedig, ìi wneuth- 
ur braint a threfn ar wŷr wrth gerdd; nid amgen, 
rhag myned o neb yn gerddor o'r dydd hwnw allan, 
ond a elai drwy genad ei arglwydd, a thrwy rodd 
cenatâd ei athraw, ac i'r athraw hwnw fod yn gerddor 
difai erbyn dydd  cyfreithiawl gosodedig; a thrwy 
genad yr eisteddfod hefyd, a hôno unwaith bob tair 
blynedd. — Yr oedd Gruffydd wedi cyrchu prif gerdd- 
orion yr Iwerddon i'r cyfarfod yma i roddi barn, ac 
ìawn drefnu rheolau cerddoriaeth. 

Ac yno sefydlwyd nad oedd genad i fardd ddilyn 
celfyddyd y byd arall, nac ymyraeth â gorchwylion 
bydol uwch gwerth chweugaint arian. Eu cadwraeth 
oedd yn tarddu o syberwyd y tywysogion a'r pendefig- 
ion, a chlera y byddent ar bob un o'r tair gwyl arbenig, 
sef Pasc, Sulgwyn, a'r Nadolig, pawb yn ei dalaeth ei 
hun, ac unwaith yn y tair blynedd trwy y tair talaeth. 
Mis cyn pob gwyl y cyrchai pob dysgybl at ei athraw, 
i gael cyfarwyddyd pa ffordd i fyned i glera, rhag i 
chwaneg nag un fyned at wr o ddeg punt yn y 
flwyddyn, neu ddau at wr o ugain, ac felly ym mlaen 
am raì uwch eu moddion. Nid oedd i glerwr fyned i 
dy uchelwr, na phencerdd i dy gwreng; sefydlwyd i'r 
clerwr geiniog oddi wrth bob aradr, a chenad trwy y 
dalaeth; a'r lle ni chafai arian, rhydd oedd iddo attaf- 
aelu. A rhag y byddai i'r beirdd ddysgwyl gormod am 
eu cywyddau, neu y derbynwyr roddi llai na'u haedd- 
iant, sefydlwyd eu gwerth yn y ddeddf, sef, rhodd 
dysgybl dysgyblaidd am gywydd, ô swllt a 4 ceiniog” 
rhodd dysgybl pencerddaidd am gywydd, 6 swllt a 9 
ceiniog; rhodd pawb yn ol ei radd, ac i bencerdd mwy 
na dysgybl. Wrth hyn y gwelwn haelioni yr oes 
hôno tuag at gynnal i fyny farddoniaeth a cherddoriaeth, 


142 


yn ol barn Sion Lygad y Geiniog a'i deulu Iuddewig, 
cyfarwydd yng ngwerth y pethau sydd yn prynu uffern 
ac yn gwerthu y nefoedd; fe a dalai 8s. 4c. y dysgybl 
dysgyblaidd yn yr oes yma 5 punt union; ac fe a dalai 
6s. 9c. y dysgybl pencerddaidd 117. 2s. 6c.; nid oedd 
ryfedd eu bod yn canu mor gyfochrog! ac yn ymwneyd 
i fyned yn bencerddiaid, i gael mwy o syberwyd fyth! 
Sefydlwyd iddynt hefyd wobrau ym mhob neithior a 
gwledd; a holl ferched y cerddorion oedd i roddi 
gwobrau i bencerdd y wlad; a phob merch a fynai 
wra, talu cyfarwys i'r pencerdd. Nid oedd un i fod 
athraw, oni byddai bencerdd, i osod a barnu yn 
iawn y pethau a ddysger gan ereill. Pedair gradd o 
feirdd oedd; nid amgen, dysgybl cerdd ysbâs; dysgybl 
dysgyblaidd; dysgybl pencerddaidd; a phencerdd: tair 
blynedd o amser i ddysgu pob gradd, ac oni ddysgai 
yn hyny, ei ddiraddio: rhaid i'r radd gyntaf wybod 
5 mesur englyn, a'i ysgrifenu yn gywir; yr ail radd 
wybod 12 mesur; y drydedd wybod 21 o'r mesurau; 
a phencerdd ddylai wybod y cwbl, ar bob gorchest yn 
gyfarwydd, a gwybod amrywiol rywiogaethau adar a 
physgod, anifeiliaid ac ymlusgiaid, rhinweddau llysiau, 
dail, a choedydd. _ A dylai y cerddorion ddwyn ymad- 
roddion hawddgar, heddychlon, caredig; ac os gwnaent 
grwydro, meddwi, neu oganu merch neu wraig, pawb 
yn swyddog arnynt, dygir eu harian clera, talent 
ddirwy, neu eu rhoddi yng ngharchar, fel y bo yr 
achos a'r gyfraith yn gyfatebol yn penodi. Angen- 
rheidiol oedd i arwyddfardd wybod achau breninoedd, 
tywysogion, a phendefigion, ac ysgrifenu yn gelfyddgar 
hanes eu godidog weithredoedd, a gwybod cyfar- 
wyddyd oddi wrth dri phrif fardd Ynys Prydain; nid 
amgen, Taliesin, a'r ddau Fyrddin.  Dadgeiniad hefyd 
a ddylai ddarllen Cymraeg yn berffaith, ysgrifenu yn 
gyfiawn, barnu .yr holl gynghaneddion, a gosod yn iawn 
bob hen gerdd a gaffo yn feius gan arall. 
Nid oedd ganiataol i ddysgybl ddangos ei gyfansodd- 
iad lle bo pencerdd, heb yn gyntaf ofyn ei genad, na 
rhoddi ei waith un amser yn gyhoeddus, heb i'w athraw 








145 


yn gyntaf roddi ei farn a oedd gymhwys i'w ddangos 
ai nad oedd. 

Y sawl a ddymunai wybod ychwaneg o ddeddf 
cerddoriaeth a'i pherthynasau, darllened waith Dr. I. 
D. Rhys. Mae Sion Rhydderch, yn ei Ramadeg yn 
dweyd (tudal. 178) i Fleddyn ab Cynfyn gadarnhau 
gosodedigaethau Gruffydd ab Cynan. Yr oedd hyny yn 
yn lled ryfedd, ac yntau wedi cael ei ladd chwe' blyn-' 
edd o leiaf cyn i Ruffydd ddechreu llywodraethu. 

Yn nyddiau Gruffydd ab Cynan y lladdwyd Rhobert, 
ceidwad Castell Rhuddlan, yr hwn tros 15 mlynedd 
a fu elyn gwaedlyd i'r Cymry. _ Pan laddwyd, taflwyd 
ei ben i'r môr, claddwyd ei goríf yn eglwys gadeiriol 
S. Walburg yng Nghaerlleon, ac ym mhen ennyd cyf- 
odwyd ef, a chludwyd ei esgyrn i Normandi, a 
chladdwyd hwynt yno ym Monachlog Uticen [?], a 
maen mynor uwch ei fedd; a chan fod yr argraff 

dd arno yn crybwyll ei wyrthiau yn gorthrymu y 
Gymry, myfi a osodais ran o hono yma. 


“Hoc in mausoleo Rodberto de Rodolento 
Conditnr * * *^* ^*^ ^ * e^. 
Fortis illustris iste fuit juvenis, 
Dapeilis et pugnax agilis formosusgue [7] audax 
Miles in orbe fui * * * * * * * 
Construxit castrum tenuitgue diu Rodolentum 
Firmiter indigenis oppositum rabidis 
Barbaricas contra gentes exercuit arma 
Multam Guallorum sanguinem effudit 
Mille periclo probo sponte ferens animo 
Montem Snaudunum fluviumgue citum Coluenum 
Pluribus armatis transilii * * * * * 
* * * * Blideno rege fugato, 
Prekdam cum paucis cepit in ïnsidiis 
Duxit captivum locisgue ligavit Hoellum, 
Attamen incaute Wallenses ausus adire 
Occidit sestivi principis Julii 
Prodidit Oenius, rex est gavisus Hoellus 
Facta vindicta monte sub Hormahseeva 
Ense caput secuit Griffid et in mare jecit, 
Somse guidem religuam possidet hunc loculum.” 
* * y» * bd * * &c. 


“ Yn y feddrod hon y claddwyd Rhobert o Ruddlan, 
ieuang-ddyn cadarn, ardderchog, haelionus, rhyfelgar, 


ì Dr, Powel, Ffist. of Wales, 


144 


bywiog, a mirain, a milwr hyf yn y byd ydoedd. 
Adeiladodd Gastell Rhuddlan, ac a'i daliodd hir o 
amser, yn ddiysgog wrthwynebol i'r nawswyllt frodor- 
ion. Arferodd arfogaeth yn erbyn y dyeithrol genedl- 
oedd. Ffrydiau o waed Cymry a dywalltodd.. A 
rhinweddol fwriad ymddygodd yn fodlon fil o beryglon. 
Cyflym yr arweiniai ei fyddinoedd tros fynyddoedd 
Eryri ac afon Colwen. Bleddyn Frenin yn ffoi. Ag 
ychydig wŷr cymmerai ysbail, a daliodd Hywel mewn 
cynllwyn, gan eì ddwyn yn rhwym garcharor. Ond 
gan fyned yn anwyliadwrus at Gymry, efe syrthiodd 
yn nechreu Gorphenaf. Owain a'i bradychodd. Hywel 
Frenin oedd lawen. Y dial a wnaed is Hormahefa 
fynydd. Torodd Gruffydd ei ben â chleddyf, ac a'i 
taflod i'r môr. Ond y rhelyw o'i gorff a gafodd le yn 
y gell hon.” | 

Gellir sylwi íod, cyfreithiau presennol, pa rai ; 
mae y Cymry yn ddarostyngedig iddynt awr, o 
yn rhagori ar y deddfau gynt, ond deddf barddoniaeth 
yn unig. Mae mwy achos adgyweirio y breintiau a'r 
defodau hyny yn awr nag oedd yn amser Gruffydd ab 
Cynan. Yr oedd y aith gynt yn cymhell pob 
bardd i fod yn foddlon i'w radd; ac yn cospi y rhai 
gwaradwyddus gwatwarus a enllibient ereill drwy 
unrhyw ddychangerdd. Ond yn awr y mae ardderchog 
radd y pencerdd yn giprys, rhai na adwaenant iawn 
osodiad y 24 llythyrenau yn arddelw hawl ynddi. 
Mae hunan yn creu gormod brys ynddynt i esgyn o 
radd i radd hyd yr ysgol ddysgyblaidd. 

Nis gwn ìi am un lle mwy cymhwys yn y Traethawd 
hwn i sylwi ychydig ar lywodraeth eglwysig y Brytan- 
iaid, nag yma, ac yn y bennod ganlynol: wedi hyny, 
caf olrhain Rhyddid y wlad a'r eglwys yng nghyd i'w 
cwbl gwymp a'u diwreiddiad. 











145 


RHAN VII. 
Llywodraeth Eglwysig y Brytaniaid, &c. 


SONIAIS eisys, tudalen 128, fel y darfu i Les ab Coel 
(wedi derbyn y grefydd Gristianogol, a dilêu athraw- 
iaeth y Derwyddon) osod a phenodi eglwysydd yn 
noddfâu yn lle temlau eilunod.” Mae yr hanes fod ym 
Mhrydain ar y cyntaf dri Archesgob, ac wyth ar hug- 
ain o Esgobion tanynt; ac fel yr oedd y Seison anghred 
yn cryfhau, a'u llywodraeth yn eangu yn yr ynys, yr 
oedd nifer a gallu yr esgobion yn raddol yn lleihau. Yr 
oeddynt hwy yng nghyd â duwiolion ereill yn gorfod 
ffoi o un i un 1 Gymru, eu cyffredin noddfa. Gorfu i 
archesgob Llundain ddiengyd am ei einioes (medd 
Usher) yn yfl. 507. Erbyn hyn, gwelodd gweinidog- 
ion yr Efengyl yn angenrheidiol fod yn gynnulledig 
gymmanfïu mewn crefydd-dai bwriadol, fal y gallent 
uno eu myfyrdodau a'u hesboniadau ar air Duw gyda 
gwell barn, ac uno eu gweddïau yn fwy gwresog am 
fendith ar arfau eu tywysogion i wrthsefyll gorthrym- 
der y gelynion oedd yn chwanegu yn feunyddiol. 
Monichlog Bangor is Coed oedd (fel y mae yn 
debygol) y benaf; canys dywawd Bede* fod yno saith 
o gelloedd, a thri chant o fyneich ym mhob cell; a 
phan na dderbyniai Dunawd yr abad, yng nghyd ag 
esgobion Cymru, Awstin Fonach yn archesgob arnynt, 
yr hwn a ddanfonasai Grigor Bab 1 bregethu yr Efengyl 
i'r Seison, yr Awstin drahaus-falch a gyffrôdd ddau o 
freninoedd y Seison 1 ddial y sarhâd ar grefyddwyr 


! Yng Nghyfraith Hywel, yr oedd pob perchen tir noddfa i adnewyddu ei 
fraint gan bob brenin wrth ddechreu teyrnasu. A chenad oedd i'r ffoadur 
rodio yng nghylch N fynwent heb greiriau arno; ac 08 gwnai efe wtrth 
ceiniog o anghyfraith dan ei greiriau, nid oedd iddo nawdd mwyach yno. 
Nid oedd onid arth o ddyn yn dibrisio crefydd, a fwriadai ddal dyn dan y 

9 Bedo's , Hist. (lib, ii, cap. ii.] 

19—u. 


146 


Bangor, a lladdwyd o honynt yng nghylch deuddeg 
cant. Aeth y gyflafan mor ddwys at galonau tywys- 
ogion Cymru, fel yr unasant eu byddinoedd, a ch ar- 
fuont y Seison ar lan yr afon Dyfrdwy, yn dychwelyd 
yn llawen wedi rhoddi y fath ergyd marwol ar grefydd 
a chrefyddolion y Brytaniaid; ac wedi gwaedlyd 
frwydr gorfu i'r Seison ffoi, a gadael deg mil o'u gwŷr 
yn feirw ar y maes. Hyn a fu yn y fl. 603. 

Ychydig cyn hyn yr aethai Deiniol, mab Dunawd, 
abad Bangor is Coed, ì Arfon, ac a osododd i fyny 
ysgol yno i ddysgu cynnulleidfa o bendefigion Cymru, 
mewn lle a elwir yn awr Bangor Fawr yng Ngwynedd 
(fe allai er mwyn ei chyffelybu i'r Fangor arall). -. Ac 
ym mhen ychydig wedi hyny, darfu ìi Faelgwn Gwyn- 
edd sylfaenu esgobaeth Bangor, a phenodi Deiniol yn 
esgob cyntaf yno; a Dyfrig, archesgob Caer Lleon ar 
Wysg, a'i hurddodd. Maelgwn a wnaeth hyn megys 
gweithred ganmoladwy i erchi nawdd nef ar ei fuch- 
edd annuwiol, am yr hon y mae Gildas a Thaliesin yn 


yn ei geryddu yn llym. 


“Na bo rhad na gwedd 
Ar Faelgwn Gwynedd ; 
Drwy na ddaw dialedd 
Ar Run ei etifedd, 
Boed fyr eì fuchedd, 
Boed diffaeth ei diredd,” &c, 
TALTESIN 


— Yng nghylch yr un amser y sylfaenwyd esgobaeth 
Llanelwy, gan Centigern: A Dewi, archesgob Caer- 
lleon ar Wysg, a symmudodd oddi yno i'r fan a elwid 
oddi wrtho ef Ty Ddewi; ac efe a1 ddilynwyr yn yr 
esgobaeth hôno oeddynt benaethiaid ar eglwys y 
Cymry, gan urddo esgobion ereill ac offeiriaid, ac 
hefyd hwyntau oedd i ddewis ac urddo esgob Ty 
Ddewi; ond dealler fod cenad y tywysog yn angen- 
rheidiol i sicrhau y cyssegriad. 

Wedi y gyflafan ragddywededig ym Mangor, y 


' (Yn Gymraeg, Cyndeyrn] 





147 


rhai byny a ddiangasant â'u heinioes, a ffoisant, rhai i 
Ynys Enlli, rhai i'r Iwerddon, ereill arosasant yng 
Nghymru, gan wasgaru hyd y wlad, a thrwy gyn- 
northwy tywysogion a phendefigion, yr adeiladasant 
grefydd-gelloedd i gyfanneddu ynddynt: rhai bonedd- 
igion â'u cymmerasant i'w taì yn offeiriaid teuluaidd, 
ereill a roddasant diroedd i adeiladu celloedd arnynt: 
ac ym mhob tebygoliaeth, dyma ddechreuad ein heg- 
lwysydd presennol. Y monachod oeddynt yn myned 
oddi amgylch gan ddeisyf syberwyd boneddigion tuag 
at adeiladu iddynt eglwysydd a chrefydd-dai; megys y 
darllenwn ddarfod i Sant Beuno anrhegu Cadfan 
Frenin â theyrnwialen aur cyn gofyn iddo am gy- 
mhorth i adeiladu Monachlog Clynnog Fawr yn Arfon. 
Cyn y gwasgariad yma ar yr offeiriaid, pan oeddynt yn 
niferoedd yn yr un adail, yr oedd penaeth arnynt, 
megys esgob, henuriad, neu abad; y rhai hyn a 
ddewiswyd o blith y rhai duwiolaf yn eu bucheddau, 
a dyfnaf mewn dysgeidiaeth, i brofi doniau eu cyd- 
lafurwyr, y rhai oeddynt yn myned hyd y wlad i bre- 
gethu y gair, ac yn dychwelyd ar bob achos angen- 
rheidiol i'r gyffredin gartref at eu brodyr a'u llyw- 
iawdwyr. Nid oedd degymau y pryd hyny, ond y 
wlad o'u gwirfodd yn cyfranu yn ol eu moddion, a , 
rhai yn ol eu marwolaeth yn gadael tiroedd, ereill 
arian, tuag at gynnaliaeth crefyddwyr rhyw benodol 
fonachlog, neu leiandy. _ Yr esgob neu y penaeth oedd 
yn gofalu derbyn y syberwyd yma, ac yn rhanu ym 
mhlith y crefyddolion fel y gwelai yn addas. Yr oedd 
nifer yr eglwysydd yn amlach o lawer ar y cyntaf nag 
ydynt yn awr. Yng nghylch yr un amser y rhanwyd 

loegr yn blwyfydd, drwy orchymmyn Ynyr' Bab, yr 
oedd eu nifer yno ar y cyntaf yn 45 o filoedd; ond 
gwedi hyn lleihawyd hwynt i 8 mil a 7 cant, sef yng 
nghylch 5 plwyf yn un. _ Nid gorchymmyn y Pab a 
barodd ranu Cymru yn blwyfydd; canys nid oedd 
gantho awdurdod ar eglwysi y Cymry y pryd hyny; 


ì Honorius,. Vide Mona Antigua [p. 152]. 


148 


onid gwasgariad myneich Bangor oedd yr achos (fel y 
goniais o'r blaen). Plwyfydd Cymru hefyd a roddwyd 
yng nghylch tri yn un, gan agosed ag y gellir bwrw 
amcan; canys syberwyd y trigolion tuag at yr offeir- 
iaid a leihaodd fel yr oedd eu crefydd yn oeri, a rhy 
fychan oedd degwm un o'r plwyfydd bychain hyny i 
gynnal y gweinidog. Lleihawyd nifer yr offeiriadaeth 
...0oÌ' yndangos. Wedi helaethu y plwyfydd, a sefydlu 
degymau o bob rhyw, yr offeiriaid a ymgyfoethogasant, 
8. phrynasant glasdiroedd i adeiladu tai annedd, gan eu 
bod o'r blaen yn cyfanneddu yn eu celloedd, sef ein 
heglwysydd ni yn awr. _ A phan syrthiodd Cymru i 
Babyddiaeth, yng nghylch y nawfed ganfed o oed 
Crist, coelgrefydd a barodd 1 gyfoeth wlawio am ben 
yr offeiriaid. Purdan a phenyd oeddynt gymylau 
yn bwrw cafodydd aur i'w codau: ac yn lle eu prif 
addfwynder, aethont yn feilchion,i arglwyddiaethu ar 
y wlad; canys gwelir yng Nghyfraith Hywel eu mawr 
“awdurdod. “'Tair gorsedd freiniawg sydd: gorsedd 
brenin, gorsedd esgob, a gorsedd abad.” _“ Saith ragor 
eglwys rhag llys i fod yn benaf; o'r rhai hyny, heb- 
rynged gwr o lys iawn ir gwr o'r eglwys, hyd ei eg- 
lwys, sef (1) degwm; (2) offrwm daered, neu dros y 
marw; (3) priodas; (4) cymmun y marw; (5) ysbail 
allor; (G6) trais goleu ar wr eglwysig; (7) sarhâd 
graddwr eglwys.” 

Ymgadwodd eglwysi Cymru yn amddibynol, gan 
wrthod ymostwng i lywodraeth archesgob Caergaint, 
hyd y fl. 1155, y pryd y bu farw Griffri, esgob Mynyw ; 
ac arfer yr offeiriaid o'r blaen fyddai dewis eu hesgob 
eu hunain; ond yn awr yr oedd gallu brenin Lloegr? 
wedi goresgyn Deheubarth, ac y darfu iddo, heb yn 
waethaf i'r offeiriaid, osod un Barnard, Sais, yn esgob 
ymo; a daliodd y fraint o benodi yr esgobion byth er 

yny yng nghoron Lloegr, gan ddwyn y Deheudir tan 


1 yw goll yma, Llinell, hwyrach, wedi ei gadael allan. 
3 tell yn y ifen; ond amlwg yw mai annibynol ay. asnymddsbynol, 
neu hwyrach, anddi0ynol, a olygir.) 

3 Henry I, 





149 


fraint archesgob Caergaint; ac fel y dywedodd S 
Henri Spelman, “ Britannicae Ecclesio radius ulfimus,” 
&c. “Y llewyrch diweddaf o ryddid yr eglwys Frytan- 
aidd a ddiffoddwyd, wedi tywynu 400 o flynyddoedd 
cyn dyfodiad Awstin Fonach, a sefyll 600 wedi iddo 
fyned at ei dadau.” _ Ond eglwys Gwynedd a safodd 
wedi hyn ar lithrig lethr rhyddid; canys gwrthododd 
Dafydd ab Owain Gwynedd Wilym Bach' yn esgob 
Llanelwy, wedi marw Sieffre o Fynyw:* a hyny, medd 
rhai, a gynddeiriogodd Gwilym i ysgrifenu yn erbyn 
Sieffre, gan ddiddymu ei hanes ef o freninoedd y Bryt- 
aniaid: buasai gyfiawnach iddo ysgrifenu yn erbyn y 
tywysog a'i gommeddodd o'r esgobaeth, na dial ei lid 
ar yr esgob oedd yn ei fedd. Llanelwy, a'r holl ardal 
o Ruddlan i Gaerlleon, oedd y pryd hyny yn orsedd 
gwastadol ryfel a distryw; a llyna yr achos na bu yno 
un esgob lawer o flynyddoedd wedi marw Sieffre 
Mynyw, yr hwn a eilw y Lladingwyr Galfridus Mon- 
umethensis; canys ofer oedd i dywysog Gwynedd osod 
yno esgob ar ddannedd Iarll Caer ac arglwydd 
Rhuthyn; ofer hefyd i frenin Lloegr, canys daethai y 
Cymry ar ruthr o Eryri ryw dro neu gilydd, a'i losgi 
ef a'i dy uwch ei ben. 

Y tlodion ym mhlith yr hen Gymry a gynnelid trwy 
roddion a syberwyd y radd gyfoethocaf, fel y dywawd 
Gildas, “ Largitatem et. dapsilitatem cunctis. vîrtutibus 
anteponunt.” “Cyfrifent haelioni ac elusengarwch gor- 
uwch pob rhinweddau ereill;” ac er eu bod yn dlodion, 
ni byddai neb mewn eisieu, os byddai gan rai o honynt 
fodd i gyfranu. Eu defod oedd cyfarfod yn fwriadol 


? William of. Newborough, alias Gulielmus Parvus. 

2 (The anthor has here fallen into the common error of suppoeing Geoffrey, 
bishop of. St. Asaph, and Geoffrey of Monmouth, to be one and the same 
person. Geoffrey, Geffrey, or Godfrey ab Arthur was consecrated bishop of 
Bt. Asaph, Feb. 24, 1152, and appointed to the abbacy of. Abingdon in 1165, 
which he held im commendam with his bishopric until July 11, 1175, when, 
in a general council at London, he was complained of by his clergy for con- 
stantly abasenting himself from his diocese, and he was compelled to resign 
his bishopric: whereas Galíffrai or Gruffydd ab Arthur, the real Geoffrey of 
Monmouth, was elected bishop of Llandaff, in 1152, and died in the same 
year, See Williama's Eminent Welshmen, s,v. “Geoffrey of Monmouth.” 


150 


1 gyssylltu eu syberwyd tuag at gynnal eu cyfneseifiaid 
a'u cymmydogion tlodion; yr hyn gyfarfod a alwent 
Cymhortha; a gwaharddwyd hyny o ryddid iddynt 
me nghyfreithiau creulon Iorwerth l,' a thrachefn gan 
arri ÍV, dan boen carchariad tra byddent byw. 
Bellach dychwelaf i'r lle y gadewais lywodraeth 
gwladol y Brytaniaid, sef yn nheyrnasiad Gruffydd ab 
Cynan, yr hwn a fu farw o gylch y flwyddyn 1137. 


RHAN VIII. 


GRUFFYDD AB CYNAN oedd y diweddaf o dywysogion 
Cymru a gafodd ei anrhydeddu ag enw brenin. Owain 
Gwynedd, ei fab, a ymfoddlonodd i gymmeryd ei alw 
yn dywysog. Dafydd, mab Owain, o herwydd ei fod 
yn briod ag Emma, chwaer Harri II, brenin Lloegr, a 
ymollyngodd yn fwy na'i deidiau i ufuddhau cyfreith- 
iau Lloegr. Ac yn ei ddyddiau ef yr oedd yr Ar- 
glwydd Rhys, yr hwn a wnaeth y wledd fawr yng 
Nghastell Aberteifi, yn rheoli Deheubarth; ond ni 

oedd fawr fwy na swyddog ufudd i frenin Lloegr. 
Llywelyn ab Iorwerth, yr hwn am ei odidawg weith. 
redoedd a gyfenwyd Leolinus Magnus, a ddifeddian- 
nodd ei ewythr Dafydd o dywysogaeth Gwynedd; a 
chan weled fod cyfreithiau a defodau ei lywodraeth 
ar ddibyn distryw, a'i arglwyddi ai ddeiliaid, gan 
mwyaf, yn cymmeryd eu tiroedd gan frenin Lloegr, neu 
Benaethiaid y Cyffiniau, efe a alwodd yng nghyd ei 
arglwyddi, ac yn y Senedd hôno dygodd ar gof iddynt 
nad cyfreithlon, trwy osodiad Rhodri Mawr a Hywel 
Dda, oedd iddynt ddal tiroedd gan neb namyn eu 


1 “Onod nullme collecte, vel Cymhortha fieri permittantur in Nordwalia.” 
Vide Statat. Wallim Ed. I. 12 an. reg.; et Les Ordinances de Galles Hen. IV. 





15l 


tywysog, a'i fod ef yn deilwng o'u hufudd-dod hwynt 
a holl Gymru, gan ei fod yn iawn etifedd ac isgynydd 
Anarawd, mab hynaf Rhodri Mawr. _ Yna hwynt-h 
oll a dyngasant ufudd-dod iddo, ac efe a ddyrchafodd 
freintiau ei ddeiliaid yn uwch nag y buont er ys hir 
ysbaid o amser. 

Yr oedd yn ofid calon gan freninoedd Lloegr feddwl 
fod cwr mynyddig o'r ynys yn sefyll mor ddewr, nid 
yn unig yn erbyn holl alluoedd Lloegr, ond hefyd am- 
ryw gynnorthwyon tramor. Daroganau Myrddin a 
Thaliesin, ac amryw ereill, a barodd i'r Cymry ymeg- 
nïo am eu rhyddid yn fynychach; canys anhawdd 
iawn oedd ganddynt gredu na ennillent yr holl deyrnas 
yn ol ryw bryd neu gilydd; mae hyny yn amlwg yn 
yr ateb a roddodd hen bendefig o Gymro' i Harri II, 
pan oedd wedi cynnull yng nghyd fyddinoedd Lloegr, 
Normandi, Anjou, Gwasgwyn, Gwyen, Fflanders, a 
Llydaw, yn erbyn Owain Gwynedd; a gofyn a wnaeth 
i'r hen bendefig, a oedd ef yn tybied y gallai ei 
ddyrnaid Brytaniaid wrthsefyll ei luosog fyddinoedd 
ef? Atebodd yntau i'r brenin: “ Y genedl hon, O frenin, 
a ddichon yn awr megys cynt, ac yn fynych, gael ei 

orchfygu, ac mewn rhan fawr ei difrodi gan eich 

uoedd chwi ac ereill; ond ei llwyr ddinystrio o'r 
gwraidd ni wneir byth; oddi eithr bod digofaint Duw 
wedi uno â chreulonder dynion. Ac yr wyf fi yn 
credu am y cwr hwn o'r ddaiar, pa beth bynag a 
ddygwydd i fanau ereill o'r byd, mai ger bron y gor- 
uchel Farnwr yn y dydd diweddaf, na cheir yn yr 

ys hon i ateb trostynt eu hunain onid Brytaniaid, a 
hyny nid mewn iaith arall, onid eu hiaith eu hunain 
yn unig” o 

Felly Harri, wedi dyfod â'i holl fyddin i Wynedd, a 
lluestu ar Ferwyn, a orfu eilwaith ddychwelyd, heb 
wneuthur dim a dâl son am dano; ac wedi myned yn 
ol, o wir gynddaredd am ei aflwyddiant, a archodd 
dynu llygaid dau fab Owain Gwynedd, a dau fab yr 


ì Vide Dr. J. Davies, Gram. Prefat. (Edit. aìt. Oxon. 1809, p. 10.] 


“ 


152 


lwydd Rhys, â oeddynt wystlon gantho. Hyn a 
bawdd iddo, Tan ddymunodd Immanuel, ymherawdr 
Caer Cwstenyn, iddo anfon hanes ei deyrnas iddo ef, 
efe a rodd hwn yn un ateb; sef, “ Y mae mewn cwr 
o'r ynys hon' genedl a elwir ( Wallenses) Cymry, o'r 
fath ddewr ac anturiol anian, fel na rusant yn noethion 
ymladd â gwŷr arfog; a'r pethau mwyaf dewisol gan- 
ddynt ydyw colli eu gwaed er mwyn eu gwlad, a'u 
hoedlau er mwyn eu rhyddid.”* 

Un peth sydd wir ddiogel, sef, na safasent byth 
cyhyd o amser yn erbyn eu gelynion, oni bai fod eu 
gwlad fynyddig megys pe buasai anian wedì ei llunio 
yn fwriadol i amddiffyn ffoaduriaid treisiedig, i ba rai 
yr oedd pob bryn yn ddiogelwch, pob anialwch, cors, 
ac afon, megys llawforwynion Rhagluniaeth yn sefyll 
rhyngthynt a dialedd y gelyn; pob craig yn cynnyg eì 
hun yn gastell iddynt, yn enwedig Eryri; llyna eu ham- 
ddiffynfa mewn eithaf caledi, fal y dywawd Rhobin 

u:—' 


“ — 
yda, meddn seddi 


Clo Gwynedd rhag trymwedd trin, 
A'r gaer oreu i'r gwerin.” 


Pan oedd Harri III. a'i fyddin yng Nghymru, yn 
niwedd mis Medi, 1245, gwr boneddig o'i wersyll a 
anfonodd lythyr at gyfaill 1 Loegr, yn dechreu fal hyn: 
“ Mae y brenin yn gwersyllu yng Nghannoc, yn adgy- 
weirio y castell cryf hwnw, a ninnau yn ein pebyll ger 
llaw, yn gwylio, ymprydio, gweddïo, ac yn rhynu o 
annwyd; yr ydym yn gwylio rhag ofn i'r Cymry 
ddyfod am ein penau yn y nos a'n lladd; yr ŷm ni 
yn ymprydio, o herwydd nad oes genym fwyd, gan fod 
y deisen ddimai yn costio pum ceiniog; yr ydym yn 
gweddïo ar i Dduw ein hanfon ni adref ar fyrder; ac 


' “In gusdam inguld,” &c. 
9'(Rhobin Ddu o Fa Wn db ah the 18th century.) 


153 


yn ddiweddaf, yr ydym ni yn rhynu o annwyd, o 
ddiffyg ein gauaf-wisgoedd,” &c. 

Ond i ddychwelyd. Gwedi marw Llywelyn ab 
Iorwerth, cyflwr y Cymry oedd yn myned waethwaeth, 
fel yr oedd Rhagluniaeth yn trefnu i hyny fod, a'u 
llywodraeth yn prysuro tua'i ddinystr. Cymhwys imi 
roddi yma ychydig o hanes y Penaethiaid Gorwlad, 
neu Arglwyddi y Terfynau, y rhai oeddynt ddrain 
pigog yn ystlysau llywodraeth y Cymry. _ Yn nheyrn- 
asiad Gwilym Goch, yn y fl. 1091, trwy amrafael 
Rhys ab Tewdwr Mawr, tywysog Deheubarth, ac 
Iestyn, arglwydd Morganwg, y cafodd un Robert 
Ffitshamon, a deuddeg o farchogion Normanaidd, le ì 
feddiannu arglwyddiaethau yn y Deheudir o rym y 
cleddyf. A'r brenin yn hoffi hyny, gan weled eu bod 
yn arbed y draul iddo ef godi byddinoedd, a roddes 
iddynt gymmaint o dir a'r a fedrent ennill o nerth arfau, 
oddi ar y Cymry. Ac felly wrth fod brenin Lloegr 

“ Heilyn hael o bwrs y wlad,” y meddiannodd Iarll 
Caerlleon holl diroedd Rhufoniog a Thegeingl; ac 
Iarll Amwythig, wlad Dyfed, Aberteifi, a Phywys; 
Barnard Newmarch, Frecheiniog; a Mortimer, Elfael; 
ac ereill mewn amryw fanau. 

Yr arglwyddi hyn oeddynt yn cynnal eu byddinoedd 
ac yn adeiladu cestyll ar eu traul eu hunain, â chan- 
ddynt bob un lys barn yn ei dy ei hun, a chrogbren 
ar ei buarth; ac nid oedd cyfraith yr un o honynt ym 
mhellach na therfynau ei arglwyddiaeth; ac felly, os 
drwg weithredwr a wnelai alanas mewn un parth, nid 
oedd raid iddo onid diangyd i'r arglwyddiaeth arall, 
dyna fe mewn noddfa, yn cael gwneuthur yn fawr o 
hono, yn fwriadol, o herwydd fod llu o'r fath greadur- 
iaid dibris yn werthfawr yn y dydd hwnw, i'w hanfon 
i anrheithio gwlad gwir etifeddion diniwaid. _ Yr oedd 
creulon gasineb rhwng yr Arglwyddi Terfynau hyn a'r 
Cymry, o hyd tan deyrnasiad Harri VIII, yr hwn, fel N 
gweddai iddo, a gymmerodd feddiannau o'r arglwydd- 


1 William ÍI, surnamed Rufus, 


20—1I. 


154 


iaethau, gan eu cyssylltu at swyddau a phlwyfydd, a'u 
dwyn tan yr un gyfraith â pharthau ereill o'r deyrnas. 

Un o'r llysoedd hyn a gynnelid yn y Waen, ger llaw 
Rhiwabon, ac a oedd gynt ym meddiannau y treisiwr 
Mortimer, a farnodd un Sion Eos, telynor enwog, i 
farwolaeth; D. ab Edmwnt yn ei farwnad a_ oedd 


cwyno:— 


“ Y swydd na roisit dan sel 
I'th Eos gyfraith Hywel— 
Eu barn ym mhorth nef ni bydd, 
Wŷr y Waen, ar y 'wenydd!” 


Yr oedd barn y llysoedd hyn mor anghyfiawn yn 
erbyn y Cymry, fel, os delid Sais â lledrad gantho, ac ì 
Gymro fyned ag ef ger bron y llys, y lleidr a ollyngid, 
a'r Cymro a garcharid, am ofyn iawn gyfraith. Pe 
buasai y Seison yn ymddwyn yn dynerach, a gadael i'r 
Cymry gael cyfiawnder yn y llysoedd, ni buasai gym- 
maint o golli gwaed ac ymryfela rhwng y ddwy genedl. 
Anghyfiawnder swyddogion a barnwyr breninoedd 
Lloegr oedd yn peri i'r Cymry geisio pob achlysur i 
ddial arnynt. Mae hanes rhyfeddol am bedwar cefn- 
derw a ymgyfarfuasant ar unwaith mewn ty cyfaill, ac 
& aethant i draethu y naill i'r llall y gweithredoedd 
ardderchog a wnaethent. | 

Y cyntaf, sef, Dafydd ab Siancyn ab Dafydd Crach, 
o Nanconwy, a ddywedodd, “Dyma y ddager, â'r 
hon y lleddais i yr Ustus Coch ar y fainc yn Ninbych.” 

A'r ail, sef, Dafydd ab Ifan ab Eingan, o Edeyrnion, 
yr hwn fu yn cadw Castell Harlech, yn amser Ior- 
werth IV, a ddywedodd, “ Dyma y cleddyf, â'r hwn y 
lleddais i y siryf yn Llandrillo.” 

Y trydydd, sef, Rheinallt ab Gruffydd ab Bleddyn, 
o'r Tŵr yn y Wyddgrug, yr hwn ymddïalodd ar wŷr 
Caer, tros Llywelyn Glyn Cothi, a ddywedodd, “Dyma 
y cleddyf, â'r hwn y lleddais i faer Caer, pan ddaeth 
ef â gwŷr arfog i losgi fy nhy.” 

Ac yno gofynwyd i'r pedwerydd, yr hwn oedd wr 
heddychlon, a'i enw oedd Gruffydd Fychan ab Ifan 


155 


ab Eingan, pa beth a wnaethai efe. Yntau atebodd, 
“ Dyma y cleddyf, yr hwn pe tynaswn ef mewn âm- 
mharch, myfi a wnaethwn gymmaint a'r goreu o 
honoch.” | 
Dafydd ab Llywelyn, nai fab chwaer i Harri III, 
frenin Lloegr, a fu dywysog wedi eì dad Llywelyn 
ab Iorwerth; a chwedi Dafydd, ei nai, Llywelyn ab 
Gruffydd, a gymmerodd arno y llywodraeth yn y fl. 
1246. Yr oedd gorthrymder y Seison yn y dyddiau hyny 
yn annyoddefol; os Cymro a wnai y drwg lleiaf yn y 
terfynau, fe a gafai ei grogi yn ddifarn ar y pren nesaf 
l'r man lle delid; ond os Cymry a ddalient leidr 
o Sais, hwynt-hwy a gafent eu curo a'u carcharu, a'r 
lleidr ei ollwng yn ddigosp.. Gwr boneddig o Gymro 
a'i wraig oedd yn myned tua Rhuddlan, a chyfarfuont 
â seiri meini Seisnig oedd yn adeiladu yn y dref, pa 
raì a fynent dreisio y wraig; a chan fod y gwr yn 
amddiffyn ei hun a hithau, y wraig a laddasant; dal- 
iwyd y llofruddion, a dygwyd hwynt ger bron barnwr 
i Gaer; onid hwynt-hwy a ryddhawyd, a'r gwr-bon- 
eddig a fwriwyd i'r carchar. Os na chymmerai Cymro 
swllt gan Sais ym marchnad Rhuddlan, am werth dau 
o'i eiddo, fe'i cymmerid ger bron swyddog, efe a gafai 
ei fwrw i garchar, a'r Sais gafai ei eiddo am ddim. 
Yn y fl. 1255, daeth arglwyddi Cymry at Lywelyn, 
eu tywysog, ac a gwynasant wrtho, â dagrau ar eu 
gruddiau, gan ddweyd fod eu tiroedd yn cael eu cym- 
meryd oddi arnynt trwy drais, ac nad oedd gyfiawnder 
i'w gael; am hyny, rhoisant ddiofryd ger bron Duw, 
fod yn fwy dewisol ganthynt farw yn y maes wrth 
amddiffyn eu breintiau, na byw yn gaethion dan wialen 
estroniaid. Y tywysog, gan hyny, yn tosturio ac yn 
gresynu ei gyflwr ei hun a hwyntau, a fwriadodd yn 
un â hwynt wrthod eu cam gan y Seison, gan ddewis 
marw er rhyddid yn hytrach na byw mewn caethiwed 
a gwaradwydd. Ar hyny, ymgasglasant yng nghyd 
Yn un galon, ac a ddangosasant i'w gelynion eu bod o 
iliogaeth y dewrion oedd yn ddirmygus ganddynt 
ymostwng i'r anorchfygol Rufeiniaid: curasant y Seison 


156 


mewn amryw frwydrau, ac a wasgarasant longau y 
Gwyddelod ar y môr, oedd yn dyfod i gynnorthwyo y 
Seison. 

Ac ym mhen ysbaid o amser, sef yn y fl. 1277, 
y sefydlwyd heddwch trwy gyfryngdod archesgob 
Caer Gaint. Ammodau yr heddwch oeddynt yn 
penodi fod i bob gweithred anghyfreithlon a wnelid o 
fewn llywodraeth y tywysog, i gael eu barnu yn llys- 
oedd y tywysog, yn ol defod y Brytaniaid, a chyfraith 
Hywel Dda; a bod i'r galanasau a weithredid 
gorwledydd, sef o fewn terfynau Arglwyddi y Cyffiniau, 
1 gael eu barnu yn ol eu cyfreithiau hwynt. 

Ond ym mhen ennyd, dechreuodd y Seison drachefn 
ar eu creulonder, ac nid oedd gyfraith i gael onid yn 
llysoedd Arglwyddi y Terfynau. Cospwyd amryw 
Gymry diniwaid, tan esgus fod eu tadau mewn arfau 
yn erbyn y brenin 40 mlynedd o'r blaen. Cyfraith 

ywel oedd yn penodi na ddylid cospi mab am anghyf- 
raith y tad. 

Ni feiddiai Dafydd, brawd y Tywysog Llywelyn, dori 
ei goedydd ei hun yn Llyweni, ond barnwr Caer- 
lleon a'u torodd; ac a'u cludodd i Ruddlan, heb dalu 
am danynt un ddimai. Felly y gwnaed ag amryw 
foneddigion ereill hefyd. Cwyn o'r anghyfiawnderau 
hyn, yng nghyd â llaweroedd ereill, a yrwyd mewn 
ysgrifen Ladin at y Brenin Iorwerth, ac yntau addaw- 
odd wneuthur uniondeb, a chadw ammodau yr hedd- 
wch, fel y tyngasai un o'i arglwyddi trosto:' ond yr 
anudonwr, yn lle cyflawnu ei addewid, a adawodd i'w 
swyddogion eu hammharchu waethwaeth. Felly, yn 
y â. 1281, y Tywysog Llywelyn, yn gweled caledi a 
gorthrymder ei ddeiliaid yn chwanegu beunydd, nid 
allodd ddyoddef eu clywed yn griddfan tan bwys 
caethiwed; efe unodd â'i frawd Dafydd, ac a dorasant 
allan i gyhoedd wrthryfel; gan uno, naill ai i wrthod 
cam eu cenedl, neu farw yn y maes, gan roddi yr 
ebwch diweddaf i einioes rhyddid eu gwlad. Gwedi 


t Lord Rob, Tiptost, 





157 


ail ddechreu y rhyfel, daeth Ioan, archesgob Caer 
Gaint, ì Gymru, ac a anfonodd lythyr at Lywelyn i 
ddyfod ìi heddwch y brenin, gan ddannod iddo mai ei 
wŷr ef oedd yn wastadol yn dechreu yr amryfusedd, 
trwy ladd a llosgi y cwbl oll o'u blaenau. I ba un yr 
anfonodd y tywysog ateb; ac o herwydd fod y llythyr 
yn dangos parodrwydd y tywysog a'r Cymry i ymos- 
twng i'r brenin, ar ammodau cyfiawn, o un tu, a'u 
bwriad diysgog ì sefyll y maes, a cholli eu hoedlau, os 
na chaent uniondeb, o'r tu arall, meddyliais na fyddai 

anghymhwys osod copi o'r llythyr, hwn, gan 
agosed ay medrwn ei gyfieithu, dedd ŵal y canlyn 


“ At y Parchedicaf Dad yng Nghrist, yr Arglwydd 
Ioan, trwy Rad Duw, Archesgob Caergaint, ac Arch- 
offeiriad holl Loegr, ei ostyngedig a'i ddyhewydus fab 
Llywelyn, Tywysog Cymru ac Arglwydd Eryri, yn 
anfon anerch. 

“Gyda phob parchedig ufudd-dod ac urddas, yr ydym 
ni yn rhoddi ein gostyngeiddiaf a'n ffyddlonaf ddiolch- 
garwch i chwi, am y mawr a'r blin drafferthion, pa rai 
a gymmerasoch yn awr er ein mwyn ni a'n cenedl; ac 
o hyny yn ychwaneg, yr ydym ni yn ddyledus 1 chwi o 
ran (heb wybod i'r brenin) i chwi anturio dyfod atom 
ni. Yn hyn, eich bod yn gorchymmyn ini ddyfod 
mewn heddwch â'r brenin, nyni fynem i'ch sancteidd- 

dd wybod nad oes le i neb fod barotach na bodd- 
lonach i ddyfod na nyni, onid yn unig i'r brenin, fal y 
dylai, ystyried a chadw yr heddwch tuag atom ni a'n 
heiddo. Ac er y byddai eich arosiad yng Nghymru 
yn foddgar genym, eio yr ydym yn gobeithio na bydd 
dim oedi o'n rhan ni, ond y bydd i heddwch (yr hyn o 
holl bethau y byd yr ydym i'w ddewis a'i chwennych 
fwyaf) yn ddiaros gael ei sefydlu; ac yn hytrach o 
lawer trwy eich llafur a'ch cyfryngdod chwi, na thrwy 
un modd arall; fel na byddo achos achwyn i'r Pab ein 
hystyfnigrwydd: ac nid ydym ychwaith yn dirmygu 
eich eirchiad a'ch llafurus ymdaith; ond gyda phob 
diffuant barch, fel y mae ein dyledswydd, y mae yr 


158 


unrhyw yn gymmeradwy genym: nac ychwaith y 
bydd hi yn angenrheidiol i'n harglwydd y brenin arfer 
arfogaeth i'n herbyn, gan weled ein bod yn barod i 
ufuddhau iddo ym mhob peth, ond yn unig (fal y dy- 
wedasom eisys) gael ein breintiau a'n cyfreithiau yn 
gadwedig. 

“ Ac er bod teyrnas Loegr tan neillduol ofal y Pab 
ac esgobaeth Rhufain, a chydag enwedigol gariad yn 
hoff gan yr unrhyw; eto er hyny, pan ddeallo ein har- 
glwydd y Pab a llys Rhufain y mawr gam a'r colledion 
& wnaethpwyd ini gan y Seison; sef yr erthyglau 
heddwch wedi cael eu sefydlu a thyngu atynt, yn cael 
eu dibrisio a'u tori; anrheithio a llosgi ein heglwysydd; 
llofruddio ein hoffeiriaid, cystadl llên a lleyg; cyflafan 
gwragedd beichiogion, a phlant yn sugno bronau eu 
mamau; adfeilio elusendai a chrefydd-dai; lladd y dyn- 
lon a'r merched fyddai mewn noddfa yn y manau cys- 
segredig hyny, ïe, ger bron yr allorau: nyni obeithiwn 
y gwna eicn tadol barch a'r rhagddywedig lys Rhufain 
yn hytrach resynu a thosturio ein cyflwr, na chyda 
chreulondeb cospedigaeth ychwanegu ein trueni. Ac 
ni chaiff teyrnas Loegr mewn un modd ei haflon- 
yddu na'i blino trwom ni (fal y dywedasom), os ceir 

eddwch yn gyfaddasol gadwedig a sylwedig tuag atom 


ni a'n pobl» Pwy ydynt hwy sydd yn ymhyfrydu. 


mewn gwaed a rhyfel, sydd eglur amlwg wrth eu 
gweithredoedd a'u hymddygiad; canys byddem ni fyw 
yn heddychlon ar ein heiddo, pe caniatêid hyny ini; ond 
y Seison yn dyfod i'n gwlad, a roddasant bawb i'r 
cleddyf, heb arbed na rhyw nac oedran, na chleifion, 
na dangos y lleiaf barch i eglwysydd a lleoedd cyssegr- 
edig; y cyffelyb bethau ni wnaeth Cymry erioed. Bod 
un wedi talu am ei ryddhâd, yn cael wedi ei roddi ìi 
farwolaeth, sydd ry ofidus genym glywed! Ac nid ydym 
ni yn porthi nac yn cefnogi y troseddwr, yr hwn, wedi 
dianc o'n dwylaw, sydd yn cadw ei hun megys 
crwydrad anghyfraith hyd goedydd a lleoedd anghy- 
fannedd. Darfod i rai o honom ddechreu y rhyfel 
mewn amser anghyfaddas, ni ddeallasom nì hyny hyd 


159 


yn awr; ac eto, mae y rhai hyny a wnaeth hyny yn 
tystiolaethu, pe nas gwnaethid fel y gwnaethant, y 
cawsent un ai eu lladd ai eu cymmeryd eu hunain: gan 
nad oeddynt mewn diogelwch yn eu tai, ac yn gorfod 
bod o ran achub eu heinioes yn wastadol tan arfau; 
gan hyny, i wared eu hunain oddi wrth yr ofn hwnw, 
meiddiasant wneuthur fel y gwnaethpwyd. 

“ Yng nghylch y pethau hyny yr ydym ni i'w gweith- 
redu yn erbyn Duw, gyda chynnorthwy ei rad, ni 
wnawn (fal y gweddai i Gristianogion) edifaru a throi 
ato. Ac ni chaiff y rhyfel, o'n rhan ni, eì ddwyn ym 
mlaen, os cawn nì lonydd yn ddidrais i fyw fel y dylem; 
ond cyn y cymmerwn ni ein dietifeddu a'n lladd, yr 
ydym ni yn bwriadu amddiffyn ein hunain oreu ag y 
medrom. | 

“ Am bob camwri a cholledion a wnaethom ni, yr 

dym ni wirfodd barod (ond cael gwir a diduedd ym- 
holiad a phrofiad o'r holl gamweddau a'r troseddiadau 
o bobtu) i wneuthur iawn hyd eithaf ein gallu, ond i'r 
un peth o ochr y brenin gael ei gyflawnu yn yr un 
modd tuag atom ni a'n pobl. 

“ Ac i ddiweddu y rhyfel ac i sefydlu heddwch, yr 
ydym ni yn wirioneddol barod: ond pa heddwch a 
sefydlir tra bo deddf y brenin, a sicrhawyd mor ddi- 
frifol, heb gael eìn chadw na'i chyflawnu? Mae ein 
pobl ni yn cael eu treisio yn feunyddiol â gorthrym- 
derau newyddion: nyni anfonasom 1 chwi hefyd gwyn 
mewn ysgrifen o'r cam a'r sarhâd a wnaed â nyni, yn 
wrthwynebol i ddull yr heddwch a gytunwyd o'r blaen. 
Rhoddasom ein hunain dan arfau, o herwydd fod 
angenrheidrwydd; [canys yr oeddym ni a'n pobl] yn 
dreisiedig, sathredig tan draed, anrheithiedig, arwein- 
iedig ìi gaethiwed, gan swyddogion y brenin, yn groes 
i ddull yr heddwch a gytunwyd, ac yn erbyn pob 
cyfiawnder, dim amgen na phe buasem anghred neu 
Iuddewon ; am hyny y cwynasom laweroedd o weithiau 
wrth y brenin; ond erioed ni chawsom ryddhâd! Ond 
yn wastadol y swyddogion hyny a fyddent gieiddiach 
a chreulonach yn ein herbyn. A phan fyddai y 


160 


swyddogion hyny trwy drais a gorthrwm ddyhirwch 
wedi ymgyfoethogi ar ein heiddo, ereill mwy newyn- 
llyd na hwynt a yrwyd o newydd i flingo y trueiniaid 
oedd wedi cael eu cneifio gan y lleill o'r blaen. Gan 
hyny, y bobl a ddewisasant yn hytrach farw, na byw 
tan y fath orthrymder. Ac yn awr ni bydd yn angen- 
rheidiol godi byddin i'n herbyn, nac annog penaeth- 
iaid yr eglwys i'n herbyn, ond i'r heddwch yn addasol 
a gwirioneddol gael ei gyflawnu, fel y traethwyd o'r 
blaen. 

“ Ac ychwaith ni ddylech chwi, ein sanctaidd dad, 
roddi cred i'r cwbl mae ein gelynion i'w dystiolaethu 
i'n herbyn; gan nad ydynt yn ol o'n gorthrymu yn eu 
gweithredoedd, ni byddant ychwaith yn fyr o'n gwar- 
adwyddo yn eu geiriau, gan osod i'n herbyn y pethau 
a'u boddia oreu. 

“ Gan hyny, yn gymmaint a'u bod hwy yn wastadol 

da chwi, a ninnau yn absennol oddi wrthych; y 
nhwy yn gorthrymu a ninnau yn orthrymedig; yr 
ydym ni yn deisyfu arnoch, yn unig er mwyn yr Hwn 
nad oes dim guddiedig rhagddo, na choeliwch eiriau 
dynion, ond yn hytrach chwilio eu gweithredoedd. 
Felly y dymunwn i'ch sancteiddrwydd fod yn wych. 

“Rhoddwyd yng Ngarth Celyn, 

“Gwyl Sant Marthin.” 


Yr archesgob, wedi darllen y llythyr, a'r cwynion a 
anfonwyd ato, a dosturiodd wrth gyflwr y Cymry, ac 
a ddaeth hyd Eryri i ymddyddan â'r tywysog wyneb 
yn wyneb. .A chwedi ei ddychwelyd at y brenin, efe 
a wnaeth ei oreu i'w ddwyn i ystyried cwynion y 
Cymry, ac y dylai efe faddeu iddynt, ac esmwythiiu eu 
caethiwed. Ond y brenin erbyn hyn oedd wedi llawn 
fwriadu na phlygai efe ìi ammod heddwch yn y byd, 
ond y byddai raid i'r tywysog roddi i fyny ei holl 
feddiannau yng Nghymru, a dyfod i fyw i Loegr ar 
ewyllys da y brenin. Hyn oedd ry galed gan Lywelyn 
i ymostwng iddo: efe a safodd tra gallodd, a phan 
syrthiodd, fe syrthiodd llywodraeth y Brytaniaid yn 








161 


gwbl, wedi parhau (yn ol yr hanes) o ddyfodiad 
Brutus, 2418 o flynyddoedd. _ Pan laddwyd Llywelyn 

frad, ym Muallt, ar ddydd Gwener, Awst 11, 
1282, anfonwyd ei ben gyda llawenydd mawr i'r brenin 
1 Ruddlan, yr hwn a'i gyrodd i'w roddi ar bawl haiarn 
ar ben y Tŵr Gwyn yn Llundain. 

Wedi hyny bradychwyd Dafydd, brawd y tywysog, 
1 ddwylaw y brenin, a dygwyd ef hyd Amwythig, ym 
mha le y rhwymwyd ef wrth gynffon march ffrom- 
wyllt, a llusgwyd ef trwy heolydd y drefi ryw le 
penodol, lle yr ysgarwyd ei ben oddi wrth ei gorff, a gyr 
wyd ei ben i Lundain, i'w roddi gydag un ei frawd ar 
ben y Tŵr Gwyn; tynwyd ei galon a'i ymysgaroedd, a 
lloggwyd hwynt yn lludw; gwahanwyd ei gorff yn 
bedwar aelod, ac anfonwyd hwynt i bedair dinas! ym 
mhedwar cwr y deyrnas. “Thus” (meddai rhyw hen 
Sais*) “did the vengeance of God bring these sturdy 
rebels, who rebelled against their King, to a shameful 
destruction, the meritorious reward of their wilful 
actions.” 

“'Tafod gelyn ar ddannedd, ni chydsain ar wirion- 
edd.” A chwedi hyn oll, yr oedd ysbryd rhyddid yn lled 
fyw, ac ymegnïodd y Cymry yn ddewrion cyn pen hir, 
tan flaenoriaid ereill; ond eu tynged oedd yn wastadol 
yn aflwyddiannus. Yr ail wyddyn wedi lladd Llyw- 
elyn, sef 1284, a'r ddeuddegfed o deyrnasiad y 
Brenin Iorwerth, y cynnaliwyd senedd yn Rhuddlan, 
ac y lluniwyd deddfau creulon yn erbyn y Cymry, pa 
rai sydd i'w gweled yn llyfr cyfreithiau Iorwerth y 

taf, a elwir Statutg Wallias, ac a elwir yn gyffredin 
statut Rhuddion; ac ym mhlith ereill osodedigaethau 
fe benodwyd —“Os ceffid gleddyf, neu unrhyw erfyn 
arall, niweidiol neu amddiffynol, gan Gymro mewn 
marchnad, neu gynnulleidfa arall, bod iddo golli ei 
arfau, a'i roddi mewn carchar am flwyddyn, neu hyd 
ewyllys y brenin, neu, fe allai, am ei oes.” “Ac nad 


î York, Bristol, Northampton, Winchester, 
3 Martin, an Engliah Historian, and a bitter calumniator of the Welsh. 


21—1L 


162 


oedd ìi Gymry ymgyfarfod mewn cynnulleidfa, heb 
genad y brenin, a bod swyddogion y brenin yn bresen- 
nol gyda hwynt.” 

Ac i roddi i orthrymder y wisg dduaf yn annwfn, 
penodwyd—“/tem, guod Musici, Bardi, Cantores, 
non permitlerentur nec sustinerentur în patriâ, ne per 
scandala et mendacia ezcitarent populum ad malum, et 

er subsidia communêm populum opprimerent:”—sef, 
“Hefyd, na chaniatêir ac na chynnwysir Cerddorion, 
Beirdd, a Dadgeiniaid yn y wlad, rhag iddynt, drwy 
eu daroganau a'u celwyddau, annog y bobl i wrth- 
ryfel, ac wrth eu clera wasgu y cyffredin bobl.” 

Diammheu fod caniadau a daroganau y beirdd yn 
fynych wedi ysbardyno calondid y Cymry i ail geisio 
eu rhyddid. Bu amryw o'r gwerin anwybodus yn hir 
ddysgwyl am ddychweliad eu Brenin Arthur o farw i 
fyw, i'w rhyddhau oddi dan iau yr estroniaid. Ac y 
mae rhai yng Nghymru mor ofergoelus y dydd heddyw 
& chredu fod llu o filwyr yn cysgu yn Eryri, ac y daw 
amser iddynt ddeffro, ac y gyrant y Seison o Loegr. 

Pa nifer o feirdd a laddwyd, na phwy oeddynt, nid 
oes hanes (am a wn i); ond y mae dangosiad fod 
amryw awduron yn byw yn yr oes hôno, rhai o 
honynt a ganasant gwynfanau ar ol eu Tywysog Llyw- 
elyn, sef Gruffydd ab yr Ynad Coch, Bleddyn 
Fardd, Ac. 

Ni feiddiai y rhai a ddiangodd rh ddedfryd 
echryslon ymddangos yn gyhoedd; onid ffoi a ym 
guddio o'r naill loches i'r llall. 

Y mae yr odlau canlynol yn dadgan cyflwr y beirdd 
dan bwys gwialen gorthrymder Iorwerth Frenin, er eu 
bod wedi eu cyfansoddi ym mhell wedi hyny, fe allai 
gan rai oedd yn ffoi rhag dedfryd Harri IV, yr hwn & 
wnaeth yr unrhyw gyfraith yn erbyn y Cymry:— 


“ Hir yw'r oes, ar herw yr wyf, 
Oes ryhir, nas arhowyf!"— 


! Vide the Cambrian veteran's reply to Henry II, p. 151. 





163 


“ Rhodio coed a rhedyn, 
Ys oera” daith, sy raid yn'— 
Ymaros mewn mieri 
O Dduw mawr! ydd ŷm ni— 
A gorwedd dan y gwyros 
Yn llwyn ir allan y nos, 
Yno bydd i ni heb waith 
Newyn wedi bwyd naw-waith! 
Gwenwyn-fyd—gwae ni wan-feirdd! 
Gweddill byd—gwae ddeall beirdd!” 


O greulon ben coronog! ai nid oedd gwaed y tywys- 
ogion, gwir etifeddion dy goron, a miloedd o'u gor- 
thrymedig ddeiliaid, yn digoni dy fileinder? _ A oedd 
raid i ti sychedu drachefn am waed y beirdd? A 
oedd dialeddau nef yn hepian, pan gefaist le ì ledrad- 
aidd ymlithro o'r byd hwn trwy angeu anianol? “ Hir 
bydd chwerw hen alanas.” Felly cythruddedig pob 
enaid Cymro a glywo grybwyll dy enw, yr hwn a 
roddaist y dyrnod marwol i ryddid Brytaniaid, ac a 
lwyr ddileaist eu cyfreithiau. 

Ond i Dduw y byddo diolchgarweh, yr Hwn a 
ddadymchwelodd gaethiwed ein cenedl, ac a'n dygodd 
yn un bobl â'n gorthrymwyr tan lywodraeth ddymunol, 

eb rwystr na gwaharddiad,i ystyried defodau, i ar- 
feryd ac edfryd iaith ein hynafiaid. Gwerthfawrogwn 
y rhyddid hwn tan achles teyrnasiad hynaws frenin, 
yr hwn ni arfer falch orthrymder, ac ni edwyn anghyf- 
iawnder; am yr hwn y gallwn ddweyd fel y dywedodd 
Horas am Augustus Oeesar, sef, 


“ Serus in ceelum redeat; diugue 
Lsetus intersit populo Ouirini,” 


“Diweddar y dychwelo uwch y ffurfafen, a phoed 
hir ei hyfryd bresennoldeb i bobl Prydain.” 


TRAETHAWD 


AR BRYDYDDIAETH GYMREIG; A PHA UN A FU Y PEDWAR 
MESUR AR HUGAIN ER LLES, NEU ER NIWED I'R IAITH?' 


CONTENTS, 


Ou Poetry in general— “poeta nascifur, non ft” (as poet is born, not 
made)—Musio anterior to poetry—The first musician on reoord— 
The first song a sacred one—the warmth of gratitude giving vent to 
language more dignified and sublime than prose—Few fragments 
remain of Druidical versifioation among the Britons—Decline of 
Poetry after the Saxon Invasion, for several agea—Revival in the 
. l2th, l$th, and l4th centuries—Dafydd ab Gwilym, an inimitable 
writer—inventor of the most popular metre, oalled Cywydd—intro- 
duced a new species of poetry into use, the personification of inani- 
mate beings, &o.—The great Eisteddvod (Bardio Session) held at 
Carmarthen in 1451, to reform the four aud twenty metres—the 
Silver Chair proposed to be the reward of the bard who should 
prepare, in nine days, the most complete System of Prosody— 
Dafydd ab Edmund the sucoessful competitor—His twenty four 
metres adopted by the Bards of Gwynedd (North Wales) from that 
time to the present —The Bards of Siluria (Gwent and Glamorgan), 
in an assembled Gorsedd (Bardio Congress), enter a protest against 
the new system, thenoeforth called the System of Carmarthen, 
deeming it an injurious imposition, the guackery of saorificing sense 
to sound—These twenty four Metres, as laid out by Dafydd ab 
Edmund, and followed by all subseguent Grammarians, Dr. J. D. 
Rhys, Capt. Myddleton, Sion Rhydderch, &c., are considered not 
to have been either of beneft, or otherwise, to the Welsh Language ; 
but the effect different with respect to Welsh Poery, their un- 
meaning restrictions being worse than useless—The System of 
Glamorgan, developed, and lately published in the Cyfrinach y 
Beirdd?—'The two systems compared—anud preference given to that 
of Glamorgan, which is nearly perfeot—the other guite the reverse— 
Goronwy Owain, the inimitable bard of the last oentury —his repro- 


1 One of the subjects proposed by the Metropolitan Cymmrodorion Society 
for competition, against the Eisteddvod held at Cardiff, 1884. [This Essay 
was first published in the Transactions of the Cymmrodorion, Vol, I, Part Iv. 
London, 1242] 

2 (“Transcribed from ancient MSS. and edited by the late Mr, Edward 
Williams (Iolo Morganwg); and published under the direction of his son, 
Mr. Taliesin Williams (Taliesin ab Iolo), in 1829.”—.Editor of the Transactions 
of the Cymmrodorion. ] 





165 


bation of the System adopted at Carmarthen in l451—-A recipro- 
city of adaptation between the Welsh Language and correct 
Cynghanedd (harmonio concatenation), which oonstitutes not only 
a distinguishing ornament, but the very existence of Welsh Poetry 
— The Welsh Language, in its present state, not adapted to Moel-. 
awdl or Oân Benrydd (blank verse)—nor any other known lan- 
guage suitable to the Welah Cynghanedd—reasons given for both— 
A judicious selection of old metres from the System of Glamorgan 
recommended—and a reduction of the restrictions, the non- 
obaservanoe of which is oommonly ealled “ Beiau ac Anafau Cerdd 
Dafawd” (faults and imperfections in poetio composition) from 
fifteen to half that number, senotioned and authorized by a future 
Eisieddvod—Conclusion. | 
DyrELmR bod Cerdd Dant yn foreuach yn y byd na 
Cherdd Dafawd; canys nid oedd gan y prydydd cyntaf 
un athraw daiarol i'w hyfforddi yn ei gelfyddyd: tra 
yr oedd cerddorion y goedwig, yn hwyr ac yn foreu, 
yn pyncio cynlluniau tonau i,hoffwr peroriaeth, Yr 
eos, y llinos, y fwyalch, a'r fronfraith, neu ryw aelodau 
eredll o'r côr asgellog, a ddysgasant, i fab Lamech ddy- 
chymmygu a chyweiriaw telyn ac organ. 

Can nad oedd gan y prydydd cyntaf un cynllun, 
gweledig na chlywedig, o'i flaen i'w ddysgu 1 gyfansoddi 
cerdd, pa beth, pa allu, a weithiai ar ei ymbwyll i 
anturio y gorchwyl? Ei ddawn gynhenid, y ddawn 
oedd wdd â'i anian, aca anwyd gydag ef. Yr 
oedd efe yn gyfarwydd yn ei famiaith, yn ymhoffi 
ynddi, ac yn ei gweled yn rhagori ar bob iaith arall. 
Llawenydd a gorfoledd ysbryd a barai iddo dori allan 
i draethu teimladau ei fynwes mewn iaith mwy dyrch- 
afedig nag a arferid mewn ymadroddion cyffredin. 
Y gerdd henaf ar gof a chadw ydyw Cân Ddiolchgar- 
wch Moses a phlant Israel ar draethell môr gyddin 

ddymchwelwyd eu herlidwyr, Pharaoh a'i in, 
a'i feirch a'i gerbydau, yn rhyferthwy y dyfroedd 
chwyddedig. 

Ni weddillawdd amser ond ychydig o brydyddiaeth 

oesau Derwyddawl ym Mhrydain. Ym mhlith yr 
hlynafion gathlau, cyfrifir tribanau “ Marchwiail bedw 
briglas;” tribanau “Cain Cynnwyre;” tnbanau “ Eiry 
Mynydd,” &. Am “Tydain Tad Awen,” Plennydd, 


166 


Alon, a Gwron,” ni wyddom nemawr, oddi eithr eu 
henwau: hunont mewn heddwch gyda y cynddiluw- 
iaid! O gylch oes Arthur, ac ymgyrch y Seison, ni 
arferai y beirdd, Taliesin, Aneurin, ac ereill, ond prin 
gysgod cynghanedd, oddi eithr y prifodliad (terminai- 
tng rhyme) yn y 12fed ganrif, ymddyrchafodd Gwalch- 
mai ab Meilyr yn fychdeyrn beirdd yr oes. Un o'r 
awdlau mwyaf hynod o'i waith a welir yn y Myvyrian 
Archaiology, tudal. 167, “i Owain Gwynedd,” yn yr 
hon y darlunia frwydr “ Tal Moelfre” ym Mon:— 


“ Ac am Dal Moelfre mil fanieri,” &, 


O gylch diwedd y drydedd ganrif ar ddeg, a dechreu 
y bedwaredd ar ddeg, y llewyrchodd bardd arall a 
ragorai.ar ei gyfoesion, dan yr enw llys, Casnodyn. 
Efe a chwanegodd at nifer y mesurau, ac yn enwedig 
yr ynglyn, sef y cyntaf ym “ Marwnad Madawg:"—- 


“ Bu oerchwedl cened] cwyn enwawg—tristlawn 
Camp Meirchiawn cwymp Marchawg, 
Byd a fydd—ry-gudd yr hawg— 
Byd heb fyd—bod heb Fadawg)?” 


Yn ei Awdl i'r Drindod, darlunia arswydol ddy- 
gwyddiadau y dydd olaf yn yr iaith rymus a ganlyn:— 


” & Pan wnel Duw ddangos ei faran, 
Dyddwyre dŷ daered arnan, 
Dychryn twryf torfoedd yn eban, 
Dychyrch hynt dychre gwynt gwaeddfan, 
Dychymmriw ton amliw am lan, 
Dychymmer ufeliar bâr ban, 
Dychrys gwrys gwres tandde allan. 
Id * 
Cyn glasfedd, cyn glasu fy ngran, 
Duw a'm rhydd o'm rheiddyn ofan, 
Rwydd obaith o waith y winllan— 
Ac yna daw brawd braw gyman-- 
Ar ddehau fy Rhiau fy rhan!” 


Nid oedd Casnodyn ond prin gwedi oeri yn ei fedd- 
rod, pan ddifyrwyd trigolion De a Gwynedd â pher- 
aidd sain Cywyddau a Thoddeidiau Dafydd ab Gwilym. 











167 


Gelwir ef gan rai, megys o barch i'w enw—“Yr Ofydd 
Cymreig.” Ond chwareu teg i Fardd Bro Gynin; ei 

yddau serchocaf i Forfydd ydynt fwy diwair o 
lawer na chaniadau nwydlawn yr adyn-fardd Rhufeinig. 
Efe (D. G.) a ddygodd ar arfer gyffredin y mesur 
mwyaf sathredig o'r pedwar ar hugain; a'i Gywyddau 
ef ydynt ym mhlith y rhai melusaf yn yr iaith. Beirdd 
yr oes â ymostyngent i'w ragoroldeb: gweler yma 
dystiolaeth rhai o honynt:— 


“ Dysgybl wyf, ef a'm dysgawdd, 
Dysgawdr Cywydd——” 
GRUFFYDD GRYG, ym Marwnad D. G. 


“ Taw di i gyd—tì Gywydd— 
Nid da'r byd—nid hir y bydd: 
Tra bu Dafy. 

Ydd oeddid barchus ddyddan; 
Ac ni bydd o herwydd hyn, 


Gwedi ef gwiw dy ofyn!” 
IOLO GocH. 


Tudur Aled, ym Marwnad D. ab Edmwnt, a 
ddywed:— 
" Ond da Fardd Glam Teffi wen: 


Mab Gwilym heb gywely, 
Heb iddo frawd, nì bydd fry.” 


Am ddychymmyg neu grebwyll, ni bu, ac ef allai, 
nmi bydd yng Nghymru, ail i Ddafydd ab Gwilym. 
Efe a ddysgai, yn nod i ddylluan ac i bioden siarad yn 
Gymraeg glân gloew; rhoddai leferydd yng ngeneu 
drychiolaeth, ac ymgomiai â'i gysgod ei hun. 

O gylch hanner canmlwydd wedi gosod yr hyn 
oedd íarwol o fabmaeth yr Awen gynnwynawl dan 

en ym monwent Ystrad Fflur, cynnaliwyd yr Eis- 
teddfod fawr yng Nghaer Fyrddin, dan nawdd ac 
achles yr anrhydeddus Gruffydd ab Nicolas, o Ddin- 
efawr, yn y flwyddyn 1451. Dyben ac achaws yr 
Eisteddfod hon oedd adgyweiriaw yr adwyon a 
wnaethai amser ac anllywodraeth yn nheithi a deddfau 
Cerdd Dafawd. Y llywydd clodwiw a gyhoeddodd— 


168 


Bod naw diwrnod o amser i'r beirdd ymbwyllaw, ac y 
rhoddid Cadair Arian i'r bardd a gyflwynai i'r Eistedd- 
fod y Ddosbarth gyflawnaf a chywreiniaf o'r pedwar 
mesur ar hugain. Dafydd ab Edmwnt, gwr boneddig 
a bardd o Faelawr yng Ngwynedd, a lwyddodd, ac a 
dderbyniodd y wobr. Y pedwar ar hugain mesur 
hyn a elwid byth o hyny allan yn Ddosbarth Caer 
Fyrddin — Dosbarth J. ab Edmwnt—a Dosbarth 
Ganynedd, o herwydd iddi gael derbyniad dï 
yn y parth hwnw o'r Dywysogaeth, a pharhaodd hefyd 
mewn cymmeriad yno hyd yn ddiweddar o flwyddau. 
Cyn pen hir gwedi Eisteddfod Caer Fyrddin, yn y 
fl. 1451, annogwyd beirdd Gwent a Morganwg i 
Gorsedd, “yn wyneb haul ac yn llygad goleuni,” i roddi 
nag a gwrtheb yn erbyn derbyniad y Ddosbarth newydd, 
fel y galwent Drefniant Caer Fyrddin. Haerent nad 
oedd hi ond cruglwyth o wâg orchestion, i lyffetheirio 
Awen, ac i gadw y beirdd mewn anwybodaeth. 
Honent hefyd bod ganddynt hwy eu hunain Ddosbarth 
o bedwar mesur ar hugain, a phob un o honynt yn 
wahanol oddi wrth y lleill, o ran ei “nod angen,” ei 
fan geni teuluawl eì hun, yr hwn ni pherthynai i 
un mesur arall. Yn yr ail Eisteddfod yng Nghaer 
Fyrddin, yn y fl. 1819, dygwyd mlaen gymhariaeth 
rhwng teilyngdod y ddwy Ddosbarth, a rhoddwyd 
dedfryd—“ Bod o hyny allan ryddid i feirdd Ynys 
dain gyfansoddi caniadau ar y mesurau mwyaf 
teilwng a chyfaddas i'w testynau; ac na. byddai rhag 
llaw wahaniaeth o barth teilyngdawd i'w roddi i fesurau 
un Ddosbarth, na'r hen na'r newydd, ragor neu uwch 
eu gilydd; ond bod urddiant cerdd neu awdl i gael eì 
farnu wrth gymhwylliadau synwyr, a phwyll, a chy- 
nghanedd rywiawg a diledryw, yn hytracli nag wrth 
amrywiaeth mesurau.” 
Eglurer yma deithi a theilyngdod amrywiol y ddwy 
Ddosbarth ddammegol—cyffelyber hwynt ì ddwy 
oedwig wahanol. Anianyddion & ranant goedydd 2 
Ílysiau yn deuluoedd; teulu y dderwen yn dwyn mes, 
teulu y ddraenen wen yn dwyn ogfan, &c., &c. 





169 


Planwyd pedwar pren ar hugain o wahanol rywiau yng 
nghoedwig yr hen Ddosbarth, a dyfaler bod Aelyg o 
amryw fath yn gwneyd i fyny un teulu helygog. 
Gwyddys bod yn eu plith helyg llwydion, mer-helyg, 
helyg breuon, helyg gwydnion, helyg Babilon, &c.; er 
hyny helyg ydynt oll; ac os dygwydd i un o honynt 
grwydro a thyfu yn bren ym mhlith llwyfain neu fedw, 
er hyny gwyddys wrth ei blodau, ei dail, &c., mai 
helygen ydyw. Felly hefyd am y tri phren ar hugain 
ereill yng nghoedwig yr hen Ddosbarth ; adwaenir pob 
un o honynt wrth eu nod angen, eu man geni, yr hwn 
ni pherthyna i un teulu arall. 

Bellach ystyrier y dull a gymmerth Dafydd ab Ed- 
mwnt yn Eisteddfod Caer Fyrddin (1451), i blanu ei 
goed wig newydd ei hun. Cymmerodd dderwen o'r 

en Ddosbarth, ac a'i planodd yn ei Ddosbarth, ac a'i 
galwodd ar ei henw ei hun, Jerwen—dyna un mesur; 
cymmerodd dderwen arall, ysgythrodd ei brigau, ac 
yna rhoddes arni enw Omen—dyna yr ail fesur. Oy- 
farfu ag Fithinen y mynydd—-efe ai gosododd yn ei 
goedwig, ac a'i galwodd Cedrwydden; ac i Fieren y 
rhoddes yr enw Olewwydden: ac felly yn y blaen, 
nes ym mhen naw diwrnod yr Eisteddfod yr oedd ei 
ddiwydrwydd ef wedi hela yng nghyd bedwar ar 
hugain o enwau mesurau, heb fod o honynt oll namyn 
gaith yn dwyn ei nodau angen gwahanryw. Deongler 
ychydig yn rhagor ar ddammeg y Coedwigoedd a 
soniwyd. 

Geraint Fardd Glas, yn y 10fed ganrif, a gyfansodd- 
odd Reithiadur Cerdd: ei fesurau ef oeddynt y naw 
gorchan, neu naw colofn cerdd, ac un gogolofn, neu 
esur adlaw, dan yr enw Cynghawg. Gelwid y mesur 
felly, am mai ei nod angen oedd cyssylltu dau neu 
ragor o'r mesurau yng nghyd, fel y cyssyllta Cynghaf 
(bur ) amryw wrysg yngnghyd—(Cynghaf, cynghafawg, 
cynghawg). Y mae Cynghawg yn deulu lluosog, ei 
rywiau braidd yn aneirif; a buont yn gynnorthwy 
mawr i Ddafydd ab Edmwnt i gyflawnu rhifedi ei 24 
mesur yng Nghaer Fyrddin: canys allan o'r un mesur 

22—. 


170 


Cynghawg, ni ddefnyddiodd efe lai na chwech o'i fesurau 
dan enwau newyddion—megys Gwawdodyn hir, 
Gwawdodyn byr, Hir a Thoddaid, Cyrch a Chwta, 
&c. Yr un math ar ryddid a gymmerodd mewn 
perthynas i'r mesur Hupynt.._ Un mesur, ac un teulu, 
sydd dan yr enw Hupynt yn yr hen Ddosbarth, dan 
yr un nod angen, yr un man geni teuluawl; ond 
D. ab Edmwnt a'i planodd yng nghoedwig ei Ddosbarth 
mewn fr; man, gan roddi enw gwahanol ar bob un, 
sef Hupynt hir, Hupynt byr, ac megys “tin y nyth," 
Gorchest y Beirdd. Yr oedd Hupynt yn hen fesur ar 
arfer gan y Cynfeirdd a'r Gogynfeirdd. Hwn yw mesur 
Cân Dafydd Ddu o Hiraddug—“Ti Dduw a Folwn” 
(Te Deum Laudamus), a mesur Bugeilgerddi Edward 
Richard, o Ystrad Meirig, a llaweroedd o Gerddi a 
Charolau Huw Morus, ar cynghaneddwyr goreu yn 
yr oesau diweddar. 

Nid yw Gorchest y Beirdd (Nonpareld), fel y 
gelwir, ond rhigwm gwael, y gwaelaf o'r pedwar mesur 
ar hugain newydd: mesur yw, cymhwys i feddwyn 
uwch ben ei loddest: ar hwn gallai ganu— 


Rip rap, 
Gip gap—dod gwpan.” 


“O!” meddai dysgybl D. ab Edmwnt (od oes un yn 
bod), “y mae yma dor mesur—dau sill yn lle pedwar 
ym mhob ban.” “Goreu yn y byd,” medd pwyll a 
chrebwyll. Yr oedd meddwl am y mesur hwn, ac 
ereill yn y Ddosbarth newydd, yn wrthwyneb calon gan 
y bardd mwyaf awenyddol yn y ganrif ddiweddaf, sef 
Goronwy Owain. Rhoddir yma ei farn ef am danynt, 
fel yr ymddengys mewn llythyr o'r eiddo at gyfaill:— 

“ Yr wyf yn deall bod yr hen fesurau, megys Triban, 
Toddaid, Clogyrnach, &c., yn cynnwys ynddynt elfenau 
cerdd beroriaethus, a bod arnynt nodau hynafiaeth; ac 
am rai o'r mesurau ereill, megys Gorchest y Beirdd a'i 
gymheiriaid, gan eu bod yn bethau newydd, camdyb- 
lwyd hwynt yn fwyaf cywrain a chyfrifol; ond nis 


171 


gallaf lai na'u barnu yn waethygiadau yn lle gwelliadau 
cerdd. Pa gân cler y dom yw y Gorchest y Beirdd yna! 
A mynwn ateb diduedd i'm holiad, Ai nid oes yn 
Nhriban Milwr, yr hen fesur gwrthodedig ac am- 
mharchedig hwnw, lawer mwy o ragoroldeb? Pan 
amcanwyf ysgrifenu synwyr ar y fath fesur a Gorchest 
y Beirdd, ac yna dechreu! Wel! a bod fy mamiaith 
oludog yn rhy dlawd i roddi geiriau i orphen y pennill 
mewn synwyr a chynghanedd hefyd—pa beth a wnaf? 
Dim ond hyn—i gadw cynghanedd, rhaid i mi ysgrif- 
enu ffiloreg oddi yna i'r diwedd; a llyffetheirio a thor- 
fynyglu synwyr, tra byddo fy ngeiriadur yn cael ei 
droi wyneb yng ngwrthwyneb,i gael geiriau o'r un 
derfyniad, synwyr neu beidio. Ac ym mhellach, tybier 
bod ein hiaith yn fwy gwreiddeiriol a chynnwysfawr 
nag ydyw (yr hyn nid oes achos na lle i neb ddymuno), 
pa gyflawndeb o eiriau mwysion a ddichon y fath fesur 
“rhegen yn y rhych' eu cynnwys! Gan fy mod yn deall 
i'r Gorchest y Beirdd hwn, a'i gymheiriaid, gael eu 
trwydded trwy gyfrwng ac awdurdod Eisteddfod, mi a 
ddymunwn gael Eisteddfod eto, i roddi iddynt eu hys- 
grifen ollyngdod i fyned gyda'u gilydd i ryw wlad yr 
Hud lonydd, i ddigrifo poblach arferol o ddifyru eu 
hunain yn gosod a dattod y clo can clicied, yr haiarn 
*taring,/ chwareu cnau i'm llaw, a. buarth pabau,' &c. 
Yna llawenychwn weled yr hen fesurau yn cael eu 
hedfryd yn ol i'w parch a'u braint cyssefin, a synwyr yn 
cael yr orsedd yn lle “twndi tandi' gwag orchestion 
diffrwyth.” 

Pe buasai Goronwy Owain yn fyw, ac yn Eistedd- 
fod Caer Fyrddin yn 1819, cawsai y dywenydd o weled 
yr hen fesurau yn cael eu dyrchafu i fod o leiaf yn 
gydraddol â mesurau caethion y Ddosbarth newydd; 
ac y mae sail i dybio na ddargeisiwyd cymmaint ag un 
pennill ar Orchest y Beirdd, na Thawddgyrch Cad- 

wg, na Chyhydedd hir, gwedi yr Eisteddfod hôno. 
Rhwydd-deb iddynt i “Wlad yr Hud!” 


! (Buarth baban ?] 


172 


Y mae tystiolaeth Goronwy Owain ar y pwnc mewn 
llaw, yn drech na mil i'r gwrthwyneb. — Efe a wyddai 
&m ychydig o'r hen fesurau, drwy eu gweled ar wasgar 
mewn ysgrifau, er na welodd erioed mo'r casgliad 
cryno o honynt a gyhoeddwyd yn ddiweddar ym 
Merthyr Tydfil, dan enw Cyfrinach Beirdd Ynys 
Prydain. Ei ddawn oruchel a'i galluogodd i ddadlu 
yn eu plaid fel beirniad anwrthwynebadwy. Ni bu 
erioed yn hoff ganddo gynghaneddu ar y 24 mesur 
cyffredin. Yr oedd i'w Awen aden gref, ond nid oedd 
efe am ei blino mewn gorchestion diorchest.  Llwydd- 
odd yn hynod yn ei efelychiad o'r hen fesurau, yn ei 
Briodasgerdd (Epithalamium Elin Morys (Dyddan- 
wch Teuluaidd, 39, ail argraffiad); a'i Awdl ar ddull 
Meilyr Brydydd (yn y 12fed ganrif) sydd orchestol. 

Yma gellid terfynu y Traethawd hwn, oni bai fod yr 
ysgrifenydd yn lled-dybio mai bwriad Aelodau y Gym- 
deithas, a roddasant 'allan y testyn, oedd ymorol—nid a 
fu y “pedwar mesur ar hugain” er les neu afles i'r 
saith, ond a fu cynghanedd er llwydd neu aflwydd i 
brydyddiaeth Gymreig. Hyny ydyw, mewn geiriau 
ereill— A ydyw cynghanedd yn cymhwys ac han- 
fodawl i brydyddiaeth Gymraeg nag ydyw Moelawdl, 
Cân benrydd (blank verse)—neu i'r gwrthwyneb? Os 
hyn yw sylfon yr ymofyniad, yr ydym yn deall ein 
gilydd, ac ni rusir ateb—Bod cynghanedd wedi gadael 
ffrwythau toreithiog i ddadlu yn ei phlaid—ei bod, yn 
eì diwyg oreu, ac ni soniwn am dani yn ei bratiau, 
wedi bod yn harddwch addurnawli'r iaith; yr hyn nis 
gellir hyd yma haeru o blaid un gân benrydd. Y 
mae cynghanedd gywir hefyd wedi gweini er cadwed- 
igaeth yr iaith yn ddilwgr. Ni oddef cynghanedd 
ddiledryw ì un gair, nac ìi un gydsain, gael ei symmud 
o'i gorsaf briodol mewn ban. _ Pe byddai hanner ban 
o'r groes-gynghanedd ar goll mewn hen ysgrif, hawdd 
afyddai ei ail osod yn ei gywirdeb cyssefin, a hyny 
heb le i'r ammheuaeth lleiaf. Pwy a ddywed hyn am 
eiriau, na gair, na sill ar goll mewn cân benrydd, os 
cân y gellir ei galw? Rhodder goleufynag ar hyn. 





175 


Dafydd ab Gwilym a roddai nifer y cywyddau a gan- 
asai ar yr un testyn— 


“ Saith gywydd i Forfydd fain, 
Seth hoew-gorff, a ” 





Dyfaler bod darn o'r ban diweddaf ar goll, heb neb ym 
fyw a'i gwelsai yn gyfan. Gofyner i'r gân benrydd, 
pa nifer o gywyddau a ganasai y bardd i Forfydd dros 
ben y sa ar glawr? Byddai yn fud—ni wyddai 
ddim ; ac os anturiai gais ar amcan, ef allai y dywedai 
—*“ Saith ydd a thri ar ddeg anaw!” Gofyner i 
gynghanedd yr un holiad, a hi a ddywedai yn groew, 
heb na bloesgni na chrygni, mai “saith ugain” oedd y 
ddeuair ar en. nh gyn 
Gellir gofyn,—Pa ham y mae y Gymraeg yn go 

cynghanedd i wneyd ei phrydyddiaeth yn dlysgwg mwy 
nag un iaith arall? ŶY mae yr ateb yn barod: Nis 
gellir cynghaneddu yn gywir gyfrodedd mewn un iaith 
adnabyddus ond i Gymraeg; enwedig yn yr 
ieithoedd hyny nad yw pob cydsain mewn gair 
llafar ; megys y Seisneg, y Wyddeleg, y Galeg, 

Yr ieithoedd hyn ydynt â lluosogrwydd o gydseiniaid 
mudion, meirwon, yn dryfrithedig drwyddynt, tra mae 
cydseiniaid y Gymraeg $ gyd yn fyw ac yn iach, ac yn 
llafar. Eto y mae rhai ieithoedd, megys y Seisneg, 
Wyddeleg, be â'u geiriau yn fwy llwythog o gyd- 
geiniaid na llafariaid (vowels); ereill, megys yr Italeg, 
ieithoedd ynysoedd môr mawr y Deheu (Pdlynesia) , 
&c., yn lluosocach eu llafariaid na'u cydseiniaid ; tra 
mae y Gymraeg â'i deuryw nodau sain dbwys; & 
hyn 2 achosn y fath bereidd-dra yn ei chyn ghanedd. 
Gwaith ofer yw son am felusder cynghanedd wrth un- 
dyn, os na bydd o berchen clust Gymreig: a chwith 
feddwl bod aml Gymro o enedigaeth a pharabl, â 
chlust Sais neu Wyddel nglŷn wrth ei benglog! 
Haws dysgu ar dafodleferydd gerdd gynghaneddol na 
chân benrydd, a hwy hefyd y pery yn y cof; a pha 
gywiraf y gynghanedd, hawsaf byth ei chofio. Dar- 


174 


llened yr ammhêus ar y pwnc hwn, rai pigion o felus 


bynciau D. ab Gwilym, a bydded i rigymwyr y gên 
benrydd ysgrifo yn eu dull eu hunain ar yr un des- 
tynau ag ef,—cymharer hwynt, ac nid ofnwn y 
ddedfryd a roddid, ond i Gyfiawnder diduedd gael 
meddiant ar orsedd barn. Hynod o'r clymiedig yw 
cynghaneddion llaweroedd o feirdd y bymthegfed gan- 
rif: Gutyn Owain a Thudur Aled a ddarlunient 
fywiogrwydd a chyflymder March yn bencerddawl. 
Wele yma bigion o'u cywyddau, i'w cymharu â dar- 
luniadau Homer, Oppian, Fyrsil, &c, ar yr un 
sylfon. 


“ Gwr arfog â gweryr-farch 
I chwi wyf fi—o chaf Farch— 
Ei neidiau ef a nodir, 
Ei wrhyd yw erw o dir; 
Iwrch gwyllt dan ei farchog oedd, 
Carw i achub brig gwrychoedd. 
Ef yn gyfled â'i bedol 
A dyr ddarn o dir y ddôl, 
Torchai bedair tywarchen, 
Trwch baedd, o'r tir uwch ei ben. 
Gwreichion yr einion a rydd 
O'r hoelion 'r heolydd, 
Mae aelwyd o'r dur Milan 
Yn hau o'i bedolau dân.” 
GUTYN OWAIN, 1470. 


“ Ffroen sarig, ffrwyn nis ery, 
Ffroenio gan awch, ffrwyn a gny; 
Ei gern o chlyw gorn na chloch 
A wna'i lygaid yn loewgoch : 
Nid rhaid, er peri naidio, 

Roi dur fyth ar ei dor fo; 

Dan farchog bywiog di bŵl, 

Efa wyddiad ei feddwl— 

Bwrw naid i'r “ a wnai 

Ar hyder yr ehe 

Ei arial a dd awn 

Fel elain o flaen cŵn; 

Ail y carw, olwg gorwyllt, 

A'i draed yn gwau drwy dân gwyllt, 

Drythyll ar bedair wyth-hoel— 

Gwreichionen ar ben pob hoel— 
'n fry dyrwyn y fron, 

Deil haul ar dalau hoelion; 

Ber neu fellt—o'r sarn a fydd 

Ar godiad yr egwydydd. 

Carnau a phedolau'n dân 

A ddryllia ddaiar allan— 

O gyrir draw i'r gweirwellt, 

Ni thyr â'i garn wyth o'r gwellt, 





175 


Trwyn draig ym mlaen taran draw, 
Tyr uwch gwynt tyweirch gantaw; 
Tân o'i garn tano a gaid, 
Taflu maen at Flowmoniaid.” 
' TUDUR ALED, 1490. 


Dargeisiwyd dangos yn y Traethawd hwn bod 
effeithiau y pedwar mesur ar hugain cyffredin yn fwy 
niweidiol i'n prydyddiaeth nag i'n hiaith, a hyny o 
achos eu cyfyngder gwrthun a dibwyll: ond pe 
canlynid rheolau y Ddosbarth gyssefin, fel y gelwir yng 
Nghyfrinach y Beirdd, ymddangosai ein mydrydd- 
iaeth yn harddach ei diwyg, a chynnwysai enaid cerdd 
yn lle eì chysgod. 

Ein gramadegwyr, neu reithwyr cerdd, o Gwilym 
Genoldref i Rhobert Nantglyn, a rifant “Bymtheg o 
Feiau ac Anafau Cerdd Dafawd ;” a gwae y bardd a fyddo 
yn ymdynu am y dorch, os canfyddir dau neu dri o 

onynt yn ei awdl. unol a fyddai tynu y 
Pymtheg Beiau ac Anafau hyn drwy hislan Eisteddfod 
gyfreithlawn, a goreu pa gyntaf, ped yn Eisteddfod Caer 
Dyf, yr Alban Elfed nesaf. Tybir na adawai yr 
hislan feirniadol i ddim dros hanner y Beiau ac 
Anafau sefyll; a deoler y lleill, ar ol Gorchest y Beirdd 
a'i gymdeithion, i wlad yr Hud, neu y tu hwnt i hyny 
1 dir anghof. A fy ar 

Cyn diweddu, Â oes eto ron ni 1 droi 
fantol ar du cynghanedd? Chwi, J gantorion gyda y 
tannau ar Wyl Ddewi, pa faint a gymmerwch er 

erthu cynghanedd eich pennillion? Gwyddys mai 

yn yw eich ateb:—“Nid oes a wnel y delyn â chân 
benrydd. Na bydded cyffiniau Cader Idris, nac 
ardaloedd Eryri byth heb delyn, na'u beirdd heb 
gynghanedd: telyn a chynghanedd i gyd-daro eu 
seiniau naturiol.” 


Y delyn! hi a fyn fod 
Yn un â chân wech hynod— 
Felly bo! ef allai byth 
I ddeiliaid y gerdd ddilyth, 


Mehefin 28, 1834. 


TRAETHAWD CYNNADLEDDOL 


AR DDEFNYDDIAD Y LYTHYREN H MEWN YSGRIFENYDD- 
IAETH GYMRAEG, 


Pymthegfed Destyn Cymdeithas Cymreigyddion y Fenni, am y 
flwyddyn 18387. 


ELFODAU Y GYNNADLEDD: 


NmwypDDIAN Ynad—Rhingyll y Llys—Edmwnt Prys, Archdiagon 
Meirionydd—Dafydd Ddu Eryri, Bardd Cadeiriawg—eo lolo 
Morganwg, Bardd wrth Fraint a Defod. 


YNAD. Ho! hoian! Chwi segurwyr, gelwch i'm 
gwyddfod Ringyll y Llys 8 

RHINGYLL. Rhynge bod eich gorseddogrwydd, 
llyma fi ; pa orchwyl i'ch rhwymedicaf swyddog? 

YNAD. Gwysia gynghaws arbenigol, a bydded y- 
man y triwyr hyn, Gymry dile , nid amgen, yr 
Archdisgon Edmwnt Prys, Dafydd Ddu Eryri, a Iolo 
Morganwg, can gynted ag y gwnelont i fyny eu medd- 
yliau ar y testyn hwn, sef, “ Defnyddiad y lythyren H 
mewn ysgrifenyddiaeth Gymraeg.” 

RHINGYLL " eilchwyl). Fy Arlwydd Ynad, wela 
y dysgodrion a enwyd, yma yn wyddfodol yn y 
Wy ysa. Erch h Foneddwyr, Gymry 

YNAD. Ercha timewn. Fone , 
cynnwynol, athrylithus goleddwyr y Gymroigiait ; &r- 
fyniwyf eich cynnorthwy 1 sefydlu pwnc o ddadleuaeth 
rhwng ysgrifenyddion ein cenedl, ar ddefnyddioldeb 
y lythyren H yng nghyfansoddiad geiriau. Ac y chwi, 
yr Archdiagon parchedig, gan mai y chwi yw yr hynaf 
o honom, moeswch eich dedfryd yn gyntaf. 

ARCHDIAGON. Y mae yn dra Thyfodd genyf glywed 
bod dim dadleuaeth yng nghylch defnyddioldeb y 
lythyren H, mwy nag un lythyren arall o'n hegwyddor. 
Y maeiddi hanfodiad priodol, ac i'm barn ìi, anhebgorol, 





1717 


mewn mwy nag un orsaf. Yn gyntaf, nis gellir ei 
hebgor, neu ei deol o'i lle, pan y byddo yn flaen- 
lythyr y gair, megys yn hen, hir: ffolineb, a dinystr Ï 
Gymraeg fyddai newid Aen,i ên,neu hiri îr! Yn ail, 
anhebgorolrwydd Â a ddynodir gan rai rhagenwau 
dynsodawl (personal pronouns), y rhai a'i mynant ìi ar- 
wain y gair nesaf, os bydd y gair hwnw yn dechreu â 
llafariad (vowel); megys y gair iaith—fy iaith—dy 
iaith—es iaith: pob peth hyd yn hyn yn hwylus a 
dealladwy; y trydydd dynsawd yn wrywaidd—ei 
iaith ef; rhaid yw blaenddodi Â,i fynegu ei hiaith At. 
Eler ym mlaen i'r rhif lluosog—ein hiaith, neu ein iaith 
a ddygymmydd—yr ail dynsawd, eich iaith ;—y tryd- 
ydd a fyn A, eu hiaith: torwch ymaith A o'i gorsaf 
gynhenid hon, dyna i chwi eu iaith, yr hyn nid 

Gymraeg, nac un iaith arall yn y byd l— 'Tybiaf y 
gwna eich urddas gyfaddef hawl y lythyren Â i'w 
gorsafoedd hyn, heb son am ei hawl 1 orsafoedd ereill. 

YNAD. Diammheuol: ond nid o barth y gorsafoedd 
hyn y mae y ddadl, ond ei gorsaf yn y sill diweddaf o 
eiriau, pan ofynir i'r acen neu y pwyslais orwedd ar y 
sill olaf hwnw. Yr ydym ni am ddeol A allan o'r hen 
air llawenâau, gan ysgrifenu llawenaau neu lawenâu, 
ac felly drwy yr holl restr o eiriau cyffelyb. Nid 
ydym ni y newyddianod yn cyfaddef bod A yn llyth. 
yren egwyddorol, ond yn unig yn arwydd uchenaid, 
neu nod aceniad. 

ARCHDIAGON. Dyna y gwir achos ein bod ni, y 
Cymry cynnwynol, am ei chadw yn yr orsaf hôno 
hefyd ; sef, er mwyn diogelu acen neu bwyslais cyd- 
unol â chyffredin lafar gwlad. Rhoddwch yr enw neu 
y llysenw a fynoch ar A; gelwch hi, os mynwch, fel y 
Seison, yn ay4s; y mae Â, er hyny yn aelod cynhenid o 
gorff ein hiaith : ac os parâêwch i ei gwrthod, gan ei 
throi allan o'i hetifeddiaeth a feddiannai er oes oesoedd, 
dyna chwi yn digoffori ein Aiaith, gan aflunio a dyeithro 
eì chorff, a'i wneyd yn ysgerbwd! 

YNAD. Yr wyf yn deall, Mr. Archdiagon, eich bod, 
fel llawer, yn gadarn yn eich barn eich hun; ond beth 


23—11, 


178 


a wyddoch chwr ac ereill yn yr oesoedd gynt, am 
deithi ieithoedd, wrth a wyddom ni yn bresennol, yn 
enwedig am y Gymraeg? Yr ydym ni yn olrhain 
y geiriau i eu gwraidd—gair pedair sill 1 dri, fri i 
ddau, dau i un, un sill ìi ddau gymmal, a phob cymmal 
i ddau lymryn, a phob mymryn yn arwyddocâu rhyw 
feddylddrych yn ein hiaith doreithiog. Yr ydym yn 
hyn yn gyffelyb i'r Gwyddelod, a alwant bob llythyren 
yn eu hegwyddor, ar enw rhyw bren yn y goedwig. 

ARCHDIAGON. Yn araf deg, syr, deliwch at y testyn; 
nid dyna y pwnc y galwyd ni i roddi ein barn arno. 

YNAD. Gwir! dychwelwn at y pwnc. Yr ydych 
chwi, Mr. Archdiagon, yn gydnabyddus â'r hen (ryn- 
feirdd, a'r Gogynfeirdd ; a fyddent hwy yn defnyddio 
h, neu yn ysgrifaw hebddi? 

ARCHDIAGON. Y mae yn anhawdd gwybod hyny. 
Ond hyn a wn, bod llafar gwlad yr un yn awr ag a 
oedd y pryd hyny ; ac y mae llafar gwlad yn gofyn 
rhyw nod aceniad yn y geiriau a soniwyd : a pha ham 
.y cymhellir ein cenedl i roddi heibio eu hen nod 
adnabyddus, sef A, er mwyn cymmeradwyo yn ei lle 
ryw nod newydd arall, nas geill fod yn adnabyddus i 
ddarllenwyr cyffredin heb goll amser, a_ blinder 
meddwl, i ddysgu adnabod y ddull newydd ; a dull 
ydyw a ddychymmygwyd yn fwy er newyddiannu ein 

en iaith, nag er eì diwygio a'i gwell^au. 

YNAD. Wel, syr, ewch ym mlaen, gan na wyddoch 
am y Cynfeirdd a'r Gogynfeirdd—pwy oedd y rhai 
cyntaf y gwyddoch am danynt, a arferent A megys 
arwydd uchenaid, neu nod aceniad, yn eu hysgrifen- 
iadau ? 

ARCHDIAGON. Mi a roddaf o'ch blaen enghreifft- 
iau: Dafydd Ddu Athraw (neu o Hiraddug) a 
gyfieithodd allan o'r Lladin yn Gymraeg, o gylch y 
tì. 1360, Officium B. Marie (Gwasanaeth Mair). Yno 
y gwelir—“'Tithau, Arglwydd, trugarâaa;'—“Duw a 
drugarâao wrthym ;"—“'Trugarhaawrthym, Arglwydd, 
trugarhaa ;—*“O frasder y gwenith ef a'th gyflawn- 

ag.” . 








179 


YNAD. Pwy oedd y nesaf sydd genych mewn cof? 

ARCHDIAGON. Y bardd mwyaf awenyddol a ysgrif- 
enodd erioed yn iaith y Cymry, a'r cyntaf a ddaeth â 
mesur Cywydd i arferiad cyffredin. Y mae tystiolaeth 
y bardd hwn yn ei arferiad o'r lythyren A, yn gadarn 
ac anwrthwynebadwy; canys heb yr A nid yw ei 
gynghanedd ef yn gywir, ac ni bu ei gywirach pan 
gymmerai hamdden. _ Yr oedd efe, o ran ei oes, megys 
yn sengu ar sodlau D. Ddu Athraw; canys bernir eu 
bod ill dau yn nhawelwch y bedd, cyn y fl. 1400. 
Y dyfyniadau allan o gywyddau Dafydd ab Gwilym 


ydynt y canlynol:—. 


Y mae lliw Aon i'm lleiââu. 
A barodd hyn im' bruddAâu. 
A nos hyll arna'i'n neshâu. 
Bu Air â chân i'm bywkâu. 


l. 
2. 
3. 
â. 

YNAD. Ond pa dystiolaeth sydd genych taw fel hyn 
yr ysgrifenodd Bardd Morfydd ? 

ARCHDIAGON. Ei gynghanedd ai gwaranta yn ddi- 
ffaeledig. Os tynir y lythyren A allan o_lleiââu— 
bruddâu—neshâu—a bywAâu, dylid hefyd ei deol o'r 
geiriau cyferbyniol, sef Aon—hyn—hyll—a hwr; ac 
felly byddai genych fwhwman Babel, heb un dyn 
byw yn ei ddeall. 

YNAD. Yr ydwyf yn deall, Mr, Archdiagon, ìi chwi, 
ym merw eich awen, ymryson â'ch cydoeswr Wiliam 
Cynwal, tra parhaodd 56 o gywyddau, a bywyd Cyn- 
wal, druan; a oeddych chwi y pryd hyny yn defn- 
yddio A? 

ARCHDIAGON. Diau fy mod yn ei defnyddio ym 
mhob gorsaf perthynol iddi o iâwn a chydsyniad 
gwlad a chênedl.. Nid hoff genyf goffa fy ymrysonau; 
dewisaf yn hytrach ddwyn ger eich gŵydd fy null o 
ddefnyddio yr Â yn y Salmau a gyfieithais allan o'r 
ìaith wreiddiol yn Gymraeg. Mewn un Salm ar bym- 
theg ar hugain allan o'r cant a hanner, gwelir fy mod 
wedi arferu yr â mewn pedwar ar hugain o eiriau, a'u 
hacen ar y sill olaf; sef amlââu—amlAânt—bywhâ— 


180 


bywhâu —cardarnââu —cofhâu —cryfhâu—cwblAââu— 
dyfrAâu—glanhâu—gwarhâu---llawenhâ—llawenhâu— 
mawrAâd — mawrhâu — parhâu —sarhâu — sicrhâu — 
teghâu —tewhâu — trugarAâ —trugarhâu — trymAâu — 
ufudd^âu. Ond nid wyf fi, syr, yn dal cymmaint ar 
dystiolaeth fy mhryddest benrydd fy hun, ag a ydwyf 
ar gynghanedd rywiog-lefn D. ab Gwilym; canys y mae 
efe wedi gyru yr hoel dystiolaeth at ei phen, ac â'i groes- 
gynghanedd wedi ei gwrthblygu o'r tu arall i'r bwrdd 
barddas, a hyny mor ffyrf ddiogel nas dichon holl 
ewinedd newyddianod ei thynu allan i lygru ei waith 
dihafal ef, mwy na gweithiau ereill, ei frodyr awen- 
ol. 
i YNAD. Yn araf, a thrwy bwyll, fy nghyfaill; clyw- 
ais ddigon genych chwi, o'r fath ag ydyw: ond pa 
beth a ddywed eich cydymaith penisel, Prif-fardd 
Eryri? A ydyw efe o'r un farn â chwì ar ddefnydd- 
ioldeb y lythyren Â mewn ysgrifenyddiaeth Gymraeg ? 
DAryDD Dpu. Trwy eich cenad, syr, mi a ymdrech- 
af i roddi i chwi foddlondeb ar y pwnc dan ystyriaeth. 
Nid wyf fi neilldiìwr oddi wrth ddedfryd fy rhagflaenor 
clodwiw, ar anhebgoroldeb y lythyren Â, yn yr holl 
orsafoedd a enwodd. At yr enghreifftiau a ddygodd 
efe ym mlaen, dygaf finnau yn rhagor allan o weithiau 
hen athrawon, beirdd enwog y bymthegfed ganrif, &c., 
y dynion dysgedicaf yn eu cenedlaethau, yn yr 
oesau pan oedd gwir ddysg a chelfyddyd megys yn 
cardota; ac na cheid o Fon i Fynwy haiach rai a 
fedrent ysgrifenu brawddeg heb law y beirdd. Pe 
buasai y beirdd hyny yn gweled achos i newyddiannu 
yr iaith, dyna yr amser iddynt wneuthur hyny, y pryd 
nad oedd neb a fedrai eu gwrthwynebu ; ond nid felly 
y bu. Ni ddyrchafodd newyddianiaeth ei phen hyd y 
blynyddoedd a ganlynent y Chwyldro Ffreingig, pan 
fu i'r chwyl hwnw chwyldroi penau llawer mewn 
gwledydd ereill, heb esgeuluso Lloegr a Chymru. Yn 
y fl. 1805, gosodwyd i fyny yn Llundain gyhoeddiad 
albanaidd neu drimisol,tan enw Y Greal, a llyfryn tra 
chyfrifol oedd o barth ei ddefnyddion. Ond ei wen- 








181 


n a'i angeu oedd iddo ymroddi, megys o nerth 
braich ac ysgwydd, i daflu gorchudd das yr hen 
lythyreg, a thaenu ar led y wlad newyddianiaeth yn ei 
grym ai manyldeb. Os anfonai neb o'r wlad oheb- 
iaeth i'r Greal, ni ddeuai allan o'r wasg yn y dull y 
danfonwyd: tynid bob un drwy hislan y swyddfa. 
Ym mhlaid y lythyreg arferol, mi a ysgrifenais amryw 
lythyrau tan enw Bleddyn Fin Pladur, a gosodais i 

y Eurgrawn Caernarfon' yn yr hen ddull o ys- 
grifenu Cymraeg gan Goronwy Owain, &c., a bu hyn 
megys diod gwsg i'r Greal. Ond yr oedd lefain y 
Greal wedi effeithio ìi raddau ym mlawd yr iaith erbyn 
hyn; ac yn benaf yn ysgrifeniadau bechgynos, a chyf- 
ansoddwyr y gerdd benrydd, y rhai a ddifrïant gy- 
nghanedd, o herwydd yr un achos â'r llwynog yn y 
ddammeg, yr hwn a ddifrïai y grawnwin addfed, gan 
haeru eu bod yn surion, am nas gallai eu cyrhaedd. 
Ni waeth pa beth, na pha faint a haerir yn erbyn 
cynghanedd, gan nad oes geidwad diogelwch i burdeb 
iaith. Os unwaith y rhoddir purdeb iaith ym medd- 
iant cynghanedd, hi a'i ceidw yn ddilwgr. — Rhodder 
iaith bur mewn llinell o'r gynghanedd groes rywiog 
ddychweledig, ac nis gellir na lleihau, na chwanegu, 
na newid un gydsain o honi; hi a bery yr un tra 
byddo Cymru, a Chymry, a Chymraeg. Pwy, gan 
hyny, aì cyfnewid am newyddianiaeth? Neb! neb! 
Ond yng ngwres fy eiddigedd tros burdeb y Gymraeg 
sefydledig, mi a ebargofiais yr enghreifftiau a addewais 
allan o'r hen feirdd ym mhlaid defnyddioldeb y lyth- 
yren Â yn yr orsaf a warafunir iddi fwyaf. Boddloner 
chwi, syr, â'r ychydigion a ganlyn, gan na roddasoch 
amser hwy i gasglu yn rhagor:— 


“Yn y wledd ryfedd barhâu. N 1480 
. NANMOR, R 


ì (Cychwynodd Trysorfa Gwybodaeth, neu Eurgrawn Cymraeg, ei yrfa yn 
N Uy Ffon, ym mis Ebrill, 1807 (y flwyddyn y peidiodd Greal rhagoro 
Llundain ag ymddangos); ond nid hìr y bu cyn cyrhaedd ei therfyn eithaf, 
Cyhoeddiad trimisol, yr un fath â'r Greal ydoedd yr Eurgrawn hwn, a dy- 
wedid ar yr amlen ei fod dan olygiad “amryw o Wŷr Eglwysig a Beirdd.”'] 


182 


“Y cyff. Awn oedd i'n coffhâu.” ow 
UTYN AIN, 1460. 


“ Ef a'i rhoes i'w fawrhâu.” 
“Sion ap Rhys sy yn parAâu.” 
IEUAN DEULWYN, 1470. 


“Fe wna Awn ì ofnAau.” 
LEWIS MON, 1480. 


“ Caf lonâad yn cyflawnAâu.” 
“ A bair i Ail gwr barhââu.” 
“Nid eill bardd fyw'n Aardd i fwynhâu.” 
“ A all yn Aawdd oll wanAâu.” 
WM. LLEYN, 1550. 


“Boreu a hwyr ìi barhâu.” 
OWAIN GwYNEDD, 1550. 


“Duw bia rhoi DA i barhâu.” 
SION TUDUR, 1570. 


“Llef am Rys ap RAys yn parhan.” B 1570 
AFYDD BENWYN, . 


Gallaswn ddwyn tystioliaethau allan o weithiau beirdd 
diweddarach, ïe, beirdd eto ar dir y byw; megys 
Goronwy Owain; Ieuan Brydydd Hir o Geredigion; 
Robert Nantglyn; Dewi Wyn o Eifion, ar holl 
Eifioniaid ac Arfoniaid; Daniel Ddu o Geredigion; 
Pedr Fardd, &c., &. Ond pa raid tystion mwy, i 
ddiriaw pwnc mor amlwg ? 

YNAD. Digon bellach, os digon yw llawer; a'r cwbl 
ar yr un ochr i'r ddadl. Iolo Morganwg! deuwch ym 
mlaen; chwi, ddarperydd y cylchau cynghrair; chwi, 
gymhellydd myrdd o orseddau yn wyneb haul ac yn 
llygad goleuni; chwi a ganasoch gân y Ffrancod yng 
nghlyw ac yng ngolwg y gwladgarwr Horn Took, 
oddi ar bont Llundain, ac yntau yn garcharor yn y 
Tŵr Gwyn; chwi a ganasoch gerdd orfoledd ar ei 
ollyngdod ef, a Hardy, a Thelwal o garchar, drwy 
hyawdledd Erskin; chwi a fuoch drwy eich oes 
ddaiarol yn bleidiwr Rhyddid o bob gradd ac enw, 
gwladol a chrefyddol. Deuwch ym mlaen yn awr, 
deuwch yn wrol, a phleidleisiwch yn egnïol, fod 
genym ni y newyddianod hawl a rhyddid i newid 
â diwygio llythyreg ac ereill deithi yr iaith Gymraeg; 
ac ym mhlith diwygiadau ereill,i ddiorseddu y lyth- 
yren A o'r orsaf a drawsfeddiannasai er oesau na 
ŵyr neb pa bryd, yn y sill olaf o eiriau a fyddo yn 


185 


gofyn pwyslais arno, megys eithriadau 1 reol gyffredin 
aceniad. 

Ioro. Diammheuol fod i chwi ryddid i wneyd y 
newid a fynoch yn yr egwyddor, i ymdrin â'r lyth- 
yren Â, a phob llythyren arall, fel y gweloch yn dda; 
tra y cadwoch y newidiadau, fel ysgrifenyddiaeth ddir- 
gel a chyfrinachol yn eich plith eich hunain. Ond nid 
teg i chwi eu cyhoeddi, gan ddysgwyl y cymmeradwyir 
eich dull diwygiedig gan y wlad yn gyffredin. Nid yr 
eiddoch chwi yn unig yw yr egwyddor Gymraeg, ond 
eiddo y wlad. Ni waeth i chwi geisio dysgu tarw teir- 
blwydd i frefu fel myn gafr, yn lle rhuo ei fugunad ar- 
ferol, na cheisio gan y wlad ymwrthod â sain arferol y 
lythyren A, yn yr holl eiriau a grybwyllwyd heddyw 
gan fy nau flaenor. 

YNAD. Deallerni! Nid ydym yn cymmeryd oddi 
arnoch eich delw A, heb roddi i chwi a wasanaetha yn 
well yn ei lle, sef arwydd neu nod i ddiogelu y pwyslais. 

Ioro. Rhoddwch egluryn. 

YNAD. Llyma eich hen air glanââu, y gwreiddair 
yw glân, a'r terfyniad perwyddiadol yw at, nid Aau. 
Nyni a ysgrifenwn glanâu, megys “glanâu y llyn” (to 
clear out the pool). 

Ioro. Aroswch dipyn! Os ymddiriedwch i'r grom- 
fach (^) wneuthur gwasanaeth A yn y lle hwn, nid 
oes genych sicrwydd na sioma y cyssodydd chwi, drwy 
esgeulnao y gromfach, ac felly byddai genych “glanau 
y Uyn” (the banks of the pool); & dyna chwi, wrth 
ddeol Â, yn newid perwyddiad ìi enw cadarn, ac yn 
dyrysu iaith. 

YNAD. Yr ydym ni, fynychaf, yn dodi dwy a yn lle 
ha, megys ysgafnaau, meddalaau, gwanaau; yn lle yr 
hen ysgafnââu, meddalââu, gwanhâu; weithiau â nod 
cynnorthwyol uwch ben un a, bryd arall uwch ben y 
ddwy a; canys nid ydym yn cydfyned yn gwbl yn ein 
plith ein hunain. 

Ioro. Croesaw i'ch dull yn y tri gair a grybwyll- 
asoch; canys pa osodiad llythyrenau a ddichon 
arwyddo ysgafnder, meddalwch, a gwendid sain yn 


184 


well! Ond wfft ìi eich dwy a_yn trymaau, cadarnaau, 
gan na arwyddant na phwysau na chadernid. Ni wna 
na dwy a, na deugain a, chwanegu at rym y pwys- 
lais gofynol ar y sill olaf. . Ni wnânt ond Awyhâu sain 
y lleferydd yn gyfatebol i'w nifer, ac felly efelychu 
brefiad oen gwan ar drengu dan gaenen oer o eira, ar 
un o lethrau Carn Moesen! 

Eto. Yn lle gwastad^au (to level), eich ysgrif ydyw 
gwastadaau, yr hyn a ddichon mebyn dan addysg ei 
ddarllen gwastadau (levels), troi perwyddiad yn enw 
cadarn eto. Nid ydyw cŷoeddi nac argŷoeddi new- 
yddaniaeth yn cyhoeddi, nac yn argyhoeddi hanner 
mor egnïol a'r hen ddull warantedig, a dewisedig gan 
fwy na naw cant o bob mil o drigolion Cymru. Ni 
ddeuwn y rhawg i ben â dangos y dyryswch a barai y 
gyfundraith newydd, ped arferid hi yn gyffredin, mewn 
hanner cant o leiaf o eiriau yn gofyn pwyslais ar y sill 
olaf o eiriau deusill a thrisill. Grym cydseiniadawl 
yw un o nodweddau amlycaf y Gymraeg; yn hyn y 
mae yn dra chyffelyb i'r Ellmyneg (German). Ond 
newyddianiaeth a fynai eì diesgyrnu, a'i darostwng i'r 
un gwendid a'r Italeg, neu faldardd feddal trigolion 
cynnwynol Otaheita. 

YNAD. Ai nid oeddych chwi, Haul “Morganwg a'i 
muriau gwynion,” megys mewn cylch cynghrair â 
chyhoeddwyr y Cynfeirdd, y Gogynfeirdd, a'r Brutiau, 
a gweithiau ereill? _ Ac, ai nid oeddych chwi yn cyd- 
syniaw â hwy unwaith yn niwygiad, ac megys traws- 
sylweddiad ein hiaith, pan ddiofrydwyd daflu ymaith 
yr Â o'i gorsaf? 

Ioro. Cof genyf mai myfi a'i cyfarwyddodd hwynt 
gyntaf i chwiliaw i wraidd y Gymraeg, a'i dosbarthu 
1 deuluoedd—megys y geiriau ansoddawl a_ derfynent 
yn aidd, yn awg, yn awl, &c., &. _ Ond gydag i mi 
megys eu gosod ar drywydd, ymaith â hwynt megys 
huaid i bellafoedd anialwch anhydraidd; a gweled 
hyny, mi a droais yn fy ol, ac a sefais ar fy ngwylfa. 
Ni unais i erioed â hwynt i droi oedd yn odd, ac odd 
yn oedd; nac i fyrdd o newidiadau ereill. 





185 


YNAD. Â ddarfu i chwi ddefnyddio yr A yn ei holl 
orsafoedd, pan ysgrifenasoch eich Salmau yr Eglwys 
yn yr Anialwch? 

IoLo. Do! dol heb erioed ei hesgeuluso, ond yn 
wastad ei chyflêu yn ei chyfiawn etifeddiaethau. 

YNAD. Oni bu ì chwi redeg yn rhy bell i'r gwrth- 
wyneb, pan arferech y dawdd-lythyr 2» yn ddeublyg 
ym y Salmau hyny—megys cynn—dann—gann— 

onn—hwnn—-pann—yn lle cyn, dan, gan, hon, hwn, 
? 

IorLo. Y mae fy nghof pallu ar y pwnc hwn. 
Ef allai i fy mab yn ei arolygiad o ail gyfro y Salmau, 
gwedi i mi ymddibriddo, yn ei fawr sel dros yr hen 
orgrail, redeg i raì pellafoedd. _ Nid wyf atebol am ei 
holl ddaliadau ef. I ochel “ dyblu ” n yn y geiriau 
uchod, fy marn yn awr ydyw hyn, mai byr y dylid 
cyfrif ! gob llafariad mewn gair unsill, oni nodir â 
chromfach i'r gwrthwyneb, fel hyn: cyn (before); cŷn 
' wedge); tan (under, untul); tân (fre); gwen 

white, fair, fem. gen.) ; gwên (a smile), &c. Dymunwn 
1 hyn fod yn ddeddf osodedig yng Nghymru. 
YNAD. Ringyll,clustfeinia. A ddarfu ì ti osod mewn 


! (Mr, J. H. Morgan, argraffydd a llyfrwerthwr, Abergefni, y a gyn- 
n gfodd y wobr am y testyn dan sylw. Hwn ydoedd y traethawd buddugol. 
Ym mhlith yr ymgoiswyr aflwy iannus yr oedd Arfonwyson, yr hwn a 
gymmerai SN “Newyddian Ynmad” yn erbyn defnyddio A yn nherfyniadau 
id. 


perwyddiai 
294—1I. 


186 


wrthyn, Mr. Morgan, o'r Fenni; ond ni ddysgwyliaf 
y bydd efe wedi ei foddloni ynddynt mwy na minnau. 
DAFYDD Dpu. Trwy eich cenad, syr, gair neu 
ddau eto, cyn gwehedan, parth y wobr a gynnygir. 
Pe buaswn i ymgeisydd, fel y bm gynt, ni buasai 
ddymunol genyf dderbyn yn wobr waith y Gibbon 
Anghrist," oddi eithr iddo fod yr argraffiad-a dynwyd 
drwy hislan Mr. Bowdlero Gaerbaddon; mwy dewisol 
genyf fuasai bathodyn o unrhyw werth, ïe, un o efydd 
neu blwm. _ Gofynaf eich nawdd, syr, am fy hyfder. 
YNAD. Dos mewn heddwch. Ho! Ringyll, gwrando, 
clyw— 
“ Wrth dy fant (ringyll) gantawr, 
Gosod dy gorn, min-gorn mawr,” 


a chyhoedda ollyngdod y Llys, fel y clywo y Porthor, 
fod y cynghaws drosodd, a rhyddid trwydded i bawb. 


ì (Gibbon's Aistory of the Decline and Fall of the Roman Empire, wedi ei 
rwymo yn harddwych, oedd y gobrwy cynnygiedig am y traethawd.) 


LLYTHYRAU GARMON. 


RHIF. I. 


Cyu yr anfonwyf i chwi ychydig sylwadau ar as- 
anaeth buddiol a wnaeth Wiliam. Salsbri i'w genedl 
yng Nghymru, trwy ei waith yn cyfieithu y Testament 
Newydd cyntaf a argraffwyd yn yfl. 1567; rhoddwch 
genad imi roddi, megys blaen-arweiniad, fyr olygiad 
ar gyflwr ein hynafiaid mewn perthynas i ansawdd yr 
Ysgrythyrau yn eu plith yn yr oesoedd cyntaf. Nid 
oes achos i ammheu nad oeddynt yn yr iaith Lladin 
gan y Rhomani, ac yn Gymraeg gan y Cymry. Pwy 
bynag oedd y pregethwyr cyntaf yma, ni wna hyny 
wahaniaeth: os Paul o Darsus ai gyd-lafurwyr, yr 
oedd effaith y “tafodau gwahanedig o dân” yn ddawn 
oruchnaturiol ganddynt i egluro y Newyddion da yn 
iaith lafaredig y trigolion: ond os y Bendigaid Frân 
ab Llyr a'i osgordd, ar eu dychweliad o gaethiwed yn 
Rhufain, yr oeddynt hwy o'r un dafodiaith â'u brodyr 
y Prydeiniaid. — Felly, nid rhy hygoelus a fyddem 
wrth ddal bod yr Ysgrythyrau yn Gymraeg ym 
Mhrydain dros rai cantoedd o flwyddau; sef hyd yr 
amser y goresgynodd y tywyllwch pabaidd holl ardal- 
oedd Cred. Y mae yn wir i genedl y Cymry wrthsefyll 
y surdoes yn hwy na'u cymmydogion; canys y grefydd 
babaidd oedd crefydd gyntaf y Seison, pan arfaethwyd 
eu dychweliad oddi wrth baganiaeth Odim, yn y 
seithfed ganrif o oed Crist. O'r diwedd, ein hynafiaid 
hwythau a ddygwyd o'u hanfodd dan warog Anghrist 
—newidiasant yn raddol eu daliadau crefyddol, hyd 


' [Cyfroddwyd y Llythyrau hyn i'r Gwyliedydd yn y blynyddoedd 1826- 
28-29. Yn lled fuan ar ol ymddangosiad y degfed o honynt, daeth attal 
am fisoedd ar gyhoeddiad y Gwyliedydd; a hyny, ond odid, a barodd i'r 
Awdur beidio â myned rhagddo ym mhellach, er arfaethu o hono unwaith 
wneuthur hyny.] 


188 


oni ddaethant i goelio, fel ereill, fod “anwybodaeth 
fam duwioldeb.” Cymraeg oedd iaith y wlad, a Lladi 
oedd iaith yr offeren. Yr oedd y “dyn pechod” wedi 
gosod clo ar Air Duw, ac ni chaniatâi i neb ond y 
llenyddion arwedd yr allwedd. Yr oedd crefydd yn 
gyffredin yn yr oesoedd tywyll hyny yn gorwedd 
mewn ychydig eiriau i'r lleygion, ar rhai hyny yn 
dechreu â y llythyren P, megys Pen yr eglwys—Pab 
—Purdan—Penyd—Pererindod, &c. Er hyn, “ni 


adawodd Duw mo hono ei hun ddidyst.” Er 
gwaethaf erlidigaethau crefyddol, a rhyfeloedd gwladol, 
yr oedd ambell Lyfr Cymraeg o'r Efengyl ddol 


ar gudd ilfachau y mynyddoedd, a'r sychedi 
yn de ì a yn tynu o'r ffynnon ddyfroedd hyd 
1aeth. Cyn toriad gwawr y Diwygiad, ymdde bod 
yr Ysgrythyrau Cymreig wedi myned yn dra phrinion, 
drwy effeithiau distryw anghydfod, difrâwch a digal- 
ondid y genedl, hyd onid yw y dysgedig Esgob Mynyw, 
yn ei lythyr at i Cembru, o flaen Testament W. Sals- 
ri tystio fel hyn:—“Yn lle gwir ni ffynnodd 

cenyli Írioet gael gwelet y Bibl yn raeg: eithr 
pan oeddwn fachcen cof yw cenyf welet pump llyfr 

oesen yn Gymraeg, o fewn tuy ewythyr ym 'oedd 
wr dyscedig * * * peth amheus ydiw (ir a wnn i) a 
ellit gwelet yn oll Cymru vn hen Bibl yn G , ir 
penn golledwyt ac i speiliwyt y Cymru oi oll lyfray, 
mal i doydais or blaen: Eithr diammay yw cenyf fot 
cyn hynny y Bibl yn ddigon cyffredin yn Gymraeg." 

Ar ymyl y ddalen, dywedir, gan W. Salsbri, am 
ewythr dysgedi yr esgob—“Cyffelip mae Gruf. ap 
Ieuan ap Lin. Vachan y mae ef yn ei veddwl.” Gwr 
boneddig a bardd godidog oedd y Gruffydd ab Ieuan 
uchod, a pherchenog y Llanerch, yn N Clwyd. 

Sonier bellach am rai o'r cyfieithiadau C 
ysgrifenedig o'r Ysgrythyrau, cyn i'r gelfyddyd íendith- 
fawr o argraffu megys ddisgyn o'r nef ì arwain y cyf 
eiliornus 1 wynfyd. 

Yn Gwyliedydd am Ionawr, 1823, tudal. 141, 
ceir “Hen Gyfieithiad o'r Bennod Gyntaf o Genesis” 





189 


—allan o un o ysgriflyfrau ddes A. Ll.) 
nghyd â sylwadau R. G. C. di y cyfiithiad. Y mae 
y bennod agos air yn air â hen ysgrif yn fy meddiant. 
Sylwa R. G. C. gywir fod yr ysgrifenydd “yn 
aralleirio, ac yn rhoddi y synwyr mewn rhai manau, 
yn hytrach nag yn cyfieithu.” Y mae y cyfieithydd, 
os iawn yr enwir ef felly, yn myned rhagddo, heb 
wahaniaeth pennodau, i adrodd y prif amgylchiadau 
& gynnwysir yn yr ail a'r drydedd bennod o Genesis, 
yn ol ein dosbarthiad presennol, gan helaethu a byrhau 
gyda mwy o ryddid o lawer nag yn y bennod gyntaf. 
Ymddengys y gwaith fel talfyriad, a hwnw yn gym- . 
mysgedig â dychymmygion disylfan. yma 
rai dyfynion:—“ Y dyn a Duw ar i delw e hun 
Adaf 1 gelwis^—ac yn y lle syrthio a wnaeth hun ar 
Adaf | a thra vu yn hunaw i duc Duw un assen or 
ystlys assw i Adaf ac ìi kyflenwis Knawt gyt a hi | ac 
1 chwythod yspryt yni hwyneb ac i kreod velly gytym- 
daithwraic ìi Adaf | ac i gelwis honno Eva | ac yna y 
proffwydod Adaf ac i dywot llyma askwrn om heskyrn 
a llyma gnawt om knawt | Yr Adaf hwnnw a ffuryf- 
hawyt y maes Damasken ac a ducpuyt o dyno y bar- 
adwys yn y lle y mae pedair auon yn cyuodi * * * * 
hwy a vwrywyt i maes o baradwys gwedy gwnaythur 
udunt gwiscoed or dail rac anwedusset gantunt eu 
noethet | ac ef a lehawyt Gherybin angel a chled 
tan gantaw ymchoeledic ar drus paradwys | a gwedy 
y vwrw ynteu O baradwys ef " 0rvu ATDBW geissiaw ì 
vwyt c i edy eme W y daear 
idaw. s s o'e Y Lameth hwnnw a dduc bigamieth 
tav * * * O Ada i ganet dau vab idaw Jabel a 
Ynbal | Y Jabel hwnnw gyntaf a wahanod y kenvam- 
oed herwyd eu rywiogaeth ac eu hoet gwedy kaffael o 
honaw lluestau sumydedic ir bigelydd oi dychymic e 
hun | Y Jubal hwnnw yntau a gavas kerd telyn gyntav 
ac organ a cheluwyd mussic ac ai hyscrivenod mywn 
duy golovn un o brid ac arall o varmor | ac yn erbyn. 


I (Meis. Angharad Llwyd, gynt o Gaerwys.) 


190 


llosc a diliw ir ysgythrod | o Sella i ganet Lameth 
Noemma a Thubal Cain | ar Thubal Cain hwnnw a 
gavas govaniaeth gyntav | ac ef a fu gov ar ysgythr 
muynau” * * * 

Os yw ereill yn feddiannol o gyfieithadau cywirach 
o'r Ysgrythyrau Santaidd i'r Gymraeg cyn oes y 
Diwygiad, byddai yn llawenydd genym glywed am. 
danynt, er mwyn gwell boddlondeb am gyflwr ysbrydol 
ein hynafiaid, tra yr oedd eu cyflwr gwladol yn ddigon 
helbulus. 

Ar ddechreuad y bennod gyntaf o Genesis yn fy 
ysgrifen i, yr hysbysir fel hyn:—“llyma y bibl yn 
yscrivenedic yn gymraeg.”|| Diweddaf u llythyr 
hwn, Mr. Gwyliedydd, drwy ddymuno arnoch argraffu 
llythyrau eich gohebwyr yn y dull y derbynioch hwynt. 
Felly byddai pob ysgrifenydd yn atebol am ei ddull ei 
hun, yn lle eich bod chwi yn y drafferth o gaboli eiddo 
pawb. Yr wyf o'r farn mai felly y cyrhaeddid unffurf 
gyntaf. Byddwn esgud i fwrw fy mhellen blymaidd 
ir llawr, can gynted ag y cynnygid un euraidd i'm 

aw. 


RHIF. II. 


Y CYFIEITHAD nesaf o unrhyw ddosbarth o'r Ys- 
grythyrau, a soniaf am dano, yw un a oedd yn llyfr- 
gell y diweddar J. Llwyd, Ysw., o Hafod Unnos, ac a 
werthwyd ym mhlith ei lyfrau a'i ysgrifau ereill 
ychydig o flwyddau yn ol. Rhan ydoedd o Efengyl 
Toan, ar femrwn, mewn llaw deg, y fath ag oedd mewn 
arferiad o'r ddeuddegfed i'r drydedd ganrif ar ddeg: 
dri chant o flwyddau, debygwn, yn hŷn na'r ysgrif o 
ddechreu Gemesis, yr hwn a ddarluniais yn fy llythyr 





191 


cyntaf. Er mai yr enw a roddwyd i'r ysgrif yn 
Wicwar, oedd—“Gwaith Joan Efengylystor,' eto, yn 
hanes adgyfodiad Iesu, am yr angel a ymddangosodd 
i'r gwragedd, ahi yn dyddhau i'r dydd cyntaf o'r 
wythnos—cyflêir geiriau Matthew, xxviii. 8—“ A'r 
drych arno oedd fel llucheden”—yn lle “ A'i wyneb- 
pryd oedd fel mellten.” 

Yng Ngeiriadur y Dr. O. Pughe, dan y gair Celydd, 
ni chelir hyn:—“ Celydd Ieuan, enw ty ym Morganwg, 
treftadaeth teulu sydd mewn meddiant o ysgriflyfr 
Cymraeg o'r Ysgrythyrau (Bibl) wedi ei gyfieithu gan 
un o'u hynaif, o gylch canmlwydd cyn y cyfieithad 


edig. 

Ac yn Hanes Deheubarth gan Mr. Malkin (Llyfr I. 
297, 801), y mae yr adroddiad canlynol ar yr iaith 
Gymraeg, a'r cyfieithiadau ysgrythyrol, allan o gof-gell 
gynnwysfawr lolo Morganwg, fel y credir:—“Mewn 
ty a elwir Clyn Eithinog, ym mhlwyf Ystrad Dyfodwg. 
ym Morganwg, yn amser Edward VI. ac Elisabeth, yr 
oedd yn anneddu Fardd wrth fraint, a elwid 7omas 
Llywelyn, ac amrai o'i gyfansoddiadau cywrain hyd 
heddyw ar gof a chadw. Yr oedd efe yn Brotestant 
gwresog, ac yn wladwr moesawl a charuaidd. Efe a 
drodd y Bibl Seisneg, o Gyfieithad Wiliam Tyndal, i 
Gymraeg dilediaith, o gylch y flwyddyn 1540, yr hyn 
oedd fwy na deugain mlynedd o flaen y cyfieithad 
Cymraeg a argraffwyd gan y Dr. Wiliam Morgan. 
Yr oedd cyfieithad T. Llywelyn yn ddiweddar iawn, 
os nad yw eto, mewn bod.”— * * * “Yn llyfrgell Syr 
Tomas Mostyn, yng Ngloddaith, y mae llythyr ysgrifen- 
edig oddi wrth Tomas Llywelyn o Regoes, at y Dr. 
Rhisiart Davies, yr ail Esgob Protestanaidd yn Nhy 
Ddewi, yn ei annog i gyfieithu yr Ysgrythyrau i'r 
Gymraeg; ac yn rhoddi ychydig o hanes ei gyfieithad 
ei hun. Yr esgob clodwiw, trwy gynnorthwy Wiliam 
Salsbri, a gyfieithodd ac a gyhoeddodd y Testament 
Newydd, y fl. 1567. Ni fynegir i ni i'r Esgob 
Davies a W. Salsbri fenthyciaw cyfieithad 'Tomas 
Llywelyn; ond y mae rhesymau cedyrn o blaid hyny. 


192 


Os nad yw fy awdwr yn fy nghamarwain, y mae 
Cymreigiaeth Gwent a Morganwg yn drylawn drwy 
eu holl gyfieithad, ym mherthynasau cystrawen, 
treigladau perwyddiadau, dull ymadrawdd, a myrdd o 
briodoliaethau ereill—yn gymmaint nas geill un ond 
rhyfeddu pa fodd a dangosai y Testament Cymraeg 
cyntaf yn argraffedig, gynnifer o nodweddiadau 
Gwenh saidd, os na chafodd cyfieithad yr hen Fardd 
O Ystrad Dyfodwg ei arferyd a'i ddilyn yn helaeth 
drwy gydawl y gwaith. Gwyneddwyr o enedigaeth 
oed Esgob Davies a Wiliam Salsbri, ac nid oes 
wybodaeth iddynt erioed gyfanneddu yn Ngwent na 

organwg, nac yn un ardal arall lle y llefarir y Wen- 
hwyseg. Ac y mae Testament argraffedig Wiliam 
Salsbri heddyw, ac erioed, gan mwyaf yn annealladwy 
1 drigolion Gwynedd.” (Malkin, ìi. 80.) 

Cyhuddiad trwm yw yr un uchod, ped gwir. A 
ydyw yn hawdd coeliaw y gwnai gwŷr mor ddysgedig 
a chyfarwydd yn yr ieithoedd gwreiddiawl y 

ddys fod yr Esgob Davies a W. Salsbri, adael o'r 
neilldu eu talentau eu hunain, a chymmeryd gafael yn 
ngwaith pellenigyn, nad oedd yn ymhoni mewn dawn 
ragorach (am a wyddom ni) na'i fod yn medru cyf- 
ieithu i'r Gymraeg Destament Seisneg Wiliam 'Tyn- 
dal? Dynion llawn o sel yng ngwinllan eu Harglwydd 
oedd Wiliam Tyndal a Tomas Llywelyn, goleuadau 
dysglaer yn ffurfafen yr Efengyl, heb yr achos lleiaf ì_ 
ysbeiliaw hanfodau ereill o'u pelydrau i'w tra-ordywynu 

wynt. Na chenfigened Gwent wrth Wynedd, ac na 
chyfynged Gwynedd ar Went. — Os yw cyfieithad 
Tomas Llywel eto ar gael (fel y tybir, Malkin, 297), 
dyger ef i'r goleu, a bydded i ddysgedigion Gwent a 
Morganwg eu hunain farnu ai gweddus ai anweddus 
yw yr haeriad uchod. 

Sylwir chwaneg ar y pwnc hwn ynolllaw. Awn 
ym mlaen yn awr i roddi ychydig o hanes y gwir 
gymrwynntwr ei wlad a'i genedl, a fu yn offerynawl yn 

efn rhagluniaeth tuag at gyhoeddiad y Testament 
Newydd cyntaf a argraffwyd yn Gymraeg. 








193 


“ Y doeth a gaffo air da, 
A gaiff gan bawb ei goffa,” 


Yn ol deongliad dammeg fflangell y Philistiaid— 
“ Allan o'r bwytâwr y daeth bwyd, ac o'r cryf y daeth 
allan felusdra;' felly oddi ar wraidd y Seision cleddyf- 
rudd, a'r Normaniaid saeth-annelawg, y tarddodd 
Irwydd cnydfawr, toreithiog o fendithion, tymmorol 
ac ysbrydawl, i Gymru dlawd a gorthrymedig. Y 
Salsbrïaid oeddynt o ach Normanaidd, a dywedir mai 
gyda Gwilym y Goresgynydd y daeth y cyntaf o'r enw 
ir ynys hon, yn y fl. 1066. Yn ol llyfrau yr Arwydd- 
feirdd, mab i'r Salsbri cyntaf yn Nyffryn Clwyd oedd 
Ioan Salsbri afu farw yn y fl. 1089; a Mr. Peter Elis a 
ddywed mai mab i hwn oedd Syr Harri Ddu, enw tra 
adnabyddus i hen delynorion Gwynedd: ond Reinallt 
a ddywed mai y pedwerydd Salsbri yng Nghymru 
oedd yr Harri Ddu uchod, ac iddo briodi Nest, wyres 
ì Ithel Fychan, a marw yn y fl. 1289. lrwy fynych 
ymbriodi ac ymgyfathrachu ag etifeddesau a thylwyth- 
au Cymreig, daeth y Salsbrïaid, fel rhai Normaniaid 
gwiwgof ereill, o enwau Herbert, Stradling, Basset, 
Turberville, &c., yn Gymry gwladgar, o barth gwaed, 
aciaith, a serchiadau. Ym Marwnad Syr John Salsbri 
hynaf, o Leweni, dywed Wiliam Lleyn, megys wrth y 
marw— 


“Y Sessiwn gwyddys eisiau 
Eich doeth fron, a'ch dwy-iaith frau.” 


Ac am haelioni y Salsbrïaid, a'u syberwyd tuag at 
feirdd a cherddorion, y dywed S. Tudur, yn ei Awdl 
Briodas ì John Salsbri o Rug a Bachymbyd— 


“ Sion Eryr y gwŷr i gyd,— Sion wrol, 
Sion eurwalch Bachymbyd— 
Sion fwyaf son i'w fywyd, 
Sion ben ar bawb sy'n y byd, 


“Y gwŷr o raddau a gâr roddion, 
Hap a roed iddynt y Prydyddion, 
A gwŷr y ddwy-radd o gerddorion, 
A chroew iaith hyrwydd a chrythorion— 
Nadolig a Sulgwyn—o delon'—Basc a Ma, 
Er maint a ddeuai, croesawai Sion," 


25—u. 


194 


Pais arfau y Salsbrïaid, yn gyffredin, oedd—“ Maes 
rhudd, llew ar ei ysglyfnaid arianaidd, â choron 
euraidd, rhwng tair lloeren o'r trydydd lliw.” Dengys 
hyn eu Cymreipyddiad; o herwydd bod arfau y 
Cymry yn fwy Mewawg o lawer nag arfau y Seison. 
Anfynych y gwelir arf-bais bedranawg Gymreig heb 
Lew yn rhyw gwr iddi. 

Mr. Pennant a dybiai ddyfod y Salsbrïaid ìi Leweni 
(llys yr hen Farchweithan, un o Bymtheg Llwyth 
Gwynedd yn yr 8fed ganrif) cyn amser Harri y Tryd- 
ydd: ond nid yw hyn debyg; canys yr oedd Dafydd, 
brawd “Llywelyn y llyw olaf,” yn arglwydd Dinbych 
yn nheyrnasiad Edward y Cyntaf; ac yn ei gwyn at 
Archesgob Caergaint y mae yn achwyn ar drais a 
gorthrech Seison Caerlleon, ac ereill, am dori a chludo 
ymaith ei goedydd ef yn Lleweni, heb ei genadef. Y 
mae hyn yn hanesiaeth awdurdodawl; ac felly nid 
tebyg i'r Salsbrïaid feddiannu Llys Marchweithan nes 
y dienyddwyd Dafydd, arglwydd Dinbych, gan ei 
elynion cigyddaidd yn Amwythig, yn y fl. 1282. Ond 
pa bryd bynag y daethant i Leweni, ni buont hir cyn 
lledu eu hesgyll, a pherchenogi nifer o balasau a 
threftadaethau, yn Swyddau Dinbych, Fflint, a Meir- 
ion; canys ni a'u cawn yn Bachymbyd—Rug—Bach- 
egraig— Yr _ Ystoc— Lleproc— Llanrhaiadr —Llyw- 
esog —Clocaenog —Llanfwrog— Maes Cadarn—Gwy- 
therin—Dôl Beledr—Llandyrnog. 

Ond “golud yn ddiau a gymmer adenydd, ac a 
eheda ymaith, megys eryr tuar wybr.” Enwau a 
theuluoedd a ymddangosant yn fawr eu rhwysg, ac a 
ddiflanant. Felly, o'r Salsbiraid llydain eu hesgyll, nid 
oes heddyw ond—“prin ddau, lle'r oedd gynnau gant” 
—neu lai na dau, canys ar wib-feddwl ysgafn nis gwn 
am ond un tylwyth cerbydawg, boneddwiw, o'r enw, a 
hwnw nid yng Ngwynedd ond yng Ngwent. 

O lwyth, neu baladr ach Lleweni yr hanoedd ein 
cyfieithydd clodwiw. Ail mab i Domas Salsbri Hen o 
Leweni, oedd Robert, a briododd Wenhwyfar, uni 
ferch ac etifeddes Rhys ab Einion Fychan o'r Plas Isaf, 


195 


yn Llan Rwst; olin y “Penwyn o Felai,” a fradychodd 
Ddafydd, brawd Llywelyn ab Gruffydd, ií ddwylaw 
Edward y Cyntaf Mab i Robert Salsbri o'r Plas 
Isaf, oedd Ffowc Salsbri; a bu i hwnw ddau fab, o 
ferch i * * * Pilstwn o Fon, sef Robert a_Wiltam. 
Robert, yr hynaf, a briododd Zowri, ferch Syr Robert 
ab Rhys, Caplan y Cardinal Wolsey, ac wyres i Rys 
ab Meredydd o'r Yspytty, yr hwn ym mrwydr Bosworth 
a gipiodd i'w afael faniar syrthiedig teulu Lancaster, 
pan laddwyd Syr Wiliam Brandon, y banierydd, gan 
law Risiart Frenin, yn ei ymdrech egnïawl i ddyfetha ei 
wrthwynebydd Harri Tudur, Iarll Rismwnt, ac yn ol 
buddugoliaeth Bosworth, Harri VII, frenin Prydain 
Fawr a'r Iwerddon, &. Bui Robert Salsbri yr ail, 
ddwy ferch, Gwen ac Elen. Gwen a gafodd y Berth 
Ddu yn gynnysgaeth, pan briododd Gruffydd Wynn o 
Wydir. Elen a briododd Elis Llwyd o Rhiw Goch, 
hynaif Syr John Wynn o Wynnstay; ac ar ei ol ef, 
Owain Wynn, brawd y Gruffydd uchod, a bu iddynt 
fab a elwid Sion Wynn Owain, yr hwn a_ werthodd 
Fryn Sylltau a'r Henblas i'w gefnder Syr Tomas 
Wynn o Wydir; a Chaermelwr, a adeiladasai ei dad 
Owain Wynn, a werthwyd ganddo i Domas Prys o 
Blas Iolyn; ac yntau eilwaith i Elis ab Harri; ac Elis 
a'i gwerthodd i Owain Wynn, y diweddaf o'r enw yng 
Ngwydir, cyn ei fyned yn Farchog. 

Yr hanes rhagflaenawl am Salsbrïaid y Plas Isaf, a 
dynwyd allan o Ysgriflyfr Mr. John Gruffydd o'r Cae 
Cyriog, ym Maelawr, hynafiaethydd diwyd a deallus 
yn ei oes: ond nid hawdd cydsyniaw â'r hyn a ganlyn, 
allan o'r un drysorfa:—“ Wiliam Salsbri, Llên,' ail 
frawd Robert Salsbri, a ddaliawdd y Plas Isaf oddi 
wrth y ddwy aeres uchod, ei nithoedd, Gwen ac 
Elen; a'i epil ef a'i piau eto; a buasai yn dal mwy 
oddi arnynt oni buasai i'r Dr. Elis Prys o Blas Iolyn, 
ei luddias. Cwtogwyd tiriogaeth y Plas Isaf yn fawr, 


I Tybia rhai yn amryfus mai offeiriad a feddylir wrth y gair llên mewn 
ysgrifau, ond ni arwyddocâ yn rhagor nag ysgolhaig, myfyriwr, dysgawdwr, 
&c. 


196 


herwydd rhaniadau i'r meibion ieuaf, O oes i oes. 
Aeth Bryn y Barcud i un; Pant y Gareg Newydd i 
un arall; arall oedd Tomas Salsbri o Wytherin; arall 
yn Rhyd Lanfair, hynaf yr aeres a briododd Hwmffrai 
Llwyd; un arall yn Llan Nefydd," &c. 

Gan nad oedd na chyfraith na defawd wladawl yn 
llesteiriaw i fenywaid etifeddu tir a daiar, yn yr oes 
dan ein sylw, nid yw debyg y gwnai gwr o gynneddfau 
addefedig W. Salsbri gymmeryd meddiant ar dir a da 
ei nithoedd drwy drais. Nid oedd Wynniaid Gwydir 
chwaith y cyfryw fabanod a chymmeryd eu dietifeddu 
yn ddiymdrech. Eto, ped gwir yr haeriad uchod, ni 
roddasai Syr John Wynn o Wydir, gwr o ddoniau 
anianawl mwy na chyfíredin, y fath eirda digymmysg 
i'r “ysgolhaig digymhar o'r Plas Isaf,” fel y galwai 
efe Wiliam Salsbri yn ei ysgrifeniadau, y rhai sydd i'w 
gweled eto. Pa fodd bynag, o blaid enw da prif gyf 
ieithydd Cymru, gellir dyfalu iddo ef etifeddu y Plas 
Isaf, ar ol marwolaeth ei frawd hynaf heb fab, trwy 
rym ammodau priodasawl ei rieni, neu ryw weithred 
gyfreithiawl arall; ac mai gelyn i ledaniad yr Efengyl, 
rhyw Babydd neu gilydd, er mwyn pardduo ei enw 
da, osododd ar droed y chwedl, mai trwy draws 
anghyfiawnder y daliasai efe diroedd ei ddwy nith. 

Gwedi bod fel hyn yn dra helaeth yn y blaen- 
arweiniad, af rhagof yn y llythyr nesaf yn fwy un- 
iawn-gyrchawl at fy mhrif destyn. 





197 


RHIF. III. 


N1 bu ar yr Hwn sydd Oll-ddoeth ac Ollalluawg erioed 
ddiffyg offerynau i ddwyn ym mlaen ddybenion ei 
arfaeth. Cyfodwyd Cyrus i orsedd Babilon i ddy- 
chwelyd caethiwed Israel, fel yr afonydd yn y Deheu, 
pan adlenwid y nentydd sychedig drwy sugnedd aw- 
elon dyhyspyddawl y cylchoedd poethgras â llif-ddyfr- 
oedd ddigonedd, i adfywiaw bru y ddaiaren wywedig. 
Cyfodwyd Wicliff, seren ddydd y Diwygiad, a Luther, 
mebyn y daran, i siglaw colofnau teyrnas Anghrist. 
Cyfodwyd ŵyr i Owain Tudur o Fon i arwedd coron 
Prydain, i adferu i'r Cymry gorthrymedig eu rhyddid 
gwladawl. Ond O! drueni mwy! tn oeddynt eto yn 
gaethion yn nhywyllwch amryfusedd cadarn, ac yng 
nghadwynen cyfeiliornadau pabaidd. Wele droell 
Rhagluniaeth yn gweithiaw, i'w rhyddhau hefyd o'u 
gefynau ysbrydawl. Yn yr un oes fendithfawr y dy- 
chymmygwyd y gelfyddyd o argraffu llyfrau. Ac wedi 
irnos faith o anwybodaeth, tywyllwch a allai enaid 
ystyriol ei deimlaw, daeth llewyrch gwawr y Diwygiad 
Protestanaidd i dywynu ar foelydd a glynoedd ein 
gwlad. Cynhyrfwyd ysbrydoedd y rhai oeddynt yn 
gofidiaw yn ddirgelaidd dros gyflwr eu cenedl; a'r Ar- 
glwydd a'u gwnaeth yn ewyllysgar yn nydd ei nerth, i 
gyfieithu ac i gyhoeddi yr Ysgrythyrau Sanctaidd, fel y 
ywai y werin anwybodus a ehoelgrefyddawl, yn eu 
hìaith eu hunain, iawrion weithredoedd Duw. _ Blaen- 
red ym myddin rglwydd o gyfieithyddion, cyfleir 
gyffredin Wiliam Salsbri. cun sgaeddwyd H ag 
ewyllys rhydd i lafuriaw yn y winllan efengylaidd, a 
rhoddwyd iddo bin ysgrifenydd buan. 
Yr ydym yn dueddawl i chwennych yr hanes man- 
ylaf am enwogion wŷr a fuant yn wasanaethgar i'w 
gwlad, yn caru eu cenedl, ac yn llafuriaw er llwyddiant, 


198 


tymmorawl a dedwyddwch tragywyddawl dynawl ryw. 
Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig. Er eu bod 
yn hunaw ym mhlith y meirw, trwy eu cyfansoddiadau 
a'u cyfieithadau y mae eu gweithredoedd da yn llefaru 
eto, trwy Gymru oll, a llawer parth pellenig o Loegr. 

Treiglwyd ach Wiliam Salsbri yn y llythyr di- 
weddaf, o gyff ei genedl yn Nyffryn Clwyd; a sefydl- 
wyd lle ei enedigaeth a'i fagwraeth yn y Plas Isaf, yn 
Llanrwst. _ Ysgolion ei fro enedigawl a fuont wasan- 
aethawl i osod sylfaen ei gyfarwyddyd mewn ieithoedd. 
Mewn oed cyfaddas anfonwyd ef i Rydychain, i yfed 
yn helaethach o ffrydiau dysg a gwybodaeth. Ni 
wyddai Antoni Wood, pan gyhoeddawdd ei Athena 
Ozonienses, pa un ai yn Athrofa St. Alban aì yn Broad- 
gate (yn awr Coleg Penfro) y cartrefodd tra yn y Brif- 
ysgol. Ym mhen ennyd symmudawdd oddi yno i'r 
brif ddinas i fyfyriaw, ac i fod yn hyddysg yn y deddf- 
au cartrefawl a thramor; ar y cyntaf mewn lle a elwid 
Thave's Inn,' ac wedi hyny, medd rhai, yn Lancoln's Jnn. 
Ond ni adawawdd Rhagluniaeth iddo ymrwymaw am 
eì oes yng ngwasanaeth y gyfraith ac elw bydol. 
Gadawai y rhai hyn i Ddemas a'i deulu, a dychwelawdd 
i fyw ar ei etifeddiaeth yng ngwlad ei enedigaeth. 
Helaethrwydd ei wybodaeth, a dyfnder ei ddysg mewn 
llawer o ieithoedd, a wnaeth i oreugwyr a dysgedigion 
ei wlad edrych arno gyda pharch a charedigrwydd. 
Os efe a gyfansoddawdd y Rhagymadrawdd o flaen ei 
Egluryn Ffraethineb, a gyhoeddawdd H. Perri, ar 
ddymuniad John Salsbri o Leweni, ymddengys ei fod 
yn hyddysg mewn naw o ieithoedd, heb law Seisneg a 
Chymraeg; sef Hebraeg, Caldaeg, Syriaeg, Arabaeg, 
Grywaeg, Lladinaeg, Ffrancaeg, Italaeg, ac Hispanaeg; 
mwy o rifedi nag “wyth-wawd” ei nai fab cyfyrder, yr 
awenyddawl a'r hybarch Edmwnt Prys, mydrydd y 
Salmau cân. 

Nid ydwyf yn hysbys o nifer cyhoeddiadau Wiliam 
Salsbri, nac o'u trefn yn ol amser eu hargraffiad; ond 


1 Sefydlwyd y gymdeithas hon yn y fl. 1519, dilewyd yn 1768. 








199 


anturiaf eu rhestru fel y canlyn; a byddaf ddiolchgar 
i un brawd am ddiwygiad o unrhyw amryfusedd a 
welir ynddynt; yn enwedig os diwygir mewn ysbryd 
addfwynder:— 

1. Geirlyfr Seisneg a Chymraeg, cyflwynedig drwy 

enad i'r Brenin Harri VIII. “ Jmprynted at London, în 
Toster Lane by me John Waley, 547. — Cum prïvilegio 
ad imprimendum solum.” _ Rhagflaenir â—“ Johan 
Waley yprenter yn danfon anerch ar popol Kymry.” Pe 
gwelai bachgenyn wythmlwydd rhyw ysgol rad Gym- 
reig yn yr oes bresennawl yr anerch uchod, nis gallai lai 
na gwenu, gan gymmaint y gwelliant mewn iaith ac 
ymadrawdd. 

2. Calendr o fisoedd a dyddiau y flwyddyn.—Rhenir 
y ddalen yn chwe' cholofn—y laf a gynnwys yr Epact, 
a'r Llythyren Sul, yr hon, yn y flwyddyn y cyhoeddwyd, 
oedd A—yr ail a gynnwys ddosbarthiad Rhufeinaidd 
y mis ì Nonau, deau, a Chalanau—yn y 8ydd yr Ym- 
prydiau a'r Gwyliau, hwyl yr haul drwy yr arwyddion, 
a'i godiad a'i fachludiad—yn y 4ydd, y cyfleir dyddiau 
y mis—yn y 5med yr ail lith blygain—yn y 6ed yr ail 
lith osber.. Yr Esgob Humphreys, gynt o Fangor, ac 
wedi o Henffordd, a ddywed mai hwn oedd yr 
Almanac Cymraeg cyntaf a argraffwyd, yn nheyrnasiad 
Harri yr Wythfed! 

3. Cyfieithad o'r Epistolau a'r Efengylau, yn y gwas- 
anaeth eglwysig, drwy y flwyddyn, a gyhoeddwyd yn 
y flwyddyn 1551, yn nheyrnasiad Edward VI. Cyn 
cyfieithad yr Ysgrythyrau 1 Gymraeg, gorechymmynwyd 

gydsyniad y Senedd yn y fl. 1565—bod i'r 
Epistolau ar Efengylau hyn, yng nghyd â Gweddi yr 
Arglwydd, Credo yr Apostolion, a'r Dengair Deddf, 
gael eu darllen yn gyhoeddus yn y llanau bob Sabbath ; 
gan nad allai y llywiawdwyr ymddiried i'r offeiriaid 

edin, y dyddiau hyny, i areithiaw i'w cynnull- 
eidfaoedd, rhag iddynt arwain yr hen surdoes i'w 


I [Argraffwyd y gwaith hwn yn Llundain yn 1546, y flwyddyn o flaen ym- 
ddangosiad y Geirlyfr, a chyfrifir ef. y llyfr cyntaf oll a argraffwyd yn yr 
iaith Gymraeg.] 


200 


pregethau. I'r un dyben gwyliadwrus y trefnwyd ac y 
cyhoeddwyd y Llyfr Homiliau, yn gyntaf yn Seisneg 
gan yr Archesgob Cranmer, yn y fl. 1547: ac a gyf 
ieithwyd ac a gyhoeddwyd yn Gymraeg gan—yn y fl. 

4. Rhetoreg, neu Egluryn Ffraethineb, wedi ei adael 
yn ysgrifenedig gan W. Salsbri, ond ar ddymuniad ei 
gâr, John Salsbri, aer Lleweni, a adolygwyd, ac a 
chwanegwyd ato gan y Cymro diledryw, y Parch. H. 
Perri, B.D. “Y gelfyddyd hon” (medd y cyhoeddwr 
“sydd un o lawforwynion gwir ddoethineb. * * * 
Trwy gymhorth anhyludd hon, y mae doethineb 
yn ymddangos yn ei glendid; yn dysgleiriaw yn ei 
hysblenydd oleuni; yn honi ei difethl fawredd; yn 
dadgan ei nerth anghyfyng; ac megys ffynnon am- 
mhallnant yn tywallt nwydau y galon. * * * Pw 
a ddichyn ddeall yr Ysgrythyr Lân, hon yw ymbort 
yr enaid, heb wybodaeth o'r gelfyddyd yma? Pwy a 
fedr ddeall ysgrifenyddion tirionddysg, neu ystorïawyr 
hydalm, heb gydnabod â throellau ymadrawdd? * * 
Angenrhaid yw dysgu a medru y gelfyddyd yma, i 
ddeall ereill; i adroddi yn ddeallus, ac 1 ymwrthod â 
phob ymadrawdd anhyawdl, syml, wrth ymarfer â'r 
troellau a'r ffugrau, y rhai, fel ser neu feini gwerthfawr, 
a wnânt agwedd pob ymadrawdd yn ddysglaer. * * * 
A rhwydded Duw chwi oll ì fod yn Gristianogion 
diball, yn danlwyddiaid ffyddlawn, yn frodyr anysgar, 
yn foneddigion hylyw, yn beriglorion hydraeth, yn 
brydyddion diweniaith, yn Gymry Cymreigaidd; & 
henffych iwch yn y byd yma, ac yn yr uchelnef, llaw- 
enydd didranc a'ch goddiweddo.—Yr eiddoch, &c.” 
Cafodd y traethawd godidawg hwn ei ail argraffu yn y 
Greal—Llundain, 1805.* 

5. Dymchweliad Allawr Uchel y Pab—wythplyg— 
Llundain, 1550. 


ì [Y Cyfieithydd ydoedd un Edward Iames; ac yn y fl. 1606 yr ymddangos- 
odd y llyfr, yn gyfrol led dew, mewn pedwarplyg bychan.] 

1 (Argraffwyd eî y waith gyntaf yn Llundain yn y fl. 1595 ; a'r drydedd 
waith yn h yn 1829. Y dyddiad ar yr ail argraffiad a ddaeth allau 
yn Llundain, dan aden y Greal, yw 1807.) 





201 


6. Arweinydd hawdd ac eglur i'r Iavth Gymraeg— 
Llundain — pedwarplyg, 1550, ac ail argraffiad 
diwygiedig, &c., yn y fl. 1567. 

7. Ond y gwaith penaf o weithiau W. Salsbri, a'r 
gwaith a rydd beraidd sain i'w enw ym mhlith ei 
genedl, hyd ddiwedd amser, oedd ei gyfieithad o'r 

estament Newydd i'r Gymraeg allan o'r iaith Rywaeg. 
Yn y fl. 1563, y deddfwyd yn y Senedd, fod i'r Ddau 
Destament, yr Hen a'r Newydd, a'r Llyfr Gweddi 
Gyffredin, gael eu cyfieithu i'r Gymraeg, dan olygiad 
pump o esgobion, sef y pedwar Cymreig, ac Esgob 
Henffordd. Penderfynwyd yn y Senedd i'r cyíìeithadau 
hyn fod yn barod i'r Eglwysydd erbyn Gwyl Ddewi, 
1566, dan boen deugain punt o ddirwy ar bob esgob 
yn niffyg cyflawniad: a diffygiaw a wnaethant, heb 
allu amgen; canys nid gwaith bychan, yn y dyddiau 
hyny, a roddesid iddynt. Ond pa un a wnaethant ai 
talu eu dirwyon aì peidiaw, ni wyddys, ac ni waeth. 
Pa fodd bynag, drwy annogiadau yr esgobion, a'i 
ewyllysgarwch ei hun, anfonodd W. Salsbri ei gyf- 
leithad o'r Testament Newydd i'r wasg ym mhen un 
flwyddyn wedi yr amser a benodwyd gan y Senedd, ac 
ymddangosodd yn llyfr pedwarplyg hardd, yn cynnwys 
pedwar cant ond un o ddalenau; yng nghyd ag Epistol 
“Richard can 'rat Dyw Episcop Menew,' yn damuno 
adnewyddiat yr hen ffydd catholic a' golauni Euangel 
Christ i'r Cembru oll, yn enwedic i bop map eneid dyn 
o vewn ei Escopawt ”—megys rhagarweiniad—a llythyr 
byr oddi wrth “Eu car o waet yn ol y cnawt, ai brawt 
lydd in Christ Iesu, William Salesbury.” Y mae 
rhagarweiniad helaeth, dan enw “Argwment,” o flaen y 
Pedair Efengyl, Llyfr Actau yr Apostolion, pob un o'r 
Epistolau, a Llyfr “Gweledigaeth Ioan,” yng nghyd â 
chynnwysiad cyfrdo i bob pennod. Ni renir y pen- 
nodau yn adnodau o ddechreu Matthew hyd ddiwedd 


! Ail d Epistol yr Regob Richard Davies at y Cembru, gan Morus 
Cyffin, yn ei Ddadseiniad Meibion y Daran, yn y â 1588; a'r diweddar 
Barchedig Peter Wiliams o Gaerfyrddin a roddodd allan y trydydd argraff- 
iad o hono yn y fìl. 1774. [ Ymddangosodd hefyd yn Gwyliedydd am 1884.] 


26—. 


202 


yr Epistol 1af at Timothêus; ond dosbarthir i adnodau 
oddi yno i ddiwedd Gweledigaeth Ioan. 

Cynnorthwywyd W. Salsbri ei gyfieithad gan 
gan ddau Gymro dysgedig, a llafurwyr diwyd yng 
ngwinllan eu Harglwydd, sef Risiart, esgob Mynyw; 
ar Parchedig T. Huet, cantor Mynyw; a rhaniad y 
llafur rhyngynt a ddynodir ar ymylau y dalenau yn y 
drefn ganlynawl:— 

O ddechreu Matthew hyd ddiwedd yr ail Epistol at 
y Thessaloniaid—gan W. S., sef Wiliam Salsbri. Yr 
Epistol 1af at Timothêus gan D.R. D. M., sef yr Es- 
gob Risiart Davies, Mynyw. Yr ail at Timotheus, 
Titus, a Philemon, gan W. S.._ At yr Hebreaid, 
Epistol St. Iago, a dwy St. Pedr, gan yr esgob. Tri 
Epistol Ioan ac un Iudas, gan W. S.—a'r Dadguddiad, 
gan T. H. Cantor. 

Yn fy llythyr nesaf, yr wyf yn bwriadu rhoddi 


ychydig o hanesiaeth y gwir barchedigion hyn; yng 
nghyd â sylwadau ar iaith a llythyreg y cyfieithad. 


RHIF. IV. 


AR HANES CYFIEITHIAD CYNTAF Y TESTAMENT CYMRAEG, A 
ARGRAFFWYD YN Y FLWYDDYN 1667. 


Gwen hunaw yn hwy nog un o'r saith gysgiadur, wela 
fi, ar fy neffroad cyntaf, yn adgoffa fy eddewid yn niw- 
edd fy nhrydydd lythyr atoch yn Rhif. Gorph. 1826— 
sef rhoddi ychydig o hanes y gwir barchedigion a 
gynnorthwyasent Wiliam Salsbri yng nghyfieithiad y 
Testament Newydd; yng nghyd â sylwiadau ar iaith a 
llythyriad eu cyfieithiad. Y parchedigion hyny, fel y 
soniwyd eisys, oeddynt yr Esgob ARhisiart Davies, a'r 
Parchedig Zhomas Huet. Yn gyntaf am yr esgob:— 


203 


Rhisiart ab Dafydd ab Gronwy oedd fab i uchelwr o 
swydd Ddinbych, yng Ngwynedd, ac a anwyd o gylch 
yfl. 1501. Yr oedd iddo enw ym mhlith y beirdd yn 
ei ieuanctyd. — Dywedir ei fod ef a Henri Salsbri yn 
ddysgyblion cerdd dafawd tan addysg Lewis Dwn, 
arwyddfardd ac hanesydd cyfarwydd yn ei oes. Pan 

eiliwyd yr Eisteddfod fawr gyntaf yng Nghaerwys, 
yn y 15fed fl. Harri VIII, yr oedd Risiart Davies yn 22 
oed: ac os yn yr Eisteddfod hôno y cyfansoddwyd yr 
wyth ynglynion i'r EOS gan gynnifer o feirdd, ym- 
ddengys bod ynglyn R. D. mor farddonawl a'r goreu o 
honynt. Nid oes, i'm gwybodaeth i, nemor o'i waith 
prydyddawl ef ar glawr, namyn ambell ynglyn. 
Rhoddir yr ynglyn canlynawl iddo, er bod arno nodau 
oes ddiweddarach. Deallir, mal pe byddai y gareg 
fedd yn llefaru wrth y darllenydd :— . 


“ Daethost trwy fawr-fost i fyr-fyd—yn noeth 
I wneuthur dy benyd; 
Ag yn-noeth, er sy genyd, 
Ar awr bach yr ei o'r byd.” 


Mewn oed cymhwys anfonwyd y bardd ieuanc i 
Rydychain, lle yr ymsefydlodd yn Athrofa y New Inn, 
a enwyd gynt Gwestty Trelech. Gwedi derbyn urdd- 
au offeiriad, ei ddysgeidiaeth a'i cymmeradwyodd i 
bersoniaethau Burnham a Maidsmorton, yn swydd 
Buckingham, ac i ganoniaeth yn eglwys gadeiriawl 
Llan Elwy. Ond gan fod ei dueddiad at y grefydd 
ddiwygiedig, ac hefyd yn wr priod, gorfu iddo adael 
gwlad ei enedigaeth, ac ymalltudo i'r cyfandir, yn gys- 
tal a duwiolion ereill y Diwygiad, pan ddyrchafwyd 
Mair a'i Phabyddion i lywodraeth y deyrnas yn y fl. 
1553. Ar farwolaeth prydlawn Mair yn y íl. 1558, 
dychwelawdd i Brydain, yn ol pum mlynedd o alltud- 
edd a chaledi; ac yn y flwyddyn ganlynol, trwy or- 
chymmyn y Frenines Elisabeth, cyssegrwyd ef yn esgob 
Llan Elwy; ac ym mhen dwy flynedd, trosglwyddwyd 
ef 1 esgobaeth Ty Ddewi. Nid oedd ond prinder 
Biblau Seisneg yn yr oes foreu hon o'r Diwygiad yn 


204 


Lloegr. Argraffesid y Testament Newydd cyntaf yn 
Seisneg, o gyfieithiad Wiliam Tyndal, naill ai yn Ant- 
werp aì yn Hamburg, yn ddienw, yn y fl. 1526: yr 
oedd y pummed argraffiad o hono wedi dyfod allan cyn 
yfl. 1534. Daliesid Tyndal, trwy ddichell pabaidd, 
yn Antwerp, er y fl. 1591; a bu yng ngharchar hyd y 
fl. 1586, pan ddyoddefodd ferthyrdod am ei ffyddlon- 
deb yng ngwasanaeth ei Arglwydd. 

Yr argraffiad cyntaf o'r holl Feibl yn Seisneg, trwy 
awdurdod breninawl, a fu yn y fl. 1595, tan enw 
“Miles Coverdale.” Cyhoeddwyd ail argraffiad o'r 
Bibl hwn, yn bedwarplyg, yn y fl. 1550; a thrydydd 
yn 1553. Yn 1560, cyhoeddwyd Btŵŵl Geneva, o 
gyfieithiad y ffôedigion Seisnig, pan oeddynt ar herw 
yn y ddinas hôno, rhag llosgi o sel yn Lloegr, gyda 
Chranmer, Latimer, a Ridley. Ac ym mhen wyth 
mlynedd, sef yn y fl. 1568, cyhoeddwyd cyfieithiad 
newydd, drwy orchymmyn y Frenines Elisabeth, o 
lafurwaith pymtheg o ddysgedigion cyfarwydd yn yr 
ieithoedd gwreiddiol. Rhanesid y Bibl yn bymtheg 
rhan rhyngynt, a phob un i osod dwy lythyren ei enw 
wrth ddiwedd ei gyfran. Felly yn y Bibl hwn, a elwid 
yn gyffredin “B:bl yr Esgobion,” ar ddiwedd Pum 
Llyfr Moses, gwelir y llythyrenau W. E., sef. Wiliam 
esgob Ecseler, gan eì fod ef wedi cyfieithu cymmaint: 
ac yn niwedd Llyfr Ruth, gwelir R. M., sef. Rhisiart 
esgob Mynyw, neu Ty Ddewi, gan ei fod yntau wedi 
cyfieithu o'r Ebraeg lyfrau Josua, Barnwyr, a_Fulth; 
ac felly yn y blaen hyd ddiwedd yr Epistol Cyntaf at y 
Corinthiaid, pan esgeuluswyd y llythyrenau oddi yno 
i'r diwedd. 

Ar yr un pryd, yr oedd yr esgob llafurus hwn yn 
cynnorthwyo ei wladwr, Wiliam Salsbri, i gyhoeddi y 
Testament Cymraeg cyntaf yn argraffedig; ŷr hwn, fel 
y soniwyd yn fy nhrydydd lythyr, a ddaeth allan yn y 
íl. 1567, un flwyddyn cyn ymddangosiad y Bibl mawr 
Seisneg y bu iddo law yn y gwaith. 

Nid llawer o'i ysgrifeniadau a gyhoeddwyd, heb law 
ei gyfieithiad o ran o'r Bibl Seisneg allan o'r Ebraeg— 


205 


rhan o'r Testament Cymraeg allan o'r Groeg—ei Epist- 
ol at y Cembru o flaen y Testament, a Phregeth 
Gladdedigaeth yn eglwys St. Petr, Caerfyrddin, Tach- 
wedd 6ed, 1576, ar farwolaeth Walter Devereux, Iarll 
Essecs, yr hwn a fuasai farw yn Iwerddon, ac hyny, 
medd rhai, trwy ddichellion gwenwynig Robert Dud- 
ley, Iarll Caer Leyr (Leicester)... Bu y Rhobert hwn 
yn RAebiwr mawr yn ei ddydd, yn Nyffryn Clwyd, 
Maelor, &c. 

Yr esgob clodlawn a hunodd ei hun ddiweddaf yn 
llawn addfedwch oedran a pharch, y 7fed o Dachwedd, 
yn y fl. 1581, wedi bod ugain mlynedd yn esgob Ty 
Ddewi. Ni ddiangodd efe, mwy na llawer o wŷr rha- 
gorawl eraill, heb i enllib genfigenus, yn ol ei farwol- 
aeth, fwriadu pardduo ei enw da, trwy haeru iddo 
dlodi ei esgobaeth, er mwyn cyfoethogi ei deulu. 


Cenfigen, cwyna fagad, 
I lwys fron, a leisia frad. 


Ac fel y dywedodd y bardd digymhar Gronwy 
Owain— 


“ Hi ni wna dda, ddera ddall, 
Ni erys a wna arall.” 


Yn lle coelio gogan am y marw, gan na wyddom yn 
drylwyr pwy, gwrandâwn yn hytrach ar dystiolaeth 
cydoeswr a chymmydog i'r esgob dysgedig, sef George 
Owen, Yswain, un o raglywyddion swydd Benfro, tan 
y Frenines Elisabeth, yn y fl. 1588, y pryd. yr oedd y 
llywodraeth yn ofni i'r Hispaeniaid Pabaidd ddyfod i 
dir yn Aberdaugleddeu. Ym mhlith llawer o wŷr 
enwog a chanmoladwy, perthynol i swydd Benfro yn 
hamrai oesau, y mae yn crybwyll Richard Davies, 
esgob Ty Ddewi—“ Gwr nad oedd ddim yn llai parch- 
edig yn ei amser am ei rinweddau anghyffredin, a'i 
ragoroldeb mewn dysg—nag oedd am ei haelioni a'i 
syberwyd cyhoeddus; er iddo ddyoddef llawer o hel- 





206 


bulon a chroesni, eto efe a ddaeth trwyddynt yn y cyf- 
ryw fodd, fel ag i sicrhau iddo ei hun eirda pob dyn 
cywir, heb gael anghlod gan neb ond gan feib enllib a 
drygioni.” 

Cymmerwn dystiolaeth yr un gwr ardderchawg â 
chydoesydd, am nodweddiad a gwybodau y 


PARCHEDIG THOMAS HUET, 


ail gydlafurwr â Wiliam Salsbri, fel y mae ar glawr yn 
y Cambrian Register, ìi. 210. 

“'Thomas Huet, Cantor Ty Ddewi—gwr a ymddyg- 
odd yn addas i ei alwedigaeth, mewn parch a chym- 
meriad drwy holl ystod ei einioes, ac a oedd yn gyd- 

drechwr diwyd â'r esgob rhagenwedig yng nghyf- 
leithiad yr Ysgrythyrau." 

Treuliodd T. Huet y rhan fwyaf o'i einioesym mhlwyf 
Llan Afan Fawr ym Muallt. Efe a adeiladodd y Ty 
Mawr yn Llys Dinam, ac a oedd yn beriglor Cefn Llys, 
a Diserth Glan Gwy, yn swydd Faes Hyfaidd. Bu farw 
y 19ydd o Awst, 1591, gwedi hwy-oesi ei gydlafurwr 
yr esgob ddeg mlynedd. _— Ei nith, merch ac etifeddes 
ei frawd Rhys Huet, a briodes Richard Jones o Fryn 
Ioiau; ac Ann,eu hwyres hwy, a fu yn briod â Rhodri 
Gwyn o Lanfair Cilgydin, yn swydd Fynwy; a'u mab 
hwynt oedd Hywel Gwyn o Fryn Ioiau, yr hwn a 
briodes ferch i'r deddf-ynad Gwyn o'r Garth. Trwy 
Dyw ammodau teuluawl, meddiennir y Ty Mawr, a 
thiroedd ereill yn Llys Dinam, ym mhlwyf Llan 
Afan, er ys amser yn ol, gan y Gwyniaid telyn-gar o 
Lan Brân, ger Llanymddyfri. 

Gwedi fel hyn roddi cymmaint o hanes Wiliam 
Salsbri, yr Esgob Davies, a Thomas Huet, ag y sydd 
yn bresennol o'm blaen—fy mwriad yw myned rhagof, 
yn fy llythyr nesaf, i sylwi ychydig ar iaith, llythyr- 
lad, a theithi ereill eu cyfieithiadau: ac yn gyntaf âr 
waith Wiliam Salsbri. | 





207 


RHIF. V. 
AR GYFIEITHIAD WILIAM SALSBRL 


Pe rhoddid enw un o'r pedwar mesur ar hugain cerdd 
dafawd ar waith Wiliam Salsbri yn llythyrenu geiriau 
Cymraeg—'Clogyrnach a fyddai yr enw cymhwysaf; 
o herwydd nad yw efe ond ambell waith yn lleddfu 
iriau, trwy newid y llythyrenau gwreiddiol i'w 
eilliaid perthynol; megys c wreiddiol i g, ngh, ac ch; 
p wreiddiol ì b, mh, a ph; yn ol y gair digyfrwng & 
fyddo yn blaenori—megys caws, & gaws, fy nghaws, 
ei chaws; a hyn oll yn ol teithi cynhenid y Gymraeg, 
ac arferiad cyffredin. Pa beth a allai gynh yr 
“Ysgolhaig mawr o'r Plas Isaf” i arferyd y fath Gym- 
reigiad, y mae yn dra anhawdd dyfalu. _ Ef allai mai 
ewyllys ìî ddilyn cynllun yr ysgriflyfrau hynaf, megys 
Llyfr Eglwys Teilaw (Liber Landavensis), yr hwn a 
ifwyd yn barhaol, o oes i oes, o'r chweched hyd y 
ddeuddegfed ganrif o oed Crist; a rhan ehelaeth o 
hono yn y ddull anystwyth a etholawdd W. S. i 
hoeddi ei Destament Newydd ynddi. Y mae yn 
maid addef, mai dull gymhwys ydyw i gynnal ar gof 
a chadw dadogaeth geiriau unsill, a tharddiad rhai 
cyfansawdd: ond ar yr un pryd, dull dra anaddas oedd 
i gyhoeddi newyddion da yr Efengyl ym mhlith y 
werin anhyddysg yng nghystrawen y gramadegau. 
Yr ystyriaeth o hyn a arweiniodd y Dysgawdwyr 
Morgan, Davies, a Parry, i ystwytho y clogymnaidd 
eiriau yn ol priodoliaethau yr iaith, yn eu Biblau yn 
y íl. 1588, a 1620. 

Heb helaethu yn bellach ar hyn, rhoddir yma, 
megys anghreifftiau, rai dyfyniadau allan o Destament 
W. S., i ddangos eì ddull, i gynnifer o ddarllenwyr y 
Gwyliedydd na welsant mono erioed, gan ei anamled 
yn yr oes hon. . 


208 


Mat. xvii. 21T.—“ Y pyscotyn cyntaf a ddel î vynydd 
* * * ac wedy yt agory ei eneu, ti a gei ddarn o 
vgein ceinioc.” 

Ioan xx. 25.—“Any welaf yn ei ddwylo ol y cethri, 
a' dodi vy-bys yn ol y cethri.” 

Ack v. Cynnwysiad.—“A alwesont y cygcor 
yn-cyt.” [Adn.21.] 

Act. v. 9.—“I tempto Yspryt yr Arglwydd.” 

Act. xxviii. 20.—*Ac y gytgympwyll a chwi.” 

1 Cor. xv. $6.—“Ac yn ddywethaf oll e welspwyt 
geny vine hefyt, vegis gan vn antempic.” 

Rhai ereill allan o'i lyfr Salmau. 

Salm xl. 2.—“Ac ef am cyfodes o'r pytew anhy- 
gyrch, allan o'r pridd tomlyd, ac a osotes vy-traet ar y 
graic, ac a hwyliodd vy-cerddet.” 

Salm xliii. l.—“Barn fi Dew, a dadle vy-dadl yn 
erbyn y popul antrugarawc.” 

Gwelir uchod fod W. S. y rhan fynychaf yn arferyd 
y nod cydglwm (-) Ayphen, i arwyddo lleddfiad y cyd- 
seiniaid treigladwy; sef y naw hyn, c, p, t, â. thri 
threigliad; ô, d, g, â dau dreigliad; ac ll, m, rh, ag un 
treigliad bob un. Rhoddwyd enghraifft o'r blaen o 
dreigliadau c; p hefyd a newidir i'w deilliadau—pen, 
& ben, fy mhen, ei phen. Yn lle y treigliadau h 
arferai W. S. y nod cyd-glwm (-) i arwyddo lled 
y lythyren wreiddiol i ei modd deilliadawl, fel 
gwelir wrth eì eiriau a ganlyn:—vy-traet; vy-gwedd- 
ion; vy-dwylo; vy-calon; vy-gelynion; vy-bywyt; vy- 
poen; vy-brawt; vy-bron; vy-cerddet; vy-Dew:— 
an-cyfion; an-dewiolion; cym-porth; cym-pwyll; ym- 
porth; ym-plith; y-cyt:—yn lle fy nâraed, fy ngwedd- 
ion, fy nwylaw, &c. 

Hynodrwydd arall yng ngeiriadaeth W. S. oedd 
efelychu ei Gcymreig-air agosed ag y medrai 1 lythyren- 
iad y gair estronaidd, o ba un y tybiai efe fod y gair 
Cymraeg yn deilliaw—megys y rhai canlynol o'r 
Groeg:— 


W.S. GROEG, CYMRAEG HEDDYW. 








209 


W. S8. GROEG.' CYMRAEG HEDDYW. 
Angelion Angeloi Angylion 
Euangel Fuangelion Efengyl! 
Hypocritieit Hypocritai Rhagrithwyr 
Batyddio Baptizo Bedyddio 
Parabolae Parabolai Dammegion 
Membranae tas membranas y memrwn 
(2 Tîm.iv. 18.) 


Y gair Seisneg parchment, a fenthyciwyd (fel y 
dywedir) oddi wrth Pergamena, am mai yn Pergamus, 
dinas yn Asia Leiaf, y dychymmygwyd gyntaf, o 
grwyn defaid, gan y Brenin Attalus, pan ddarfu i 
Ptolemy, brenin yr Aipht, wrthod gyru dim chwaneg 
o bapyr (papyrus)i Asia. Nid oedd gan y Cymry 
na'r Seison air cynhenid am y sylweddau uchod yn eu 
hiaith eu hunain.  Torai y Cymry (meddant) eu 
llythyrenau ar goed y beithynen ddarfodedig, yn lle ar 
lechau celyd y creigiaul A'r Seison, heb adnabod 
llythyren, nes y dysgwyd iddynt yr Egwyddor Rufein- 
aidd gan Awstin Fonach, a gawsant eu parchment o 
Asia, a'u paper o Affrica. 


W. S8. LLADIN. CYMRAEG. 
Pechat Peccatum Pechod 
Discipulon Dis uli Dysgyblion 
Prophwyti te wydi 
Carla Charita Cariad 
Ffycuspren icus8 gysbren 
Temp Tempus Tymp (amser) 
Parat Paratus Parod 
Commun Communio Cymmun 
Defficio Deficio Diffygio 
Pytew Puteus Pydew 
Destruw Destruo (berf). Distryw 
Dew Deus Duw 
Popul Populus Pobl 
Orribil Horribilis Erchyll 
Tristit Tristitia Tristwch 
Pericl Periculum Perygl 
Lleo Leo Llew 


! Gan mor drylawn yr iaith Gymraeg o wreidd-seiniau unsill, nid oes 
braidd iaith o'r byd, o ba lwyth bynag yr henyw, nas geill Cymro diledryw 
haeru bod amledd o'i geiriau yn olrheinadwy i iaith ei hynafiaid: er hyny, aì 
nid trybwyllawg y farn, na chlybuwyd erioed yn Ynys Prydain y geiriau 
angel, efengyl, a'r cyffelyb, cyn dyfodiad y cenadon cyntaf drosodd i gyhoeddi 
newyddion da iechydwriaeth rad? er bod y Gymraeg mor lluosog ac am- 
rywedd ei sill-eiriau ag y gellir ei dyfalu yn fam wen (o leiaf) i bob tafod- 
iaith dan awyr, a bod elfenau y geiriau angelos ac euangelion yn Gymraeg 
lân loew. 

21—u. 


210 


Seisnigrwydd yn W. S. 


Mat. xxii.—“Llawn hypocrisi ac enwiredd.” 

Mat. xxv. 21.—“Vy monei at y cyfnewidwyr * * * 
y cawswn ì y mau vwne vi gyd ac elwach.” 

Mat. xxvii. 92.—“O Cyren, a elwit Simon: a hwn 
â. gompellasani.” 

Mai. xvii. 9.—“Ac mal y descendent o'r mynyth." 

Mat. xxii. 46.—“ Ymgwestioni ddim ag ef mwyach.” 

Mat. xxvii. 26.—“Ac ef a yscyrsiodd yr Iesu.” 

Philem. V1.—“Amprofitiol, amyn yr awrhon yn pro- 
Jfitiol y ti ac y minheu.” 

Er hacred yr ymddengys eiriadaeth W. S. yn yr 
oes hon, er hyny nid bychan a ddylai fod ein parch 
1 goffadwriaeth blaen-arweinydd y ry i winllan yr 
Efengyl. Efe a dorodd y ia, a dylifodd y dyfroedd 
bywiol, a attaliesid er oesau trwy ddichell a dallineb 
gau grefydd. Er mor dueddol oedd ein gwladwr 
gwiwgof i ganlyn geirluniad estronawl, er hyny y mae 
ganddo aml adnod o burach Cymraeg nag un argraff- 
iad a fu ar eì ol; megys Joan, xviii. 8: “Ac Iudus 
wedy iddo gahel catyrfa o wyr a swyddogion gan yr 
Archoffeiriait a'r Pharisaiait a ddeuth yno a chan- 
thwynt dan-llestri a thewynion ac arvae.” 

Dilynwyr W. S., er iddynt newid ei ddull o eiriadu, 
ni wellasant ddim ar ei sain felusber yn rhai manau; 
megys Mal. xvii. 2: “A ei ddillad oedd mor gannaid 
a'r goleuni.” 5med adn.: “Nycha wybren olau yn ei 
gwascodi.” Joan, xx. 1: “A'r dydd centaf o'r wyth- 
nos yn dechrae gwawrio.” Acf. xxvii. 29: “Gan 
ddamunaw gwawrio ordydd.” 2 (or.i. 1: “Y mae 
ein gobeith yn ffyrf am danoch.” _ Yn ymyl y ddalen, 
ar gyfer ffyrf, gosodwyd “dilys, diogel:” ond yn lle 
yr un o drì gair Cymraeg W. S. y mae genym y gair 
Seisnigaidd sicr hyd heddyw. Yn Joan, xviii. 8, new- 
idiwyd “tfan-llestri” W. S. ì lanternau, ym mhob 
argraffiad gwedi, er mai gair yw hwn yn tarddu o'r 
Lladin (aterne. Yn Mat. xxvii. 26, ar gyfer yscyrs- 
iodd (o'r Seisneg scourged), gosododd W. S. “ ffrew- 








211 


yllawdd” ar ymyl y ddalen: ond ym mhob argraffiad 
arall ymddengys “fflangellodd,” gair mor anghymreig- 
aidd ag yscyrsiodd—yn Lladin, “Zesum f6agellans.” 
Mat. xxiii. 5: “Llydany eu cadwadogion a wnant;” ac 
ar ymyl y ddalen, phylacterau, o'r Groeg, gair cyfystyr. 
Mat. xxiii. 15: “I wneythur un o'ch proffes eich 
unain,” a newidiwyd i “I wneuthur un proselyt,” y gair 
Groeg ar ymyl y ddalen gan W. S._ Mat. xxiii. 29: 
“ Yn addurnaw monwenti y cyfiawnion;” ond “beddau 
y rhai cyfiawn,” sef y gair eglurhaol ar ymyl y ddalen 
gan W. S. sydd yng nghorff yr adnod ym mhob 
argraffiad arall. Felly y mae “beddau” ddwywaith 
yn yr adnod Gymraeg, er nad yw fuphous, y gair cyf- 
ystyr yn y Roeg, onid tun waith: mnêmeia, sef. cof- 
aaethau, sydd yno yn lle y “beddau” diweddaf;—“ yn 
addurnaw cofiaethau y cyfiawnion.” _ Yn y Bibl 
Seisneg, 1589, darllenir fel hyn:—“ Yee build the 
tombes of the prophets, and garnish the sepulchres of 
the righteous;' ac felly ym mhob argraffiad gwedi 
hyny. Ac yng nghyfieithiad Lladin Ar. Montanus, 
sepulchra a gyfetyb ìi y beddau cyntaf yn yr adnod, a 
monumenta i yr ail. Ond nid yw hyn o fawr bwys. 
Ni soniasid am dano ond er dangos bod y cyfieithiad 
Cymraeg, yn ol pob argraffiad, onid un W. S., yn 
sefyll yn unig-wahanol oddi wrth bob cyfieithiad arall 
drwy holl ieithoedd Ewrob. Oddi wrth y geiriau 
gwahanryw a arferir ym mhob un o honynt, gellir 
dyfalu mai wrth y beddau cyntaf yn yr adnod, y mae 
i ni ddeall gwyddfâu, neu domenau (tumuli), cyffelyb 
i y rhai ar Wastadedd Caer Caradog, a manau ereill; 
ac wrth y beddau diweddaf yn yr adnod—llechau neu 
golofnau cerfiedig; am hyny yr arferir lliaghtyn yn y 
Fanaweg, a leaghtusghe yn y Wyddeleg. Felly y dar- 
lleniad cywir yn y Gymraeg a fyddai, “Yn adeiladu 
beddau y prophwydi, ac yn addurnaw beddfeini y 
rhai cyfiawn.” Nis gellir cymhwyso y gair adeiladu 
at feddau cyffredin, nac addurnaw, ond at sylweddau 
: addurnadwy—rhyw sylweddau amgen na phridd a 
thywod. 


212 


Tybiaf fod hyn yn ddigon, os nad gormod, ar gyf- 
ieithiad Wiliam) Salsbri. a Ond pwy ” adan edd 
feddfaen yr enwog gyfieithydd? _ Pwy a ddyrchafodd 
goffadwriaeth am yr ymdrechydd llafurus tros oleuni 
tymmorawl ac iechyd tragwyddawl ei genedl dywyll 
a choelgrefyddol? Cafodd amrai o helyddion cedyrn 
y gogynfyd golofnau goruchel gorwychion yn try- 
wanu awyr, a bwâu gorfoleddus yn ymledu ar draws 
y priffyrdd, i ddwyn ar gof i'r oesau dyfodadwy eu 

wyddiant enguriawl yn cynllwyn am waed, ac yn 
hela eu cydrywiaid i waered 1 freninllys isaf yr Angeu! 
Y mae gan Loegr goch golofnau er coffâu gwrhydri 
Rodney, Nelson, a Hill: ond Cymru druan, â'i pheith- 
ynau aii breuddwydion, yng nghanol helaethrwydd 
marmor Mon, gwrdd feini Eryri a Chader Idris, a 
llechau rhuddleision godreon y Wyddfa, heb gym- 
maint a llythyren gerfiedig o gofiant am eì Chaswallon, 
ei Charadawg, ei Llywelyn, a'i Glyndwr—gwroniaid 
terydd ym mhlaid ei rhyddid gwladawl; nac am :Sals- 
bri, a lafuriawdd gymmaint tros ryddid ysbrydawl ei 
genedl: nid oes ganddo efe gymmaint a beddfaen i 
ddywedyd—“ Yma y gorwed ”. Cwsg dithau, gan 
hyny, Salsbri ardderchawg, hyd wawriad y bore 
mawr, y pryd y croesewir di â yr anerchiad cysurlawn 
—“ÌDDA, WAS DA A FFYDDLAWN.” 


RHIF. VI. 


AR GYFIEITHIADAU YR ESGOB R. D. A'R CANTOR T.H. YN 
X  FESTAMENT CYMRAEG CYNTAF, YN ARGRAFFEDIG, 
. A. 1567. 


Yn ail gyfieithydd, yn ol helaethrwydd ei lafur, yw 
Rhisiart, esgob Ty Ddewi; a'i ddosbarth ef, fel y myn- 
egwyd o'r blaen, oedd yr Epistol Cyntaf at Timotheus 


213 


—yr Epistol at yr Hebreaid—Epistol Jago—a dau St. 
Peir. Efe a ysgrifenai “Pawl” yn lle “Paul” W. S., 
a chreddyf yn lle crefydd. Rhoddir ar glawr ddyfyn- 
iadau er mwyn amlygu ei ddull; os yr un, y mae efe 
yn Ŵr Cymreigaidd na W. 8. 

1 7m. iii. 2.—“ raid ir escob fod yn ddifaiedic, gwr 
un wraig, gwiliadwr, pwyllog, cymwys, lleteuwr, ath- 
rawys; nid gwin-gar, nìd ymffustwr, nid chwannoc i 
fudr-elw; eithr rrywiog, mid ymladdgar, nid cybydd, 
vn a wyr reoli y dy i hun yn dda.”—Ni ranwyd y 
pennodau yn adnodau hyd yr Ail Epistol at Timotheus. 

Heb. vì. 20.—“ar ol ordr Melchi-sedec,” Heb. xiii: 
“Cariad broduraidd triged.” Jago, i. 17: “Pob 
roddyat dayonus, a phob rrodd berffaith o ddifynydd y 
may, ac a ddiscin o iwrth tad y goleuaday, gidar hwn 
ni does trasymedigaeth, na chyscodiad troedigaeth.” 
Yn ei “Argument” o flaen yr Epistol at yr Hebreaid, y 
cyfieithydd a ddywed:—“A chan vot Yspryt Duw yn 
awdur yddaw, nid llai dim ei awdurdot, er na wyddam 
ni a pha bin yr escrivenawdd ef hwn. Pa vn bynac 
ai Pawl ytoedd (yr hyn nyd yw gyffelip) ai Luc, ai 
Barnabas, ai Clement, ai vn arall, y bwrpos pennaf ef 
oedd ddwyn yr Ebraieit i gredu,” &c. Ond yn niwedd 
yr Epistol, dywedir—anfonwyd “o'r Ital trwy Tymo- 
theus:” pwy felly mor debyg o'i anfon a St. Paul? Y 
mae yr un “Argument,” air yn air, o flaen yr Epistol yn 
y Bibl Seisneg, 1589; ond gwedi hyny, y dysgedigion 
a fuont, ac a ydynt, yn un a chytân yn eu barn, mai 
“Apostol mawr y Cenedloedd” yw yr awdwr. 

2 Petr ìi. l.—“rrain yn ddirgel a ddygant y mewn 
etholffyrdd enbydus, ïe yn gwadu yr Arglwydd rwn 
y prynnodd hwynt, yn tynnu arnynt i hunain ddihen- 
ydd buan.” 

Y trydydd gyfieithydd oedd y Parchedig Gantor 
Huet; a'i ddosbarth, â y soniwyd, oedd llyfr Dad- 
guddiad Ioan. Mynegwyd eisys mai gwr o Fuallt, ym 
Mrycheiniog, ydoedd, ac felly nid neppell o derfynau 
Gwent a Morganwg, lle y llefarwyd y Wenhwyseg. 
Herwydd hyn y dysgwylir nodau o y gainc hôno o 


214 


Gymraeg yn y cyfieithiad: ac am hyn y mae ei lefer- 
ydd yn ei gyhuddo. Y Dadguddiad a elwir ganddo 
ef, a chan y Dr. Morgan ar eì ol, “ Gweledigaeth Ioan 
y Dŵinydd.” Ar ochr y ddalen, ar gyfer dechreuad 

bennod gyntaf, fel hyn :—“7'. H. C. M. a translatoedd A, 
text yr Apocalypsis yn teith & wlat.” Yn niwedd yr 
“ Argument” (megys yn y Seisneg, 1589) dywedir— 
“Darllenwch yn ddiyscaelus, barnwch yn bwyllog, & 
galwch yn ddifrifol ar Dduw am wir ddyall y petheu 

yn.” 


Pen. ì. 4.—“ger bron eì dron” (eisteddfa, ar ymyl y 
ddalen) Gr. târonos—L]. thronus—Seis. throne. 

xiv. â. arferir trwn yn lle iron. 

i. 7.—“'Dyna (wely, y. d.) y may ef yn dyvod 
gydar nywl (wybreneu, y. d.) a phob llugad ae gwyl 
ef, ar rrei hefyd y brathasant ef tryvvodd; ac wylovain 
y wnant arno ef holl ceneloedd y dayar, Velly y mae, 
Amen.” 

1. 16.—“cleddey llym doy vinioc, a discleiro a 
wnaeth y wyneb ef mal yr hoyl yn y rym ef.” 

i. 18.—“allwyddey uffern a myrvolaeth.” 

ii. 14.—“dysc Balaam, yn yr hwn y dyscoedd Balac, 
y vwrw plocyn (rrwystr, y. d.) tramcwyddys gar bron 
meibion yr Israel.” 

iii. 19.—“am hynny y pryssyrgara a gwella.” 

iv. 1l.—“Dabre y vynydd yma.” 

vi. 8.—“A syna, march a lliw priddlyd (Gr. cAloros, 
lluchwin, gwelw, y. d.)” 

vi. 14,—“ar nef aeth heybio mal rol-o-papir.” 

viii. 7.—“ar angel cynta a ganoedd y trwmpet, ac yr 
ydoedd ceseir a than.” 

viii. 10.—“yn llosgi mal toris (Gr. lampas, ffagyl)” 
—o'r Seisneg torch, argraffiad 1589, ond lamp yn y 
Seisneg 1669, newidiad nid er gwell; a lamp hyd 
heddyw yn Gymraeg hefyd. 

ix. 9.—“a lleis y hadeynedd oedd debic i leis 
siaradey”—rhy debyg mai o'r Seisneg y Cymreigiwyd 
y gair hwn —charets yn argraffiad 1589. Dr. Morgan 
a newidiodd y gair ìi “gerbydau.” . 








215 


ix. 12.—*a syna, a may doy wae yw ddyfod rrac 
llaw.” 

x. 1.—“Angel—gwedy ei ddillaty or wybren”— 
. Gr. ê» tou ouranou—pob un yn rhagori llawer ar y 
Lladin nube, a'r Seisneg cloud, a'r Cymraeg presennol 
cwmwl. 

xi.—“doy fis a deugain—doy dist—doy canwyl- 
bren.” 

xii. Y mae amrafaeliad rhwng argraffiadau mewn 
amryw ieithoedd yng nghylch dosbarthiad y bennod 
hon i adnodau. Adnod y tramgwydd yw y ddiweddaf 
o'r bennod yn ol dosbarthiad Huet, y Dr. Morgan, yr 
holl Destamentau Groeg a welais, oddi eithr un a 
olygwyd (meddant) gan y Parch. Ioseph Hoare, yn y 
fl. 1742, ac wedi hyny bu Benaeth Coleg yr Iesu yn 
Rhydychain: o'r un tu hefyd yw yr argraffiad Seisneg, 
1589. Ond o hyny allan, y mae yr holl argraffiadau 
Seisneg a Chymraeg yn gosod y 18fed adnod uchod i 
ddechreu y bennod nesaf, a hyny yn gywir ddosbarth- 
iad yn ol rheol cyfiawn gyfansoddiad, os yr Apostol 
Ioan a safodd ar dywod y môr. Huet a ddywed, i 
ddiweddu y bennod xii, “ac mi sefais ar draethey 
mor” Y Dr. Morgan, yn 1588, ai dilyna yng 
ngorsaf yr adnod; ond trwy ryw amryfusedd, rhydd 
ystyr ammherthynol i y perwyddiad Groegaidd esta- 
thên, gan gyfieithu—“ac A4 a safodd ar dywod y môr," 
gan dybio mai y ddraig a safodd: pe gwir hyny, y 
mae yr adnod yn ei lle. Nis gwn i onid am un beirn- 
iad yn cydunaw â Dr. Morgan yn hyn, a hwnw yn 
gyhoeddwr Testament Groeg â nodau Lladin mor 
ddiweddar a'r fl. 1820. Er bod y ferf Roegaidd 
estathên yn gywir ganddo yn yr adnod—er hyny, yn 
ei nod ar y gaìr, gosododd “Stettt nempe Draco,' &c. 
Pe y ddraig a safasai ar y tywod, y gair gwreiddiol a 
fuasai estathê. Hyd heddyw y mae 18 o adnodau yn 

xii. bennod ym mhob iaith yn Ewrob, onid y tair 
hryn— Seisneg, Cymraeg, a Manaweg. 

xiii. l.—“ac ar y beney ef enw dirmigedio.” 

xiv. 5.—“can ys y maent heb gyffeith gair bron trwn 


216 


Dyw.” Gwnaeth y Dr. Morgan yr adnod hon yn fwy 
dirnadwy. 

xiv. 20.—“cyd ac vncant ar bymthec o gefnei o dir” 
—ar ymyl y ddalen, “rhyd mil a chwechant stad.” 

xvi. 14.—“yn debic y ffrogaed (llyffaint, y. d.)” 

xvi. 20.—“a phob ynys a ffoedd ymaith, ac ny chad 
cwrdd ar mynydde.” 

xvii. 4.—“a gwisc y wreic oedd pwrpwl a 'scarlla, 
a goreyred ac aur.” 

xviii. 6.—“llenwch yddi hi y ddoy ddybllic.” 

Y mae hyn yn naill ai digon ai gormod, i ddangos 


anghymreigrwydd y cyfieithiad cyntaf o'r Testament. 


Newydd yn argraffedig. Ond gan iddo ddwyn new- 
yddion da o lawenydd mawr i'r rhai oeddynt yn rhodio 
mewn tywyllwch a chysgod angeu, ym mhlith ein 
cyndeidiau—ni ddawr llawer pa mor anghywrain ac 
anystwyth yr ymddengys y cyfansoddiad i ddarllen- 
yddion y Biblau presennol, y rhai ydynt mor gytunol 
ag iaith y wlad, mor eglur, fel y rhedo yr hwn a'u 
darlleno. 

Cyn diweddu, bydded ychydig eiriau yn esgusodol, 
er mwyn diheuraw y cyfieithwyr dysgedig, na fenthyc- 
iasant gyfieithiad 'Thomas Llywelyn, o Regoes, ym 
mlaenau Morganwg, fel y lled-ogana Malkm yn ei 
Hanes-lyfr Deheubarth. Sylfaen ei haeriad ydyw hyn 
—sef bod iaith Testament Wiliam Salsbm yn fw 
cytunol ag iaith Gwent a Morganwg nag ydyw ag iait 
Gwynedd, gwlad genedigaeth Salsbri a'r Esgob Davies. 
Yr ateb i hyn ydyw—na wedir nad oes lawer o eiriau 
yn y Testament yn ddigonawl i beri i farn fyrbwyll 
dybio —megys yr ychydig a ganlyn:— 

'r Act Yi. 87. i rhwn & gyfododd I Dew i fynydd, 
ny welas ddim llwgredigaeth.” Y mae y dywediad 
“4 vynydd” (i fyny) yn gyffredin yng Ngwent, ac 
hefyd yn Nhestament W. S.: ond y mae efe yn bar- 
hiius, pan arfero y gair, yn gosod yr dd yn llythyrenau 
amrywiol, fel y byddai ystyr y gair yn amlwg 1 ddar- 
llenyddion y pedair talaeth. 

2. Ïoan, xx. 25.—“Any welaf yn ei ddwylo ol y 


217 


cethri.” Cethri sydd air Gwenhwysaidd, ac arferir y 
gair yn yr ystyr uchod yn y Llyfr Gwyn o Hergest; 
llyfr, yn ol pob tebygoliaeth, a ysgrifenwyd yng 
Ngwent. Ônd y mae Gwalchmai ab Meilir, bardd 
Gwyneddig, yn arfer yr un gair—“er dy dost gethrau,” 
&c. Ar gyfer cethri yn yr adnod, gosododd W. S. y 
gair “hoelion” ar ymyl y ddalen. Arwydd eglur i'r 
cyfieithwyr, fel bugeiliaid ffyddlon y braidd wasgar- 
edig drwy Wynedd a Dyfed, Gwent a Morganwg, 
arferyd lluosogrwydd o eiriau, fel y byddai y naill neu 
y llall o honynt yn ddealladwy ym mhob un o'r 
. taleithiau hyny. Gwelir enghraifft hynod yn cryfhau 
y dywediad hwn, yn Mat. xxvii. 6, 7. “Nyd cyf- 
reithlawn â ni & bwrw wy yn y corbâ * * * i gladdy 
pererinion.” _ Ar gyfer corbd, ar ymyl y ddalen, gosod- 
wyd “iresordy;” y gair a gyfleodd Dr. Morgan yng 
nghorff yr adnod, gan ei wellâiu i fryssor-dy: ac wedi 
hyny, yn 1620, yr Esgob Parry a'i newidiodd ìi drysor- 
Ja;' felly y mae eto yn parhau. Ar gyfer y gair 
pererinion, ni osododd W. S. lai na phedwar o eiriau 
cyfystyr ar ymyl y ddalen, fel na byddai trigolion un 
parth o Gymru mewn tywyllwch am arwyddocâd gair 
anghynnefin. Y pedwar gair ar gyfer pererinion oedd- 
ynt—“Ospion, dieithreit, estronion, alltudion.” O'r 
esboniadau ar ymyl y dalenau, y dewisai y Dr. Morgan 
ei eiriau yn fynych yn lle rhai anghyfiaith neu drysgl- 
ion yng nghorff yr adnod: ac yma efe a etholodd yr 
eil-aar—“yn gladdfa dieithriaid.” Diwygiwyd y gair 
diweddaf gan yr Esgob Parry yn 1620 i'r dull y mae 
genym yn awr. 

8. Taw sydd air sathredig ym Morganwg 8 chyf- 
ystyr â'r cyssylltair mai yng Ngwynedd, &c. Yng 
Ngeiriadur Dr. O. Pughe, dan y gair Taw, dyfynir 
cyfieithiad Wm. Salsbri (Zuc, xxiii. 7). “Pan wybu 
faw o gyfoeth Herod yr hanoedd.” Nid cywir y dy- 
fyniad. “Pan wybu mae o gyfoeth Herod” a_ysgrifen- 
odd W. S.—gan roddi faw ar gyfer, ar ymyl y ddalen, 
i gyfarwyddo trigolion glanau 7aw, Jawy, Taf, ac 
Elerch, &c.. Ni wahaniaethai W. S. rhwng y geiriau 

28—u. 


218 


mae (berf) a mai (cyssylltair), mwy nag y gwnai 
amrai ereill mwy diweddar, ïe, mor ddiweddar a doe. 

Tybiaf nad oes angen helaethu argoelion i wirio 
mai dyben penaf W. Salsbri ai gyd-lafurwyr, yn 
arferyd geiriau ac ymadroddion Gwenhwysaidd, oedd 
i wneyd eu cyfieithiad mor ddealladwy a buddiol ag y 
medrent i bawb, ym mhob bro Gymreig. 

Yn fy nesaf, af ym mlaen at Feibl y Dr. Morgan, a 
argraffwyd yn y fl. 1588. 


RHIF. VII. 


Y CYMMWYNASWR nesaf i genedl y Cymry, yng nghyf- 
ieithiad yr Ysgrythyrau, oedd y Dr. TWiliam Morgan, 
gwr o enedigaeth a magwraeth o Wybernant, ym 
mhlwyf Penmachno, yn swydd Gaernarfon. Arwydd- 
feirdd a olrheiniant ei achau o Nefydd Hardd, llwyth 
Nanconwy. Ond nid ydyw yn ymddangos bod ei 
dylwyth ef wedi dala eu treftadaeth, o herwydd y 
dyraniad parhïius rhwng brodyr o oes i oes, fel y 
diarebir—“o flewyn i flewyn fe â y llwdn yn llwm.” 
Yr oedd gan Syr John Wynn o Wydir afael ewin 
eryraidd ar Wybernant y pryd hyn. Pa fodd bynag 
cafodd Wiliam Morgan ei wreiddio mewn dysgeidiaeth 
yn ei febyd; a graddiwyd ef yn D.D. (Dysgawdwr 

uwinyddiaeth) yng Ngholeg St. Ioan yng Nghaer 
Grawnt. Gwedi ei urddo yn offeiriad, cafodd, ym 
mhen ennyd, ficariaeth y Trallwng ym Mhowys, yn y 
fl. 1575; ac ym mhen tair blynedd symmudwyd ef i 
Lanrhaiadr ym Mochnant. Anhawdd yn y dyddiau 


ì (Yn Llythyraeth yr Iaith Gymraeg, Rhaglith, t 7, 8, y mae Golygydd y 
gwaith hwn wedi awgrymu rheswm arall a gwahanol, pa ham y mae y cyf- 
ieithad gymreig o'r Ysgrythyrau yn dwyn cymmaint o nodwedd y Ddeheu- 
bartheg. 


219 

hyny oedd i offeiriadau selog tros ddaliadau ac athraw- 
iaethau y Diwygiad ddianc heb enllib a rhagfarn 
penaethiaid pabaidd eu plwyfau, am eu bod yn traethu 
iddynt wirioneddau annerbyniol. Ac ni allodd y Ficar 
Morgan ochelyd “dryganiaeth anwydau” ei blwyfolion ; 
canys dirprwyasant wysiad iddo ymddangos yn llys 
archesgob Caergaint (Dr. Whitgiflt) 1 ateb drosto ei 
hun. “Nid gwaeth cywir erei chwilio.” _ Cafwyd y 
ficar yn ddieuog o'r achwyniadau a ddygwyd yn ei 
erbyn: a mwy na hyny, yr archesgob pwyllog ai 
hoffodd herwydd ei ddysg a'i ymarweddiad; ac yn ol 
mynych ymddyddan ag ef ar bynciau crefyddol, a deall 
ei fod ef eisys gwedi cyfieithu Pum Llyfr Moses i'r 
Gymraeg, efe a'i hannogodd ef i fyned ym mlaen yn y 
gwaith angenrheidiol a chanmoladwy. Rhodder yma 
ddyfyniad allan o lythyr Lladin y Cyfieithydd at y 
Frenines Elisabeth, yr hwn a argraffwyd o flaen y 
Bibl yn 1588, ac a gyhoeddwyd yn Gymraeg gan Mr. 
Charles Edwards yn ei lyfr a elwir Hanes y Ffydd 
Gristionogol, yr hwn lyfr a gyhoeddwyd (y 6ed 
argraffiad) gan y Parchedig Dr. P. Wiliams o Lan 
Bedrog, yn y fl. 1822. Rhan o Gyffes y Cyfieithydd 
at y Frenines sydd fel y canlyn:—“ Wrth weled mor 
llesol ac angenrheidiol ydoedd cyfieithu yr Ysgrythyrau 
ereill (sef yr Hen Destament) i'r Gymraeg (er i adgof 
o'm gwendid fy hun, a maintioli y gorchwyl, a drygan- 
iaeth rhai anwydau, fy nigaloni yn hir) gan gydsynio â 
dymuniadau y duwiol, goddefais fy annog i ymosod ar 
y gwaith poenus hwn, a gwaith tra anghymmeradwy i 
lawer. Ac wedi ei ddechreu, diffygiaswn, o ran 
anhawsdra y gwaith, a maintioli y gost, ac ni ddygaswn 
onid Pum Llyfr Moses yn unig yn barod i'r Wasg—oni 
buasai i'r Parchedicaf Archesgob Caergaint, achleswr 
dysgeidiaeth, amddiffynwr y gwirionedd, a thirion 
wrth ein cenedl ni, fy nghynnorthwyo â'i haelioni— â'i 
awdurdod—ac â'i gynghor i fyned ym mlaen. _ Ar ol ei 
siampl ef, aeth gwŷr da ereill yn gynnorthwyol i mi, 
hyd oni chyfieithiais yr Men Destament i gyd, ac y 
diwygiais argraffiad y Newydd.” 


220 


Yn niwedd ei lythyr, gosododd y Dr. Morgan enwau 
ei gynnorthwywyr a soniasai am danynt uchod—sef 
esgobion Llan Elwy a Bangor; y Dr. Gabriel Good- 
man (“vir re et nomine valdê bonus” ), deon Westminster, 
genedig yn nhref Ruthyn, a seilydd yr Ysgol fawr yno; 
y Dr. Dafydd Powel, ficar Rhiw Fabon; y dysg- 
awdwr godidog Edmwnt Prys, archdiagon Meirionydd ; 
a'r Dr. Richard Fychan, gwr o'r un wlad o enedigaeth, 
ac o'r un goleg yng Nghaer Grawnt, â'r cyfieithydd 
Morgan. ER. Fychan a lwyddodd mewn dyrchafiad 
eglwysig, gan fyned, o fod yn gapelydd i'r frenines, 
yn esgob Bangor—Caerlleon—a Llundain, olynol: 
“ond,” medd Granger, “nid oedd ei sefyllfa yn uwch 
na haeddiant ei ddoniau.” 

Yr oedd y llywodraeth wladawl, ac esgobion Cymru, 
wedi annog Wiliam Salsbri ìi gymmeryd mewn llaw 
gyfieithiad y Testament Newydd: ond nid ymddengys 
1 neb o'r awdurdodau goruchel osod y Dr. Morgan ar 
waith, cyn iddo gyfieithu Pum Llyfr Moses o'i reddf ei 
hun, a dymuniad duwiolion gwladaidd—a chael ei 
wysio i amddiffyn ei gam ger bron yr archesgob. Yn 

siad maleisus hwn, nis gallwn weled llai na 
threfniad Rhagluniaeth goruwch-lywodraethawl yn peri 
i “gynddaredd dyn foliannu Duw” heb ei amcanu. Fel 
y bu gwerthiad Ioseph i'r Ismaeliaid gan ei frodyr 
cenfigenus, yn y canlyniad gwyrthiawl, yn foddion i eu 
cadw hwynt, y brodyr dideimlad hyny, a miloedd ar 
filoedd ereill, yn fyw, yn ysbaid y saith mlynedd 
newyn: felly hefyd, oni buasaii “gecri” ei blwyfolion 
yru y Dr. Morgan i Lundain i amdiffyn ei gam, a 
thrwy hyny roddi i'r archesgob ( Whitgifft) gyfleusdra 
i ddeall eì ddoniau, ac i wybod y gorchwyl llesol oedd 
ganddo mewn llaw—ym mhob tebygoliaeth dynol, 
gallasai y Dr. Morgan FM a marw yn ficar n- 
rhaiadr; ac o'i ddigalondeb, a'i anallu ef i ddwyn y 
draul o argraffu, buasai y Bibl Cymraeg cyntaf heb ei 
gyhoeddi am flynyddoedd yn hwy nas gallwn ddyfalu 
eu rhifedi. Ond Awdwr a Chynnaliwr Rhagluniaeth 
a droawdd “gecri” rhyw ychydig nifer o drigolion un 





221 


plwyf, i fod er bendith ìi filoedd drwy bob plwyf yn y 
Dywysogaeth. 

Yr Hen Destament o'i gyfieithiad ef, a Thestament 
Newydd W. Salsbri, o'i ddiwygiad ef, a gyhoeddwyd 
yng nghyd ym un Bbl, yn y flwyddyn 1588, un 
mlynedd ar hugain o angen a newyn ysbrydol, wedi 
cyhoeddiad y Testament Newydd cyntaf, yn y fl. 
1567. Er bod y Dr. Morgan, pan ddechreuodd ei 
lafur hirfaith, yn edrych yn uwch “am daledigaeth y 
gwobrwy,” nag at unrhyw gynneilyddion coronau a 
theyrnwiail daiarawl; eto ni ymddygodd mor annynol 
a gwrthod J dyrchafiadau eglwysig a gynnygiwyd iddo 
yn ebrwydd wedi cyhoeddiad ei Fibl. Cafodd ei 
gyssegru yn esgob Llan Daf yn y fl. 1595, a'i dros- 
glwyddo oddi ynoi Lan Elwy yn y fl. 1601, ond nid 
er mwy tangnefedd meddwl iddo; canys Syr John 
Wynn o Wydir a fu yn “ddraen yn ei ystlys” tra_bu 
byw, ac ni bu hyny yn hir. Y cadnaw hwnw a dyb- 
iodd y gallai gael elw manteisiol, os medrai gymhell 

esgob newydd yn Llan Elwy, drwy deg neu hagr, 
1 ganiatâu iddo gymmeriad (lease) ar ddegymau plwyf 
Llanrwst (lle agosach at Wydir na gwinllan Naboth 
at balas Ahab) dros dair o oesau, ac am 40 punt yn 
y flwyddyn! _ A chan i'r esgob ymddwyn yn esgobawl, 
y marchog a ffromodd yn anfoneddigaidd hynod, fel y 
deallir wrth lythyrau y ddau, a gyhoeddwyd gan Mr. 
Yorke o Erddig, yn ei Bum-llwyth Breninawl (Five 
Royal Tribes) yn y fl. 1799. 

Hunodd yr esgob llafurus gyda'i dadau y l0fed o 
Fedi, 1604, yn Llan Elwy, heb eistedd onid tair 
blynedd yng nghadair Asa; a chladdwyd ef dranoeth 
yng Nghôr yr Eglwys Gadeiriawl: ond er ei farw a'i 
gladdu yn ddiaddurn, heb na maen na mynor, na 
chywydd nac englyn, i goffâu ei enw peraidd—y mae 
efe yn lefaru eto yn Gymraeg loew ym mhob adnod 
o'r Bibl. 

Bu Syr John Wynn byw 22 o flwyddau yn rhagor, 
ac wedi bod yn llwyddiannus yn y byd—wedi amlhau 
golud—gorfu arno yntau adael y gweddill i'w blant. 


222 


Chwedlau Nanconwy a ddywedent gynt na ddaeth 
brenin dychryniadau yn dangnefeddus ato—ond bod 
ysbryd y marchog yn ymdrochi yn beunosawl, os nad 
yn beunyddiawl, dan Bi:siyll Rhaiadr y Wennoll— 
ond pe disgynai arno ffrwd yr afon Gonwy ar lifeiriant, 
ac o uchder Crib y Ddistyll, ni byddai effeithiol ì 
newid lliw Ethiopiad, er bod ei enw yn Wynn! 

Af ym mlaen yn y llythyr nesaf i sylwi ychydig ar 
lafurwaith yr esgob. 


RHIF. VIII. 


SYLWIADAU AR GYFIEITHIAD Y BIBL CYMRAEG, GAN Y DR. 
MORGAN—A ARGRAFFWYD YN Y FL. 1588. 


Yn oedd Testament Newydd Wiliam Salsbri, er mor 
ddigaboledig yr iaith, yn drysor ammhrisiadwyi ein 
cyndeidiau yng Nghymru; er hyny yr oeddynt eto yn 
fyr o'r Salmau a'r Prophwydi yn yr Hen Destament, ì 
gadarnhau eu ffydd yn y “Gwr gofidus a chynnefin â 
dolur.” Y Dr. Morgan a welodd y diffyg, a'i effeithiau 
ar ei gydwladwyr anwybodus. _ Nid oes hysbysrwydd 
iddo gael ei osod ar waith i gyfieithu gan un o'r 
awdurdodau goruchel mewn gwlad nac eglwys; er bod 
y rhai hyn, er teyrnasiad y Brenin Edward VI, wedi 
cryn ddigoni trigolion Lloegr â nifer o argraffiadau y 
Bibl yn Seisneg; y cyfieithwyr dysgedicaf wedi eu 
hethol, a rhan pob cyfieithydd wedi ei benodi, a'r Sen- 
edd wedi neillduo milo forciau, agos i saith gant o 
bunnau, tuag at draul cynnaliaeth y cyfieithwyr fra 
byddent ar waith. Ond ni ofalwyd felly tros Gymru 
ddarostyngedig; ac nid rhy eofn yw tybio nad oedd y 
llywodraethwyr, yn gyffredin, yn gweled yr angen- 
rheidrwydd o gadw yn fyw chwaneg nag un dafodiaith 


225 


ym mhlith trigolion yr un ynys, a deiliaid yr un goron. 
Ni ddymunai yr ysbryd caethiwol hwn lai na chwbl 
ddiddymiad yr iaith Gymraeg oddi ar fynyddoedd yn 
gystal ag oddi ar ddyffrynoedd y Dywysogaeth. A 
chanfyddir i'r un ysbryd hir barhau yn ei rym i ddir- 
gel weithio: y mae yn awr wedi heneiddio a gwanhau, 
ond y mae efe eto yn fyw. 

Ond nid felly y gofalodd y Penbugail am ei braidd; 
yr Hwn a fynai i'w Air gael ei lefaru ym mhlith pob 
llwyth a chenedl, fel y darllenent yn eu hiaith briodol eu 
hunain “fawrion weithredoedd Duw.” _ A chan dost- 
urio wrth ein cenedl, Efe a gyfododd offeryn, ac a'i 
gwnaeth yn ufudd ac yn gymhwys i'r gwaith; heb 
gymhelliad nac addewid gwobr gan neb rhyw ddyn 
pa bynag. Sylwyd yn fy llythyr diweddaf i'r Dr. 
Morgan gael ei wysio i lys archesgob Caergaint i 
ateb i gyhuddiadau ei enllibwyr. Hyn, drwy drefn 
Rhagluniaeth, a droed yn fendith iddo ei hun ac i'w 
gydwladwyr; canys cafodd achlysur i ddangos ei gyf- 
leithiad o Bum Llyfr Moses i'r Deon Gabriel Goodman 
(“vr valdê bonus”), a hwnw a'i gosododd ger bron yr 
Archesgob Whitgifft.. Y gwyrda hyn, ac ereill, a'i 
cymhellasant i beidio â throi ei wyneb yn ol, gwedi 
iddo unwaith roddi eì law ar yr aradr efengylaidd. 
Hyn a'i cefnogodd, trwy gynnorthwyon amrai YNN 
dysgedig, i gyfieithu yr holl Hen Destament, ac ì ddi- 
wygio yn gelfydd y Testament Newydd o gyfieithiad 
blaenorol W. Salsbri; ac felly i argraffu y Bibl cyfan, 
a'r cyntaf yn Gymraeg, yn y íl. 1588... A rhaid ì bob 
ieithydd dysgedig a chywir-farn, a gymharo gyfieith- 
1ad y Dr. Morgan â'r ieithoedd gwreiddiol, a chyfieith- 
ladau mewn ieithoedd ereill, gyfaddef ei fod ef yn 
gyflawn gymhwys i gymmeryd arno y fath orchwyl 


pwysig. 

Can nad ydwyf fy hun yn “Hebrêwr o'r Hebreaid,” 
gofynaf genad, ar yr achos presennol, i sefyll ar ys- 
gwyddau gwr arall, a dir yw bod y gwr hwnw yn 
Gymro. 

Y Dr. Thomas Llewelyn oedd o enedigaeth o Ben 


224 


yr Alltau Isaf, ym mhlwyf Gelli Gaer, yn swydd For- 
ganwg, ac am nifer o flwyddau yn weinidog yr 
Efengyl ym mhlith y Bedyddwyr Sabbatariaidd, 
rhai a elwid felly am eu bod yn sancteiddio eu Sabboth 
ar y seithfed dydd, yn yr hwn “y gorphwysodd Duw 
oddi wrth ei holl waith.” _ Ond pa fath bynag oedd ei 
ddaliadau, gwr o ddoniau a chynneddfau canmolad 
ydoedd, ac yn haeddu parch i'w enw gan ei wlad ai 
genedl tra byddo dau Gymro yn medru ymddyddan 
â'u gilydd yn eu hiaith gynhenid. Yr oedd iechyd- 
wriaeth eneidiau yn un o'r pethau nesaf at ei galon, 
fel yr ymddengys wrth ei ymdrechiadau i gael mwy o 
Fiblau Cymraeg yn rhodd neu ar werth ym mhlith ei 
wladwyr. Un o'r penaf oi gyhoeddiadau oedd 
Traethawd Hanesawl (yn Seisneg) ar holl argraffiadau 
í Ysgrythyrau yn Gymraeg, y prinder dirfawr o 

onynt yng Nghymru, a'r angenrheidrwydd o ddiwallu 
y newyn ysbrydol. Tybir i'r Traethawd nerthol a 
Boanergaidd hwn gyflroi haelioni y Gymdeithas er Cyn- 
nyddu Gwybodaeth Cristionogawl, i brysuro argraffiad 
newydd o ddeng mil o Feiblau Cymraeg wythplyg yn 
y flwyddyn ganlynol i gyhoeddiad y Traethawd, sef yn 
yfl. 1769... Yn y Traethawd ardderchog hwn, gan 
son am y Bibl Cymraeg cyntaf yn 1588, dywed yr 
awdwr (tudal. 58) fod y Dr. Morgan yn ysgolhaig 
drwyddo, ac yn ddysgedig yn ieithoedd gwreiddiol y 
ddau Destament. “Nis gallaf (medd yr awdwr) 
ddarllen y pennod cyntaf o Genesis yn Hebryw a 
Chymraeg, heb benderfynu yn ebrwydd fod y Dr. 
Morgan yn gyflawn addas i'r gwaith a gymmerodd yn 
llaw, ac iddo gyfieithu yn ddigyfrwng yr Hen Desta- 
ment allan o'r iaith wreiddiol, Pob beirniad, cymhwys 
i farnu, a fydd o'r un farn, ond iddo yn unig ddal sylw 
ar y ddull ymadrodd—'a'r hwyr a_ fu, a'r boreu a fu, 
y dydd cyntaf, &c. adn. 5, 8, 13, &. Yn yr adnodau 

yn, ac amrai ereill yn yr Hen Destament, y mae y 
Gymraeg yn debycach i'r Hebraeg nag un iaith 
adnabyddus i mi.” 

Ni buaswn (medd y Dr. Llewelyn) yn sylwi yma ar 





225 


efelychiad cystrawen a theithi y ddwy iaith, Hebraeg 
a Chymraeg, ond er mwyn diheuraw y Dr. Morgan yn 
erbyn enllib disylfaen un Ames, yr hwn, yn ei Hanes- 
iaeth Argraffyddawl,' a fynai haeru mai allan o'r Seis- 
neg y cyfieithiwyd yr Ysgrythyrau Cymraeg. _ Rhaid 
bod Mr. Ames yn ddyledus i ryw Suddas o Gymro am 
y ffughanes. a gafodd i sylfaenu ei gau dystiolaeth arno. 
Y gair rAwystr, wrth yr hwn y tramgwyddodd, yw 
Crythau, yn Dad. v. 8, o argraffiad y Dr. Morgan yn 
1588; ond y cyhuddwr, yn ei gaddug o anwybodaeth, 
& ddywedai mai yn yr argraffiad 1567 yr oedd y gair. 
Gosodir yma yr adnod dan sylw allan o'r ddau argraff- 


iad. 

W.S. 1567: “Ac yr ydoedd gan bob vn o hanynt 
telyney & phiolz aur yn llawn o erogley.” 

Dr.M. 1588: “Ac yr ydoedd gan bob un o honynt 
delynau a chrythau aur yn llawn o arogldarth.” 

Soniwyd eisys bod W. Salsbri yn dal yn rhy gaeth 
at yr iaith wreiddiol yn fynych yn ei gyfieithiad: ac 
yma gwelir na newidiodd y gair Groeg phialas, ond i 
phiole yn Gymraeg. Ond y Dr. Morgan, y Cymro 
goreu yn ei oes (a'i gyfieithiad ef yw y puraf o barth 
iaith hyd heddyw), a welai y gair pAiole yn rhy es- 
tronawl, ac a'i newidiodd i grythau (O! air anhapus!) 
Clywsai y Suddas Cymro son, ym mro ei fagwraeth, 
am “grwth a thelyn,” ac efe a esboniodd i'r Sais— 
“ Crwth—feiol—violin—fiddle.” “Hol” eb y Mr. 
Ames, “y mae yn dra eglur mai o'r Seisneg y cyfieith- 
iwyd yr Ysgrythyrau i'r Gymraeg, ac i'r cyfieithydd, 
yn 1567 (yn lle 1588) gamddeall y gair Seisneg v:a/s, 
a'i droi ì grythau, enw arall am feiolau, offerynau 
cerdd.” Felly, nid oedd gan y Sais nar Cymro 
trwstan, yr un deongliad arall i'r gair crythau yn yr 
adnod uchod; ac, osywaeth, nid oedd gan ein gwladwr 
dysgedig, y Dr. Llewelyn, yr un chwaith yn ei am- 
ddiffyniad, er y buasai yn ddywenydd ganddo gaffael 
un. Y mae efe, gan hyny, yn difeio W. Salsbri yn 


ì [ Typographical Antiguities, by Joseph Ames, 4to. London, 1749.] 
29—uL. 


226 


ebrwydd, gan na soniasai efe am grythau: ond nid oedd 
ganddo esgus gwell dros y Dr. Morgan, na dywedyd 
mai gair amryfus oedd crythau, wedi llithro i'r wasg, 
na wyddai neb pa fodd! Ond, medd yr ysgrifenydd 
call yn y Cambrian Register (iii. 156), pe buasai y 
Dr. Llewelyn yn ddyfnach Cymro, efe a welasai fod y 
gair crythau nid yn unig yn Gymraeg diledryw, ond 
hefyd yn gymhwys i'w sefyllfa yn yr adnod, o barth eì 
arwyddocâd. (Crw—crwth; yn fanywaidd, croth:— 
crw—crwm—cryman. _ Crwth. cerdd, crwth halen. 
Crwth, felly, yw unrhyw lesir neu flwch o gynnwysiad. 
Un blisgyn wy a wnai ddau grwth, ond eì drychu yn 
ei hanner. (Crwth yw pob maneg ellyll yn cynnwys 
blawd y ffion. Crythau (o ran eu llun) oedd thuserau 
Corah aii holl gynnulleidfa; a chrwth oedd thuser 
Aaron, yn llawn o arogldarth, pan safodd rhwng y 
meirw ar byw: a pha ham, gan hyny, nad crythau 
oedd phialau St. Ioan yn y Dadguddiad? Y mae yr 
un ysgrifenydd yn fflangellu awdwr arall o Sais, a 
hwnw yn ddim llai gwr na Phrif-fardd y Gadair fardd- 
onawl yn Rhydychain, yr enwog Domas Warton, yr 
hwn, yn ei Hanes Prydyddiaeth Seisnig, a ail dwymodd 
- gawl dwr Ioseph Ames, sef chwedl y crythau, heb gyf- 
addef o ba le y cawsai y ffughanes.. Ond nid hawdd 
i chwilenwr guddio yr hyn a fenthycia yn lledradaidd 
oddi ar arall. Ames, yn ei floddest, a gamlythyrenasai 
y gair anhapus crythau, gan eì ysgrifenu crythan. A 
pha beth a allai Cadeirfardd Rhydychain wneyd 
amgen, can na welasai yr adnod Gymraeg erioed, ond 
ysgrifo crythan hefyd! — Ni buasai waeth i'r ddau, yr 
awdwr a'r benthyciwr, ysgrifenu ysguthan. Yr Esgob 
Parry, yn ei ail argraffiad o Fibl y Dr. Morgan, wedi 
ei ddiwygio mewn llawer o fanau, yn y fl. 1620, a 
newidiodd y gair crythau yn Dad. v. 8. ì phialau—y 
Groeg-air cyntefig gan W. Salsbri. 

I wirio yn helaethach mai allan o'r Hebraeg y cyf 
leithodd y Dr. Morgan yr Hen Destament, gellid dy- 
fynu llaweroedd o dystiolaethau, drwy y cyffelybiaeth 
amlwg rhwng y ddwy iaith yn eu priodol ddulliau 


2217 


ymadrodd, y rhai ni chydweddent ond yn drwsgl â'r 
Seisneg; ac felly dir yw mai allan o'r iaith wreiddiol 
y cyfieithwyd y Bibl Cymraeg cyntaf: Gweler yma 
raì enghreifftiau, a barned y Gwyliedydd diduedd. 

Gen. xliv. 28.—“Gan llarpio y llarpiwyd ef.” 
Dybliad y gair, megys sicrhâd pendant, sydd hanfodol 
i'r Hebraeg; ac yn y Gymraeg fe'i dilynir yn llythyr- 
enol. Yn y Bibl Seisneg 1589, yr hynaf yn fy medd- 
iant, y ceir—'“of a surely he is torn ân pieces;” ac ym 
Mibl y Brenin Iago I, 1603, cynllun y Biblau Seisneg 
presennol—“surely he is torn in pieces. Ecs. xix.13: 
“ Gan labyddio llabyddier ef, neu gan saethu saether ef.” 
—“ He shall be stoned to death, or. striken thorowe with 
darting”— 1589. “ But he shall surely be stoned, or shot 
thorow”—1603, &c. Ecs. xxi. 20: “Gan ddial dialer 
arno.” 22: “Gan gospi cosper ef.” Yn y ddwy adnod 
hyn, y cyfieithiad Seisneg yw—“he shall be surely 
punished”—heb wahanol eiriau cyfatebol i “ddial” a 
“chospi.” Gan feithed fy llythyr, rhaid lleihau nifer y 
dyfyniadau: a bydded yr ychydig a ganlyn yn ddigon: 
—'*Gan brynu y pryni”—“gan anghofio yr anghofi”— 
“gan ddyfetha y'ch dyfethir”—“gan ddyfod y daw "— 
“gan fyw y bydd efe byw”—“gan farw y byddi farw” 
—“gan fwyta y gelli fwyta”—yn Seisneg—“thou 
mayest freely eaí.” Y mae priodol eiriau, yn gystal a 
dulliau ymadrodd, yn gwirio pa iaith yw mamiaith y 
Gymraeg yn y Bibl: megys Gen. xxix. 1: “Ac Iacob 
a gymmerth ei draed.” Yn Seimeg—“And Jacob 
went on his journey”—ac ar ymyl y ddalen—Hebr. 
“aft up his feel,” yn gytunol â Chymraeg y Dr. Mor- 
gan; ond y Dr. Parry, yn ei argraffiad 1620, a'i newid- 
lodd ì “Ac Iacob a gymmerth eì daith.” _ Y mae cym- 
meryd y traed yn ddywediad cyffredin—a chymmeryd 
y carnau, pan fyddo yr euog yn ffoi. 

Ewyllys y Dr. Morgan, yn gystal a'i flaenor W. 
Salsbri, oedd cyfieithu yn y cyfryw iaith ag a fyddai 
fwyaf dealladwy yn holl barthau Cymru. _ Sach sydd 
air cyffredin yn rhai manau am felan; mewn parthau 
ereill, ni ŵyr y Ffelaniaid pa beth yw sach. Yn Gen. 


228 


xliv. 11. elwn “bob un ei sach”—“bawb ei 
ffetan.” Sach yw y ddeu-air yn y Seisneg. 

O'r Groeg hefyd y cyfieithwyd y Testament 
Newydd; canys y mae y Gymraeg yn cydweddu â'r 
iaith wreiddiol yn well na'r Seisneg mewn llawer o 
fanau. Bydded digonol yr ychydig a ganlyn.— 

Math. vii. 25.—“ Ac a ruthrasant ar y ty hwnw”—- 
Gr. sporerss., Seisneg, “and beat upon that house.” 
Math. vii. 21: “Ac a gurasant ar ytyhwnw.”' Gr. 
mgorixojay.  Seisneg—“and beaf upon that house—” 
eto. Math. xvi. 9: “Pa sawl basgedaid”—Gr. xo6ivous, 
Seisneg, baskets.—Adn. 10.—“pa sawl cawellaiad”— 
Gr. cwvelîag. Seisneg, baskets—eto. Pe cyfieithasid 
o'r Seisneg, ni soniasid am “cawellaid” yn y 10fed 
adnod. Yn y wreiddiaith cyfyngir xeêivu i friwfwyd 
y pum mil, mewn chwech o fanau; â cwvolag ì weddill- 
ion y pedair mil, mewn pedwar o fanau yn y pedair 
Efengyl. Nid yw y Gymraeg chwaith yn cyfartalu 
yn hyn, canys yn y deg adnod y mae basgedaid mewn 
naw o fanau, ac ni cheir cawellaid onid unwaith. 

Y mae gosodiad dilynol geiriau mewn adnod, yn 
gwirio ym mhellach famiaith cyfieithiad. Marc, xi. 10: 
Gr. “E0xyng4m î 'sggop6m Bacioeia 's 'ovdaorm Rugiov rob nargg 
îp«w AaB8."^ Cymr.: “Bendigedig yw y deyrnas sydd 
yn dyfod yn enw Arglwydd ein Tad Dafydd.” Seisn.: 
“ Blessed. be the Kingdom of our Father David, that 
cometh in the name of the Lord.” Nid yw v Seisneg 
nac yn gyfrestrawg, nac yn llwyr gyfystyr â'r Roeg 
ar Gymraeg. Cyfieithiad Bibl y Brenin Iago (fel y 
gelwir) yw hwn. Y mae Seisneg y Bibl 1589, yn 
llawer mwy cydweddol—“ Blessed be the kingdom that 
cometh ŷn the name of the Lord of our father David.” 

Feallai y rhoddir chwaneg o'r fath enghreifftiau o'r 
Bibl Cymraeg yn fy llythyr nesaf, cyn dechreu sylw- 
iadau ar y Bibl a argraffwyd yn niwygiad yr Esgob 
Parry yn y íl. 1620. 


! (Y mae y Testamentau Groeg yn amrywio peth yn eu darlleniadau o'r 
adnod hon.] 


229 


RHIF. IX. 


SYLWIADAU AR AIL ARGRAFFIAD Y BIBL CYMRAEG YN 
Y FL. 1620. 


Dmynypp digyfrwng y Dr. W. Morgan yng nghyfieith- 
iad a chyhoeddiad y Bibl Cymraeg, yn gystal ag ar y 
fainc esgobawl yn Llan Elwy, oedd y Dr. Eichard 
Parry, mab hynaf neu etifedd John Parry, Yswaih, o 
Bwll Halawg, yn swydd Ddinbych—tylwyth bonedd- 
igaidd, o gyff-ach Bleddyn ab Cynfyn. Ganwyd ef yn 
nhref Rhuthyn, a chafodd eì ddwyn i fyny mewn 
dysgeidiaeth dan addysg yr hanesydd enwog Wiliam 
Camden, yn Ysgol Westminster. Pan oedd yn 19 
mlwydd. oed, etholwyd ef yn Efrydydd Eglwys Orist. 
ym Mhrif Athrofa Rhydychain. Gwnaed ef yn 
ganghellydd Bangor yn l1592—ficar Gresfford, a 
deon Bangor yn 1599. Yn y fl. 1595 sylfaenwyd 
Ysgol fawr Rhuthyn, drwy syberwyd haelionus y Deon 
Goodman. Y prif athraw cyntaf ynddi oedd y Parch. 
Robert Gruffydd; yr ail oedd y Dr. Richard Parry; 
Y trydydd oedd y Parch. Gabriel Powel, mab yr 
anesydd Cymreig, y Dr. Powel, ficar Rhiw Fabon. 
Cyssegrwyd y Dr. Richard Parry yn esgob Llan 
Elwy ar farwolaeth y Dr. Morgan, yn y íl. 1604. oy 
hoeddodd yr ail argraffiad o'r Bibl Cymraeg, yn 
1620, yn llyfr helaeth unplyg, a chyda yr hen ìt în 
enau 'duon, fel y Bibl a'r Testament rhagflaenol gan y 
Dr. Morgan a Wm. Salsbri; a thybiaf mai hwn yw y 
llyfr Cymraeg diweddaf a argraffwyd yn yr egwyddor 
afluniaidd hôno.! 


' (Cyhoeddwyd argraffiad pedwarpl ìyg o'r Llyfr Gweddi Gyffredin, yn 
Llundain, yn 1664, ac ail argraffiad o Gyfieithad Morus Cyffin o Ddiffyniad 
Ffydd I Eglwys Loegr, yn n Rhydychain, yn 1671, yn y llythyren ddu; ac hwyr- 
bod rhai liyfrau div eddarach wedi ymddangos ynddi.] 


230 


Gellid dyfalu bod dau achos yn annog yr Esgob 
Parry i gyhoeddi ail argraffiad o'r Bibl: yn gyntaf, 
prinder y Llyfr gwerthfawr yn y Dyw ysogaeth, gan 
uad oes sail i dybio bod rhifedd yr argraffiad cyntaf 
yn y fl. 1588, yn fwy na rhif y plwyfau yng Nghymru, 
os oedd yn gynnifer: yn ail, bod yr esgob, a'i gyd- 
ysgolhaig, a'i gyd-frawd yng nghyfraith, y Dr. Davies 
o Fallwyd, yn gweled angenrheidrwydd llyfnhau yr 

adrodd, a diwygio cystrawen yr argraffiad cyntaf. 

hy helaeth oedd y Dr. Morgan yn gyffredin o'r geir- 
iau—yna, felly, gan hyny, &c., yn enwedig yn ne- 
chreuad adnodau, y pryd na thybiwyd yn angenrheid- 
iol bod mwy na'r cyssylltair a, i gydio yr adroddiad. 
Rhoddir yma ddau neu dri o enghreifftiau yn lle cant. 

Gen. xlii. 3. “ Yna dec o frodyr Ioseph”"— 1588. “A 
dec brodyr Ioseph”—1620. 

Gen. xliii. 15. “Felly y gwyr a gymmerasant yr 
anrheg”—l1588. “A'r gwyr a gymmerasant yr anrheg” 
— 1620. 

Gen. xli. 17. “Pharao gan hynny a ddywedodd” 
—1588. “A Pharao a ddywedodd ”—1620. 

Gen. xl. 10. “ Ei gwrysc hi oeddynt addfed [eu] 
grawnwin”—1588. “Eigrawnsyppiau hi a ddâg rawn- 
win addfed ”"— 1620. 

Gen. xli. 5.“ Efe a gyscodd hefyd ac a freuddwyd- 
iodd”—1588. “Ac efe a gyscodd, ac a freuddwydiodd” 
— 1620. 

Tybir mai yr achos penaf am y gwahaniaeth a 
welir yng nghystraweniad y ddau affiad ydyw, 
bod y Dr. Morgan wedi dal yn gaethach at ddulliau a 
nodweddiadau yr ieithoedd gwreiddiol na'i ddilynwyr; 
au bod hwy wedi cymmeryd y rhyddid i Gymreig- 
eiddio ei Hebraegiadau ef; fel y gwelir yn— 

Gen. xli. 40... “'Tydi a oruwchwili fy nhy 1, ac ardy 
fin y cusana fy mhobl oll”— 1588. _ “'Tydi a fyddi ar fy 
nhŷ, ac wrth dy air di y llywodraethir fy mhobl oll”— 
1620. 

Newidiwyd trefn a sefyllfa geiriau ambell adnod 
gyfa, gan y diwygwyr; mewn manau eraill, gosodent 


291 


air cymhwysach yn lle gair a dybient yn anaddas, 
megys celaneddau, yn lle burgynnod, yn Gen. xv. 11. 
Yn Job, xl. 15, y Dr. M. a drodd behemoth yn eli- 
phant: (ond pen. xl. adn. 10, ydyw yn ei ddosbarthiad 
ef). Yr oedd y dysgedigion gynt, gan mwyaf, o'r un 
dyb ag ef; ond yn yr argraffiad 1620, adferwyd yr 
enw cyntefig, behemoth, fe allai o herwydd y dadleuon 
oedd ar droed. Ym mhen amser, .Bochart ddysgedig, 
yn ei waith rhagorol, Critica 'Sacra,' a'i gwnaeth bron 
yn ddiammheuol mai y march afon (Atippopotamus) 
ydyw y behemoth, a chrocodil yr afon Sihor, &c., yw 
y lefiathan; creaduriaid cedyrn ac ofnadwy, rhy 
adnabyddus yn ardaloedd creision y dwyreinfyd, lle yr 
oedd Iob a'i gyfeillion anghysurawl yn cyfanneddu. 
Dichon y Mildraethodydd,* pan ddeffry o'i gwsg, osod 
ger bron darllenyddion y Gwyltedydd, pa mor gytnnol. 
yw anian a theithi y gwylltfilod hyn â'r darluniad 
cywrain a roddir o honynt yn Job, xl. ac xli. 

Y Dr. Morgan, yn narluniad y behemoth, a gyf- 
ieithodd Job, xxxix. 18 o'i ddosbarthiad ef (ond pen. 
xl. adn. 28, ydyw yn nosbarthiad y Dr. Parry, a'r 
Biblau presennol) fel hyn:—“ Wele efe a orthrymma 
afon [fel] na phrysuro hi i [redeg] efe a obeithie y 
rhuthre Iorddonen iw safn ef”—1588. 

Y Dr. Parry a'i newidiodd, yn fwy cytunol â'r 
Seisneg, &c., fel hyn:—“ Wele, efe a ŷf* yr afon [ac] 
ni phrysura, efe a obeithiai y tynnai efe yr Iorddonen 
i'w safn”"— 1620. —Bochart a gyfieithodd yr un adnod 
fel hyn:—“ Wele, er gwasgu o'r ffrwd-lif arno, ni ddy- 
chrynir ef: bydd efe yn ddigyffro pe rhuthrai Ior- 
ddonen yn erbyn ei safn.” 

Y rhagoriaeth mwyaf rhwng y ddau gyfieithiad 
Cymreig ydyw hyn: y Dr. Morgan a ddychymmyga, 


Y [Tebygol mai yr Hierozoicon a olygir, gan na chyhoeddodd Bochart waith 
os TDs Critica Sacra.] h ad rhygl ar h ead a 
Dan neu enw hwn yr ymddangosai erthygl ar hanes creaduriaid, 
o fis i fis, ao flwyddyn i Blwyddyn, yn y Gwyliedydd. Priodolir yr erthyglau 
hyn, gan mwyaf, i'r diweddar Barch. Rowland Wiliams, A.C., periglor Ys- 
geifiog.] 
$ Heb. dreisia. 


'———  — 
" 


292 


gan faint y behemoth, a'ì awydd i yfed, ei fod yn 
ddigonol i luddias ffrwd yr afon ì lifo—“ Ni phrysura 
hi”—nid â yn ei blaen. Y cyfieithiad Seisneg a 
edrydd—na phrysura y behemoth, o herwydd ei nerth 
ai eofnder. Y Dr. Parry, &c., megys wedi cloffi 
rhwng dau feddwl, a gyfieithodd yn y cyfryw ddull 
fel ag y gellir cymhwyso y gweithrediad nacaol (“ni 
phrysura”) naill ai at y behemoth, aì at NA afon. “Efe 
a ŷf yr afon [ac] ni phrysura”.—ni phrysura y behe- 
moth rhag ffrwd a llifeiriant yr afon; neu, ni phrysura 
yr afon lifo gan gorff a llwnc yr anghenfil. Gan mai 
yn awenyddol, neu yn ol rheolau barddoniaeth yr 
Hebreaid, y cyfansoddwyd y darluniadau gorchestol a 
gynnwysir yn y pennodau hyn, i'm tyb i, y Dr. Mor- 
gan a rydd y dychymmyg mwyaf awenyddol, gan ei 
íod yn priodoli (ar yr achlysur dan sylw) ammhrysur- 
deb ì'r elfen difywyd, sef yr afon... Dymunwn adrodd 
hyn gyda mwy o wylder, o herwydd fy sefyllfa an- 
feddiannol o'r Septuagint, y Vulgate, a chynnorthwyon 
ereill—gan fod fy ystafell bron mor ddi-lyfrawg ag un 


'Dewi Wyn o Eifion, fy nghymmydog. 


Rhaid cyfaddef, i y dysgawdwyr enwog a anrhegas- 
ant y Cymry â'r ail argraffiad o'r Bibl yn y fl. 1620, 
wellâu llawer ar yr argraffiad cyntaf: ar yr un pryd 
nis gellir haeru bod y cyfnewidiadau ol yn welliadau. 
Gan ein bod eisys ar Lyfr Job, dymunwn dynu sylwiad 
y darllêydd at pen. xxxix. adn. 6, lle y sonir am yr 
“ asyn gwylli.” 

“[Myfi] yr hwn a osodais yr anialwch yn dy iddo; 
a'r morfa yn drigfa iddo ef”—1588. “Yr hwn y 
gosodais yr anialwch yn dy iddo; a'r digaethwch yn 
drigfa iddo”—1620. Gwelir yma osod difaethwch yn 
lle morfa y Dr. Morgan: nid yw difaethwch ond 
arallair am anialwch, a dichon pob un o honynt fod yn 
ddihalenaidd, yr hyn nid yw morfa byth. Y Seisneg 
am ddiffaethwch yn yr adnod hon, yw “barren land,” 
a “salt places,” ar gyfer yn ymyl y ddalen. Gosododd 
y Dr. Parry “halen-dir” ar ymyl eì ddalen yntau;— 
pa ham felly y gwrthodwyd morfa? 





233 


Num. xi. 5.—“Cof yw gennym y pyscod y rhai a 
fwyttawsom yn yr Aipht yn rhad”—1588. - “Cof yw 
gennym y pyscod yr oeddym yn & fwylta,” &c.— 1620. 
Yma, “ei fwyta” a berthyn, nìd i bysgod (awer, end ì 
un pysgodyn. Y gwall hwn a barhaodd ym mhob 
argraffiad hyd yr un a gyhoeddwyd yn y fl. 17199: yn 
hwnw, “eu bwytta.”! 

Salm. xvi. 6.—“ Etifeddiaeth a syrthiodd i mi mewn 
[lleoedd] hyfryd”—1588. “Y llinynnau a syrthiodd i 
mi,” &c.—1620; ac felly hyd heddyw yn yr argraff- 
iadau ystrydeb. Pwnc a ddadleuir yw hwn, fe allai, 
ar du y diwygiad. 

Luc, xxin. 32.—“ Ac fe a ddygwyd dau eraill, y rhai 
[oeddynt] ddrwgweithredwyr iw rhoi iw marwolaeth 
gŷdag ef”— 1588. “Ac arweiniwyd gyd ag ef hefyd 
ddau ddrwg-wethred-wyr eraill, w rhoi iw marwol- 
aeth ”"—1620. Yma, y mae yn dra eglur iddynt waeth- 
ygu ar gyfieithiad y Dr. Morgan; canys gesyd yr 
adnod hon ger bron llygad y meddwl fwy na dau 
ddrwg-weithredwyr yn cael eu harwain i'w dienydd- 
iad! Aeth yr adnod hon drwy y wasg o argraffiad ì 
argraffiad, hyd oni sefydlwyd, yn yr ystrydeb, gan 
Gymdeithas y Biblau. Ond yn y Testament dwy- 
ieithol a argraffwyd yng Ngwasg Clarendon yn y fi. 
1826, dan olygiad y Parchedig J. Jones (Tegid), ad- 
ferwyd yr adnod ì eiriadaeth cywirach, fel hyn:—“Ac 
arweiniwyd gyd âg ef hefyd, ddau eraill, drwg weith- 
redwyr, i'w rhoì i'w marwolaeth.” Daeth Testament 
arall, o'r un wasg, ac o'r un gywirdeb, allan y leni," 
dan olygiad yr un feirniad cyfarwydd. 

1 Cron. xii. 8.—Yn yr adnod hon dywed y Dr. 
Morgan fod y Gadiaid a ymgyssylltasant â Dafydd yn 


ì [Geir y gwall anafus hwn ym mhob un o'r argraffìadau diweddar y 

d yr ysgrifenydd gyfleusdra i ymgynghori â hwynt; ac yn eu plith, 

4plyg hardd y Gymdeithas er Taenu Gwybodaeth Gristionogol, 

Llundain, 1857, yr hwn & ir yn lled gyffredin yn yr Eglwyai y dyddiau 

hyn. Cynnwys yr unrhyw argraffiad lawer o wallau dybryd ereill, heb son 

am anghyssonderau. ] 

ea Fyny yw, 1828. Rhwystrwyd lledaeniad yr argraffìîad hwn, am nad 

y golygydd wedi dilyn llythyraeth yr Esgob Parry!] 


30—1I1. 


234 


ei er—“ milwraidd i ryfel, trin 
y HR fin” Y Dr. Parry & ddywed eu bod 
“yn medru trin”—nid tarian a gwaiw-ffon, ond “tarian 
a bwccled;” hyny ydyw, tarian yn un llaw, a bwccled, 
neu darian eto, yn y llaw arall! Pe byddai y Rwssiaid, 
yn yr ymdrech bresennol, yn cael eu harfogi yn ol 
cyfieithiad y Dr. Morgan, a'r Tyrciaid yn ol cyfieithiad 
y Dr. Parry, byddai yn hawdd frudiaw pwy a ennillai 
y fuddugoliaeth. Cyn i Eiriadur y Dr. O. P. ym- 
ddangos, yr oeddwn o'r farn mai o'r deimneg buckler yr 
hanyw bwcled—y Seisneg o'r Ffrangaeg boucler—ac 
yntau, ond odid, o'r Lladin gwladaidd buculartum, 
cula, sef bogail y darian. Arfau amddifyn ydyw 
tarian, bwcled, ac astalch, i'w harfer ag un llaw; ac ni 
byddai y Gadiaid, na neb ereill, “yn wŷr milwraidd," 
ìi lwyddo mewn rhyfel, heb arfau niweidiol—cleddeu 
neu waewffon, yn y llaw arall. Sylwer yma ar ystyr 
y gair astalch, a arferir mewn llawer o fanau yn y Bibl 
—o'r cyntaf yn 1588 hyd y flwyddyn hon: des a 
arwyddocâ darian—ac aesdalch tarian gwedi ei 
churo yn dalch, yn ddarnau, gan ddyrnodiau galon. 

Yn Gen. xxvii. 45, lle mae Rebecca yn cynghori ei 
mab Iacob i ffoi i Haran, rhag dialedd ei frawd Esau, 
hi a ddywed wrtho ef (yn ol ysgrifenyddiaeth y Dr. 
Morgan )—“Pa ham y byddwn yn ymddifad o honoch 
il dau [mewn] un dydd.” Y mae “il dau” yma yn 
feius, o herwydd bod Iacob a'i fam wyneb yn wyneb. 
Ni lefarir êl dau,neu ill tr$, onid am ddau neu drî a 
fyddont yn absennol—Awn eîn dau; ewch eich dau; 
ânt eu dau, neu 40 dau. Y Dr. Parry a newidiodd “1 
dau” yr argraffiad cyntafi “eich dau” yn yr adnod 
uchod; a da y gwnaeth. 

Ezra, ii. 69.—“Rhoddasant * * chwe myrddiwn a 
mil o ddracmonau, a phum mil o bunnoedd o arian”"— 
1588. Diwygiodd y Dr. Parry y chwe' myrddiwn 
uchod, i driugain mil. Y dracmonau hyn oeddynt yr 
un werth â'r sylltau a sonir am danynt yn 1 Cron. 
xxix. 7. Y mae yr enw etllt ddigon â chamarwain 
Cymro i dybio mai arian oedd eu deunydd: ond 


285 


darnau aur oeddynt, gwerth o gylch 15 swllt bob un. 
Wrth y gair punnoedd yn yr adnod uchod deallir cy- 
nifer o bwysi—nid arian rhif: felly eglurach a fuasai— 
“pum mil o bwysi o arian.” 

Ar hyn terfynaf—darfu y papyr. 


RHIF. X. 


PARHAD O SYLWADAU AR AIL ARGRAFFIAD Y BIBL CYM- 
RAEG YN Y FL. 1620. 


YN llythyr diweddaf, a gofidus genyf weled ei 
yned mo bell yn ol a rhif. 72, da 939, o'r Gwyl- 
iedydd, gan sylwi ar Luc, xxiii. 92, tybiais mai yn y 
Testament dwyieithol Rhydychain (1826) yr adferwyd 
gyntaf gyfieithiad cywir y Dr. Morgan yng nghylch 
“y drwg weithredwyr.” Ond gwedi hyny gwelais 
Fiblyn llogell, argraffedig yng Nghaerfyrddin yn ; fl. 
1812, yn cynnwys yr adnod uchod yn lythyreno o'r 
cywir, yn ol cyfieithiad y Dr. Morgan. mae genyf 
fwy o sylwadau i'w rhoddi ar y ddau argraffiad cyntaf 
o'r Bibl; ond yn awr rhaid i mi eu hoedi hyd lythyr 
arall, i roddi lle, ar ddymuniad cyfaill, i ychydig sylw- 
adau ar y ddadl sydd eto ar droed yng nghylch y ddull 
oreu o ysgrifenu Cymraeg, o barth llythyraeth. Y 
ddadl hon & gyfododd ogylch y fl. 1804, y pryd yr 
amcanodd y diweddar Barch. Thomas Charles, o'r 
Bala, ddiwygio ll eniad y Bibl a oedd y pryd 
hyny i gael el a gYa yng Nghaer Grawnt, dros Gym 
deithas y Biblau.. Y cynnygiad hwn o ddiwygiaeth a 
gyffronwdd wrthwynebiad nid bychan yn erbyn Mr. 
Charles; ac er ei fod ef wedi huno mewn heddwch, y 
mae y rhyfel yng nghylch llythyreniad geiriau yn 
parhau eto. Amddiffynwyr yr hen drefniant a haerant 


286 


mai Ìlythyreniad Bibl yr Esgob Parry (1620) yw y 
cynllun safadwy i'w ddilyn byth ym mhob argraffiad 
or Bibl, &c. blaid am ddiwygiad a haerant, o'r 
ochr arall, nad yw yr argraffiad hwnw yn deilwng o 
efelychiad ddim pellach nag y byddo y geiriau gwedi 
eu llythyrenu yn gysson â'u tarddiant o'u rhanau 

wreiddiol. A diau y dylai pob ieithydd cyfarwydd 
od yn gyfymbwyll â hwynt yn hyn: a gormes y dylid 
cyfrif pob llythyren mewn gair na byddo hanfodol 
iddo. Nid wyf fi berthynol ìi un o'r ddwy-blaid mwy 
na'r llall, am nas gallaf gydfyned ag un o honynt 
i eithafoedd eu daliadau. Rhag gwneyd Y llythyr yn 
rhy faith, dynodaf, o hyn yn y blaen, b aid. yr hen 
drefn ag A, a phleidwyr y drefn newydd â B. 

Dadl 1. “Dylai fod dwy n yn y geiriau calonnau, 
calonnog, &c., fel y gwelir hwynt yn y Bibl,” medd A; 
“a hyny er mwyn diogelu y pwys aceniad aron.” “Na 
ddylai,” llefa B, ar y cras-gywair: “ Na ddylai,” meddaf 
finnau, ar yr is-gywair; a hyny o herwydd dau achos. 
1. Y gwreiddair yw ca4on, a'r terfyniad lluosog yw au— 
nid nau: gwelir hyn yn amlwg yn tad, tad-au; mam, 
mam-au, &. Dywedwyd a chyhoeddwyd cyn hyn— 
“os nad ysgrifenid penau, prenau, tonau, &c., â dwy n 
ynddynt, y byddai perygl o gamseinio y geiriau, drwy 
eu darllen pe-nau, prenau, to-nau.” Nac oes ddim. 
Y mae plant yr ysgolion yn cael eu dysgu i silliadu yn 
well na hyn... Hwy a_fedrant wahanu rhwng y 
gwreiddeiriau a'u terfyniadau. Hwy a wyddant mai 
y gwreiddiau yw pen, pren, fon, ac mai y terfyniad 
lluosog i bob un yw at4, nid nau,unamser. Y mae amryw 
derfyniadau ereill yn ufuddion i'r un reol, megys, aeth yn 
penaeth, ydd yn Bronydd, &c. Y mae yraceniad yn 
sefydledig, heb yr m» ormes, eisys, wrth reol gyffredinol 
aceniad, yn yr hyn y mae yr iaith Gymraeg yn rhagori 
ar laweroedd o ieithoedd y byd. 

Geiriau deusill a acenir yn gyffredin ar y eill gyntaf, 
megys brên-in. _ Yr eithriadau i'r rheol hon ydynt 
ychydig o nifer, a'r acen ar y sill olaf; megys lleihâu, 
mwyhâu—parhâd, glanhâd—cyffroi, ymdrôi, &c. 


257 


Geiriau trisill a acenir ar y sill ganol; megys, bon- 
eddig, trugârog, &c.; â'r un deulu o eithriadau iddynt 
—megys esmwythâu, cadarnhâd, canymdoi. 

Geiriau pedwarsill, ac o hyny hyd bymtheg, pe 
byddent, a fynant yr acen yn rheolaidd ar y sill nesaf 
i'r olaf. Enghraifft a ddengys fel y mae yr acen yn 
llithro tua y deheu o sill i sill, o'r gyntaf i'r ail, y 
drydedd, a'r bedwaredd. 


Pêrchen, 
Perchênog, 
Perchenogaeth, 
Perchenogâethau, 


Gwelir ar gyfer reolusrwydd yr aceniad. A a “ymai 
ysgrifenu yr ail air, perchennog, fel y mae yn y Bibl 
1620, a hyny er mwyn iawn osodiad yr acen. Cen- 
iader hyny—ond edryched A ar y trydydd air: ac 
ar ba aill y mae jr acen yno? Nid ar yr asl—nid ar 
en, ond ar y drydedd sill—ar og. Am hyny ysgrifened 
A y gair hwn â dwy g ynlle dwy n, i ddiogelu yr acen! 
Y rheol hon a gyrhaedd ac a effeithia ar bob gair â 
dreiglir o'i gyflwr deusill hyd bump a chwe' sill— 
megys âwdur—awdìuirdod—awdurdôdawl—awdurdod- 
ôldeb, &c. 
Amrafaelir hefyd yng nghylch dwy ft, yn gystal a d 

n yng nghyd. A a haera a dylai fod dwy t yn attoch, 
attynt, &c. Dymuner arno ddadglymu y ddeu-air hyn 
o'i lythyraeth ei hun, a'u rhanu yn sillau, ìi weled pa 
synwyr a geir yn eu gwreiddiau. Wel! dyma hwynt: 
ai-toch, al-iynt.. Yr ydym yn cyfaddef bod af, y sill 
gyntaf, yn Gymraeg gloew—“ Af hyd at droed y 
Wyddfa.” Nid art droed na phen: ond beth yw ystyr 
och a bynt? Beth bynag ydynt, nid yntna Chymry na 
Chymraeg. Gofyner i B silladu ei afoch, atynt, ac 
egluro eu rhanau. Efe a eill wneyd hyn yn ebrwydd 
—atoch—at-chwi; atynt—at-hwynt.. Dyma Gymry 
glân. Diachos hefyd yw dwy t yn bwytta, cardotta, 
&c., o herwydd bwyta, cardota, &c., yn ddifai cyf- 
newid am bwyda, ca —o0 bwyd, cardawd, &c. Un 


298 


f yn cytuno, cytundeb—o ran mai o cyd-uno, cyd-undeb, 
y maent. Ac un mm yn camu, llamu, &c., am fod eu 
tarddiad o cam, llam; at ba rai y cyssylltir y terfyniad 
eithredol u. O'r gair Aynod y treiglir hynotach, 
ynotaf; a phwy a wad nad yw un £ yn ddigon trom i 
Uys d, pan osodir yn eì lle, er mwyn grymuso y 
llafariad? _ Pan gyferfydd dwy d mewn gair cyfansawdd, 
megys ad-dwf (ail dyfiant gwellt) rhoddir £ am bob d, 
i barhau y gwreiddeiriau ar gof a chadwedigaeth. Myn 
A hefyd ddwy p yn happus, a byddai yn anhapus heb- 
ddynt. Ond ni ddeil eì air Aap-pus ef eì ddattod: Aap 
a adwaenom, ond pa beth yw pus? Paiaith? Pe 
byddai dwy s hefyd, gair Seisneg a fyddai am gath; 
ond agun s,gair Lladin yw am grawn briw, neu darddiant 
poethell. Ac i gloi pus a'i gyfeilliaid anghyfiaith, yng 
ngharchar Noeth ac Anoeth, dalier sylw nad yw ter- 
fyniadau ansoddeiriau (adjectives) un amser yn dechreu 
â chydsain, ond â llafarog (vowel), megys a—aw neu 
0—awgneu 0g—awlneuol—aidd—ain—us—ys,&c. Ni 
fyn B osod mewn gair yr un llythyren mwy nag a fyddo 
yn anhebgorol iddo o barth tarddiad a threigliad; ac 
ni fyn chwaith adael allan yr un a fyddo yn angen- 
rheidiol i ach a charennydd y gair. Am hyny y gwelir 
dwy n nghyd geiriau canlynol:—nant, nantau 
— Nannau p as Syr] RW. Vychan, A.S. :—tant, tantau, 
tannau telyn Rhisiart Arfon, Cadeiriog Cerdd Dant 
Eisteddfod Dinbych: meddianf-au, meddian»au. Ein 
hen deidiau a newidiasant y £ i 2 er mwyn pereiddiach 
sain, a llithricach ymadrodd. _ Nid oes achos chwanegu 
treigl-eiriau o dant, chwant, cant, &c.. Annoeth a o 
ddwy n, canys o an-doeth y cyweiriwyd; felly hefyd 
anniwair, annuwiol, annichell, annhrugarog, &c. 

2. Aceniad geriau unsill. Sonia gramadegwyr am 
dairacen. Nidoesachostrylwyrond am ddwy yn y Gym- 
raeg, sef yr Air a'r fer; nac am ond un o'r ddwy hyny, 
pe cytunid pa un o'r ddwy a gedwid. Mwy o nodau 
aceniad a fyddai er mwy rhwystr na chyfarwyddyd. 
Byddai argraffwyr yn debyg o'u cymmysgu yn amryfus; 
rhoddent ddyryswch i ddysgyblion, a hawdd y geill 


299 


athrawon eu hebgor. Y ddadl yw, pa un ai yr acen 
Air ar cân, ai y fer ar cân, a roddir heibio. Rhai a 
haerant, gan fod mwy rhif o eiriau byrion unsill na rhai 
hirion, y dylid rhoddi heibio yr Âtr. Nid wyf fi yn 
gytunoli hyny: dynoder cân awenyddol, a glân fuch- 
edd; a gadawer bara can a glan Teifi, i ymbwyll 
. darllenydd. Ymddengys cymhwysder fy haeriad, wrt 
yr atebiad canlynol:—'I baleyreidi?” 1.“Afidydŷ 
di.” 2.“Afidŷdydi.” Yr aceniad cyntaf yw y mwyaf 
dealladwy; a mwyaf dewisol, am ein bod yn gynnefin 
ag ef; a pha hum y rhaid rhoddi i fyny gynnefindod 
em anghynnefindod, os na bydd yr un cynnefin yn 
feius? Gan hyny, acener bob unsill Ar—mân, glân; 
a gadawer y rhai byrion, megys man, gan, can, &c., 
a'r rhai canolig, bref, llef, &c., yn ddinod. Ychydig o 
gydnabyddiaeth â'r iaith, a rydd ddigon o ysbysrwydd 
ir anghyfarwydd i wahaniaethu rhwng acenion byr- 
ion a chanolig; a chaniatiier i'r acen Air yn unig gael ei 
pharchu â'i nod hirllaes. 

8. H, h, megys arwydd uchenaid, neu gryf anadliad, 
a arferir yn rhy fynych gan A; megys yn brenAin 
(brenin). B, i'r gwrthwyneb eithaf, a fyn ei deol o'r 
manau lle yr ymddengys yn fwy cyfaddas i'w sefyllfa 
nag un nod arall a ddyfelir yn ei lle; megys yn y geiriau 
canlynol:—bywAâu, marwââu, &c. Y mae gormod o 
wendid yn ymddangos mewn torf o lafarogion yng 
nghyd, heb gydsain rhyngddynt; a'r eilun goreu o gyd- 
sain yw A. Gwan hynod ar olwg yw bywdau yn gystal 
a marwâau. Adfered B yr & iw lle arferol; er nad oes 

ddi gymmaint o hawl i'r lle hwn, ag y sydd ganddi 

Yn y geiriau, gorhoffedd, ymhyfau. Arferir h hefyd yn 
rhagddod at eiriau yn dechreu â llafarog, pan fyddo 
achos i wahaniaethu rhywiau, &c. ; megys & Harglwydd 
—a rhifau, megys eîn Harglwydd. | 

4. Au sydd un o'r terfyniadau amlaf i'r rhif lluosog, 
megys taran-au, coron-au; ac o herwydd hyny, ai nid 
dewisol a fyddai terfynu geiriau, heb fod o'r lluosog-rif, 
ag eu yn lle au, megys dechreu, goleu, goreu, teneu, &c.? 

5. B a haera fod y blaenddod dy yn wastad yn gad- 


240 


arnhaol, a di yn nacaol; ond Â, er eì fod yn addef mai 
cadarnhaol yn wastad dy, eto deil bod di hefyd 
yn gadarnhaol mewn ychydig o gyfansodd-eiriau, megys 
diben, dioddef, gan olygu ar alpha y Groegiaid, ac $m y 
Seison. Ond B a hwtia y fath gyfeiriadau at ieithoedd 
estronol; ac a hona y dylai pob iaith sefyll ar eì gwaelod 
ei hun. Dywed hefyd mai llygriad saìn a ddygodd 
diben ìi mewn i'n hiaith yn lle dyben, ac mai dyben & 
ysgrifenai ac a lefarai Edeyrn Dafod Aur, &c.—bod y 
Gymraeg yngywir ynei diwyg, ac ynei hegwyddor lyth- 
yren drefnus am bob sain, cyn i'r Rhufeiniaid ddwyn i 
mewn eu hegwyddor ddiffygiol, a'i benthyca i'r Cymry. 
Da iawn! pe dygid tystiolaeth o'r iaith ddilwgr, a'r eg- 
wyddor gyflawn, naill aì ar faen aì ar femrwn. Ni 
waeth dangos ì ni gruglwyth o lwtrach y ser, a haeru 
iddo ddisgyn o'r blaned Gwener, na dywedyd mai yr 
egwyddor a elwir “Coelbren y Beirdd” oedd egwyddor 
gyssefin y Cymry. _ Pa fodd bynag, os ennill B a'i blaid 
y dydd, a mynu ysgrifenu dyben; gan fod i y eisys 
ddwy sain, megys yn y gair ystyr, rhodder ìddi yn 
drydydd sain 2: ac yna os ysgrifenir dyben—nyni a 
gawn y rhyddid o'i ddarllen diben. Yn y to nesaf, 
dichon y bydd i ddyben a'i dylwyth lai o wrthwynebiad, 
o herwydd bod bechgyn yr oes hon yn cael eu dysgu 
gan fechgyn ereill i ysgrifenu a llefaru yn ol llythyraeth 
B. Yn ddiweddar, rhoddais gynllun i hogyn o enw 
Beniamin ddysgu ysgrifenu: y linell oedd o gynghor 
iddo, sef, “ Ymgais â dibenion da.” Gwelwn ar wên 
deneu yr herlod, nad oedd fy llythyraeth yn ei foddio; 
ac yn ebrwydd mi a'i clywn sibrwd—“Ni etyb 
hwnimiun dyben da.” Atebais—“*Pe baet Sais, mì 
a ddywedwn, 'I will dub-Ben, if not a dunce, a con- 
ceited little fellow.'” 

6. Y mae llawer o wrthwyneb gan B i am negyddol 
o flaen geiriau yn dechreu â P'; megys pur, perffaith 
—ammhur, ammherffaith.. Nid oes gan B yr un 
rheswm cadarn o'i blaid ar yr achos hwn, Pe na 
byddai ond am negyddol yn unig yn ein hiaith heb 
law yr am, byddai gan B well esgus i daflu am o'i 


241 


gorsedd. Ond gan fod negyddion ereill, megys af a di, 
nis gwelaf un achos cymhellfawr i ddiorseddu y naill 
negydd mwy na'r llall. Y mae ammherffaith yn llawn 
mor olygus i'r llygad, ac yn rhoddi rhwyddach lafar i'r 
tafod, nag anmherffaith.. Gwnaed A, B, ac C fel y 
mynont; o'm rhan fy hun ni a»mharchaf, yn nod am- 
mharch ei hun, drwy ei ysgrifenu, na'i enwi anmharch. 
Ac am af negyddol, dywedaf—Yr hyn sydd aflan 
bydded aflan eto; ac i bob un diragfarn mi a faddeuaf, 
er ei fod mewn rhai daliadau yn ammhwyllus.. Y 
Parch. Mr. Charles, ym mhlaid an negyddol yn lle am, 
a haerai, y gallai rhai gael eu dyrysu rhwng yr am 
negyddol (os arferid) ac am arall (circum, about). 
Ond nid oedd y perygl lleiaf o un dyryswch ar yr 
achos. .P, yn nechreu gair a newidir deir-modd mewn 
cystraweniad— Pwyll; 1, eì bwyll; 2, íy mhwyll; 8, 
ei phwyll. Am yn negydd i'r gair pwyllus, a dry y p 
i mh, sef. yr ail newidiad—ammhwyllus. Ond yr am 
arall, am yr hwn y sonio Mr. Charles, y mae yn rhan 
arall o ymadrodd, ac a newidia p i ô,nid ì mh—am- 
bwyll, heb un ystyr negyddol. Yr am hwn a lywia y 
newidiad cyntaf ì bob llythyren newidiadwy—nmegys, 
carn, amgarn; cylch, amgylch; to, amdo. Nid yw an 
negyddol mor rheolaidd; canys o flaen B a G, hi a 
ddewis y newidiad cyntaf; ac o flaen D, C, P, T, yr 
ail newidiad. Os gorfydd i ni roddi fyny am negyddol, 
teilynged B roddi i ni yn ei lle, dt yn hytrach nag 
an: di-bwyll, &c. . 
7. Am derfyniadau geiriau ansoddawl, &c., nid. oes 
genyf lei ddywedyd llawer. Mwy dewisol genyf yr 
en ddull, fel y gelwir llythyraeth A—duwiol, nid 
duwiawl; annuwi0/4, nid annuwiawl. Dichon bod aw 
well nag 0; awg nag og; awl nag ol; ond fy mwr- 
had yw eu gadael i'r sawl au hoffa fwyaf, ac 1 ysgrifen- 
yddiaeth y cynghaneddwyr; awg i gydodli â hawg a 
chawg, ac awl i gyssoni â mawl a chawl. 
I ddiweddu—da fechgyn, ymgeisiwch ag eglurdeb 
ymadrodd yn lle dyeithrwch; pan ysgrifenoch rag- 
ymadrodd i'ch cathlau, gadêwch allan “oc eu le— 


91—-H. 


242 


no—noc—nog—xidd ei, &c. Pe ail gyfodai Edeyrn 
Dafod Aur, ac ymorol ar eu hol, gallech ei ateb—eu 
bod hwy, a llawer ereill gyda hwynt, ar ben ysburiau 
eiriaduron, ar gof a chadw; ond nid ar arfer na 
gwlad. Byddwch heddychlon â'ch gilydd. 


LLYTHYRAU CASSIUS.' 


RHIF. I. 


FEb yr oeddwn yr haf diweddaf yn cymmeryd fy 
nhaith hyd y glenydd ac ar draws y moelydd yng 
ngwlad fy ngenedigaeth, er mwyn adferiad fy nghyn- 
nefin iechyd, prif fendith bendithion daiarol, ni chefais 
ond prin groesi Clawdd Offa nad dyma fi o fewn cl 
areithwyr y Cymdeithasau Cymroaidd, y rhai, fe Y 
gwyddoch, syr, ydynt wedi ymgyfodi mor ddisymmwt 
a llwydrew unnos, ym mhob goror ac ardal o'r wlad. 
Cefais odfêydd yn fynych o fod yn wrandawydd 
diwyd arnynt. Weithiau byddai yr araeth yn dylifo 
mor ffrochwyllt a chornant Craig y Mwyn, ger llaw 
Hafod Uchtryd, ar gawod o wlaw taranau; bryd arall, 
llusgid yr araeth mor annyben a phe buasai y llefarydd 
yn gorfod llyncu eirinen perth rhwng pob gair. _ O'r 
diwedd, yn Nhref * * * cyfarfum o ddamwain â hen 


! [Y Llythyrau dan enw Cassius a gyfeiriwyd at y Gwyliedydd yn 1824-25, 
pryd yr oedd y “Cymdeithasau Cymroaidd” neu “Gymreigyddol” yn eu 
llawn rwysg yn y ogaeth, megys y mae y “Cyfarfolydd Llenyddol” 
a“Ch euol ” Mi dydd heddyw. Byrdwn yr areithiau yn y cymdeithasau 
hyn ydoedd, gorfoli yr iaith Gymraeg (yr “Omeraeg,” fel eì gelwid gau y 
“Cymreigyddion " hyn), a lladd ar y Seisoneg, ac yn achlysurol ar ieithoedd 
ereill hefyd. Nid dynion anwybodus ac anhysbys o deithi gwahanol ieith- 
oedd, oedd yr unig rai a gymmerent y llwybr hwn i ddangos eu gwladgarwch; 
ond yn achlysurol ceid rhai o'u gwŷr dysgedig yn gwneuthur yr un pethau. 
Gwasanaethed un enghraifft. Nid digon gan un o brif feirdd Cymru yn y 
dyddiau hyny, ac aelod nid anenwog o Goleg Iesu yn Rhydychain, ein hys- 
bysu mai y Gymraeg, heb ammheu dim, oed 

“Iaith hen Adda gynt yng Ngwynfa 
Iaith ber Efa, iaith boren-fyd.” 


ond rhaid iddo hefyd alw un o'r ieithoedd godidocaf y gwyddys am dani yn 
yr holl fyd yn— 
“Iaith ael gryg-wael y Groegiaid!” 


Yr oedd ymadroddion bocsachus fel hyn yn lled esgusodol mewn gwladwyr 
uniaith, fel Dewi Wyn o Eifion (a honai nad oedd beirdd penaf Groeg a 
Rhofain, y rhai ni ddarllenasai erioed, ddim i'w cymharu â beirdd Cymru), 
ond yr oeddynt yn anesgusodol mewn ysgolor o fath Daniel Ddu o Geredig- 
ion: ond y cyfryw oedd dylanwad y cyffrawd “Cymroaidd” yn yr amser yr 
ysgrifenwyd Llythyrau “Cassius at y Gwyliedydd.” ]- 


244 


gydysgolydd, yr hwn, â'i lygaid yn berwi o wlad- 
garwch, a'm cymhellodd i'w ddilyn i'r areithfa, lle y 
cefais y parch o eistedd ar eì law ddeheu. Cyn pen 
hir, gofynodd i mi a glywswn i y fath areithio hyawdl 
erioed o'r blaen, yn Lloegr neu Iwerddon? 

Ni roddais ateb uniawngyrch iddo, ond sylwais fy 
mod wedi clywed yr areithiau hyny gan mwyaf o'r blaen, 
heb nemor o ragoriaeth. “Pa achos,” meddwn, “yn y 
dyddiau hyn, am “hidlaw gwaed ein hoedlau' er am- 
ddiffyn ein hiaith? _ Pa achos am yr holl ganmoliaeth 

a iddi? Dyma yr un ffregawd a glywais i yr 
Wythnos ddiweddaf yn * * * a chyn hyny yn * * *” 

“ Ffregawd,” ebe yntau, dan laesu ei aeliau, a chau 
un dwrn, “ai ffregod y gelwch chwi ganmoliaeth eich 
mamiaith odidog ?— 


Iaith uchel, ac iaith iechyd, 
Iaith dda, iaith bena'n y byd!” 


“Iê, iaith benaf yn y byd i Gymro uniaith,” meddwn 
innau; “canys heb hon ni byddai ond mudan: yn hon 
y galwodd gyntaf ar ei fam am fara a 'menyn. A 
phwy, erdolwg, yw y boneddigion hyn, y mae yr areith- 
wyr olynol, ac ym mhob man, yn pardduo gymmaint ar 
eu henwau da?” 

“Enwau da!” ebai yntau, gan ddyrchafu ei lais 
goruwch yr is-gywair, a chau y dwrn arall. 

Ar hyn, dyma y llywydd yn cuchio, a'r ystafell yn 
diaspedain gan ergyd ei fwrthwyl ar y bwrdd, a'r 
fanllef. “ Dystawrwydd!” 

A dystawrwydd a fu, yn dystiolaeth o ufudd-dod i 
reolau y Gymdeithas. Ym mhen araeth neu ddwy yn 
rhagor, a chyhoeddi testyn y cyfarfod nesaf, gollyng- 
wyd ni bawb i'w fan; a'm cyfaill a'm gwahoddodd i'w 
ystafell, lle yr ail gynneuodd y wreichionen ymrafael 
rhyngom. 

“Ai enwau da,” ebai efe, “y gelwch chwi Dic Stion 
Dafydd a_Brutus?” 

“Brutusab Sylvius?” ebai finnau; “difai cymdeith- 


245 


ion i'w gilydd; ysgerbydau dychymmyg Glan y Gors 
a Sieffrai o Fynwy.” | 

“Nid Brutus o Gaer Droiau,” ebai yntau, “y ty- 
wysog enwog hwnw a arweiniodd weddill ei wladwyr 
o Asia i'r ynys hon; ond. Brutus o Gymro yn yr oes 
hon; a gwaradwydd noeth i Gymru hefyd !' 

“Gwaradwydd! pa fodd?” 

“ Y mae wedi difrïo ein cenedl a'n hiaith yn erchyll 
faleisus. Dyma ei lythyr diriaid ef yn Seren Gomer; 
a darllenwch hwn, os gellwch, heb orlwytho yr ysgrif- 
enydd â phob enw gwael a dirmygus.” 

“Mi a'i darllenais... Wel, pa achos digofaint yn neb 
aallai y fath lythyr synwyrlawn a hwn roddi? Os 
oes fai arno, dywedyd gormod o wirionedd yw hyny; 
gormod o gasw$r, chwedl y Bardd Cwsg; gormod o 
wirionedd annerbyniol gan wrthddrychau y sen lem- 
dost. Felly, yn lle rhuthro fel haid o gacwn cynhenus 
1 ben yr ysgrifenydd, a'i bardduo â choeg enwau bustl- 
aidd, dylech, os medrwch, ddymchwelyd ei resymau 
yn drybwyllog a llariaidd, yn lle gadael i'ch gwaed Cym- 
reig ferwi yn eich gwythi, nes y byddo eich ymenydd 
yn tori yn gaws ac yn faidd. Bloeddied eich areithwyr 
nes y crygont eu hunain, ac y pensyfrdanont eu gwran- 
dawyr, nì fedrant byth frych-fritho gwirionedd unlliw.” 

“ Ai gwirionedd yw bod holl genedl y Cymry yn 
lladron, heb feddu cymmaint ag un llyfr yn eu hiaith 
eu hunain a dâl ei ddarllen, ond clytwaith benthyc- 
iedig allan o lyfrau Seisnig ?” 

“Rhy wir,” ebai finnau. 

“Ac am ein cenedl ni y Try pa beth ond eu 
gwroldeb digyffelyb a gadwodd iddynt eu meddiannau 
yng Nghymru, heb yn waethaf y Seison, y Daniaid, 
a'r Normaniaid?” 

“Nid eu gwroldeb,' ebai finnau, “gymmaint a'u 
creigiau a'u mynyddoedd, eu coedydd a'u siglenydd.' 

“Pa beth, ynte, a gadwodd iddynt eu hiaith mor 
ddilwgr tros gynnifer o gannoedd o flwyddi, ond 
godidawgrwydd yr iaith doo, a'u serch hwyntau 
tuag ati?” 


246 


“Eu serch at anwareidd-dra yn hytrach; a'u hystyf- 
nigrwydd—serch at hen arferion, fel eu brodyr 
Uwch Coed Celyddon, yn parhau i wisgo hyd heddyw 
peisiau yn lle closiau glin-gauad, fel dynion ereill.” 

“A ydych chwi yn dal nad oes nemor o lyfrau 
gwreiddiol yn yr iaith Gymraeg? A welsoch chwi 
erioed gyhoeddiadau ein Heisteddfodau clodfawrusaf? 
—yY Powysion?—4Awen Dyfed?—Ffrwyth Awen 
Gwent?—ac yn ddiweddaf, Aeron Awen Caer yn 
Arfon? Mae y diweddaf yn fy llogell yn awr; a 
chan ei bod yn dymmor cwsg, myfi a roddaf ei fenthyg 
i chwi hyd naw y boreu fory, y pryd y dysgwyliaf 1 
chwi i dori eich ympryd yn yr ystafell hon. A gobeith- 
iaf y bydd i chwi erbyn hyny newid eich barn anghar- 
edig am eich cenedl a'ch iaith, yn lle bod yn erlidydd 
unbleidiog â Brutus: a bydded hysbys i chwi, fy 
nghyfaill, os parhêwch eich anian wladgasog, y 
cewch chwi ac yntau eich maeddu mor chwerw ddì- 
barch ag y cafodd eich cynenwau eu frin gynt ym 
maes Philippi.” 

“Yn araf fy nghyfaill, nyni a ddewiswn ein maes 
yn nes atom, ar lan Tawy, neu lan Dyfrdwy; ac nid 
oes ynof gysgodyn digalondid am y canlyniad. _ Yr 
wyf yn caru fy ngwlad, fy iaith, a'm cenedl mor . 
gyflawn a chwithau, er nad mor benboeth hunanol. 
Pa beth a feddyliech am ymddygiad cleiriach a gy- 
hoeddai ym mhob man, ym mhell ac agos, “Myfi yw y 
cyfoethocaf yn y byd mawr!' ac yntau heb gael y 
cyfleusdra i chwilio dim, neu nesaf i ddim, i gyfoeth- 
ogrwydd ei gymmydogion nesaf? Aswy genyf weled 
anwybodaeth yn ymddyrchafu, megys i ben twr o bridd 
y wadd, i bregethu gwybodaeth i'r byd. Nos da'wch; 
yr wyf yn ddiolchgar i chwi am fenthyg Aeron Awen 
o hyn hyd naw y boreu fory.” 


2417 


RHIF. II. 


FELLY dranoeth y boreu, cyrchais i ystafell fy hen 
gyfaill, “i Aeron Awen yn ô' llaw. 
“Hawddammor i chwi, Cassius; gobeithiaf eich bod 
Gymro mwy dile , ac adgarawl 
cich cymmer esddyw nag oeddych neith h Pa 
beth yw eich barn am Aeron Awen? — Ai nid oes yna 
bedair o Awdlau godidog o goffadwriaeth am y Prif 
Farwn ?”* 

“Oes, yn ddiau; rhoddasant i mi ddywenydd nid 
bychan. Gwr teilwng iawndda oedd y Prif Farwn 
o bob parch a ddichonai ei genedl ddangos iddo. Ond 
y mae y Beirdd yn arferyd rhai trofegau lled helaeth: 
un a ddywed am y Barwn, ei fod yn “benaeth holl 
Lundain!' Mewn man arall— 


' Yr oedd ei synwyr addien, 
A ffraeth wybodaeth ei ben, 
A'i ddiamgen hardd gmgais, 
Yn hynod syndod ì Sais; 
Weithian, hawdd tystiolaethu, 
Un o'i fath gan Sais ni fu.' 


Pe byddai fodd i anfon y llinellau hyn ato ef i'r byd 
draw, ac yntau yn meddu yr un gynneddfau anianol a 
moesol ag a hardd ddangosai tra ar y ddaiar, nis gallai 
efe lai na gwenu; canys gwyddai y Prif Farwn yn dda, 
bod ynadon ereill mor gyfarwydd ag yntau yn y gyf- 

raith; ac nid yw hyn yn lleihau dim ar ei delont 
' odidog ef. Ni wnaethwn i y gsylwiadau uchod, ond er 
mwyn ymgais i ddiwygio tueddiad y Cymry i ganmol 
gormod ar eu perthynesau eu hwnain, eu gwlad, eu 

iaith, a'u gilydd; a ny er difyrwch nid cychan i'n 
cymm ìon Lloegr. Gyda ni y Cymry—os 
hardd, harddach. na Sanddef Bryd Angel; os hagr, 


! (Y Prif Farwn Richards, o Gaerynwch, Meirion.] 





948. 


hacrach na Morfran fab Tegid. — Soniaf am un linell 
eto yn yr ail Farwnad, sef y byddai i'r Prif Farwn, 
wedi barnu ei gyd-ddeiliaid am fywyd a marwolaeth, 
“farnu y byd,” gan gyfeirio at ddywediad yr apostol 
u Cor. vi. 2), “Oni wyddoch chwi y bydd i'r saint 
arnu y byd?” Yn y dydd hwnw ni bydd onid un 
Barnwr, y Duw a'r dyn, Crist Iesu. — Ni bydd i'r naill 
ddynion farnu y lleill, ond mewn cyffelybiaeth i wŷr 
Ninifeh, a brenines y Deheu, y rhai a gyfodant yn y 
farn i gondemnio y genedlaeth Iuddewig anghred a 
wrthododd y Messiah. _ Ond er hyn y mae yr Awdlau 
yn flodeuog o ddrychfeddyliau awenyddawl—megys 
yr hwn a ganlyn, lle y dywedir am y Barwn yn ei 


ieuenctyd :— 


'Y gyfraith enwog, uchelog, a chwiliawdd, 


Yn lwys a didwyll, manwl astudiawdd; 
Anolesg ddeddf ban welawdd , ,... ei charwr 
Ar gu Frythonwr y gyfraith a wenawdd.'” 


“ Pa farn a roddwch ar y Cywyddau ar “Oes Gruffydd 
ab Cynan ?'” 

“Ni roddaf fi farn yn y byd; o ran bod y Cywydd 
buddugol yn dra annealladwy i mi yn ei eiriadaeth, a 
dull ei gyfansoddiad; ac yn rhagor, y mae y rhag- 
ymadroddwr yn senu y sawl a ddywedant air i 
“ddrwg liwio cyfansoddiadau Eisteddfod, y rhai budd- 
ugol yn anad dim. Os bydd lliw da arnynt, gresyn 
fyddai eu drwg liwio; ac ni wnai ond hurtyn hyny: 


“Pawb a genfydd, o bydd bai, 
A bawddyn, er na byddai.' 


Ond y mae gollwng heibio gyhoeddiadau afreolaidd 
yn ddisylw, yn lluddias cynnyddiad dysg a gwybod- 
aeth; a gellir ei gyffelybu i athraw ysgol diofal, a 
wrandawai ar febyn yn silladu “T—a—d, mab!' heb 
ei gyfarwyddo, ond yn hytrach ei foli, gan ddywedyd, 
“Da fachgen, ti a wnai ysgolhaig hynod ryw bryd.'” 








249 


“Ond y mae y cyfansoddiadau mwyaf hynod eto 
ol; sef mraeiadau ar Gyflafan y Beirdd. ” 

“Gwir! un hynod iawn, fel y dywedasoch, 
eiddo Sefnyn ; ac os cyhoeddir byth “Drioedd Llyfrau, 
bydded hwn yn un; sef, 

“1. Histori Nicodemus. 

“2. Llythyr tan y Gareg. 

“3. Cyflafan y Beirdd gan Sefnyn.” 

“ Ai nid ydych yn cydweled â'r cyhoeddwr, “mai 
nid aml y derbynir ei ragorach o ddwylaw un o feibion 
Gomer, Barnwyd gwaith Sefnyn yn fuddugol o ran 
ei gyfansoddiad, ai awduron. Dangosodd awdwr y 
Traethawd fawr wybodaeth mewn hanesyddiaeth, a 
nerthol alluoedd i dreiddio i'r cyfryw. Dysgwyliaf 
i chwithau fod mor foesgar am unwaith a rhoddi cyd- 
ganmoliaeth i uchel ddysg a diwydrwydd yr awdwr.” 

“Mi a wnawn hyny yn rhwydd, ac o wirfodd calon 
dwym, pe gallwn wneyd hyny heb droseddu yn erbyn 
deddf gwirionedd, a chyfiawn ddedfryd. Yr wyf yn 
gweled fod y Traethawd hwn yn cael eiddyrchafu megys 
yn “fwbach rhyfeddod gwlad;” ond ni fedraf fi lai na'i 
gyffelybu i ryw fath ar Dŵr Babel wedi cael ei sylfaenu 
ar briciau crinion.” 

“A fedrwch chwi, Mr. Parod i Feio, wneyd eich 
cyhuddiadau yn dda?” 

“Yr wyf yn hyderu y medraf; ond ni ddichon i mi 
fod mor faith a chanlyn yr awdwr yn ei holl amryfus- 
eddau; gan hyny ni sylwaf ond ar ychydig o'r pynciau 
mwyaf disylfaen a chyfeiliornus. 

“ Yn gyntaf, tudal. 68: “Y Beirdd, nid yn unig ym 
mhlith y Cenedloedd, ond yr Iuddewon hefyd, oeddynt 
yr unig ddynion a dderbynient eu talentau a'u cy- 
mhelliad oddi wrth y Duw Hollalluog, i fod yn 
athrawon ac yn oleuni i'r holl fyd o'u hamgylch, mewn 
pob gradd o feddyginiaeth ysbrydol a chorfforol. * * * 
Nid oedd gan neb ond y Beirdd i'w cyfarwyddo at 
grefydd, nac ychwaith at unrhyw wybodaeth am bethau 
nefol na daiarol.' 


92—I. 


250 


“Haeriad gwaradwyddus, os nid cableddus, yw hyn 
olll Dyma Hesiod, y bardd cenedlig, bum can mlynedd 
cyn geni Orist, yn derbyn ei dalent a'i gymhelliad oddi 
wrth “Dad yr ysbrydoedd'—i ba beth? I gyfansoddi 
odlau ar achau ac hynafiaeth ei dduwiau gau! A 
dyma Anacreon feddw, a dagodd ar rawnwinen, yn 
cael ei osod yn gydraddol â Moses, gwr Duw, ac Esai 
fab Amos. _ Am y fath feirdd cenedlig ac eulunaddol- 
wyr o bob rhyw, y dywed yr Apostol (AAuf.i. 21, &c.), 
*O blegid a hwy yn adnabod Duw (wrth ei weithred- 
oedd yn y greadigaeth) nis gogoneddasant ef megys 
Duw, ac ni buont ddiolchgar iddo; eithr ofer fuont 

eu rhesymau, a'u calon anneallus hwy a dywyllwyd. 

an dybient eu bod yn ddoethion, hwy a aethant yn 

ffyliaid; ac a newidiasant ogoniant yr anllygredig 

Dduw, i gyffelybiaeth llun dyn llygredig, ac ehediaid, 
ac anifeiliaid pedwarcarnol, ac ymlusgiaid, 

“Digon boed hyn ar y pwnc cyntaf ; a chyn dechreu 
yr ail, cymmeraf fy nghenad, gan ei oedi nes y cyfar- 
fyddom nesaf.” 


RHIF. III. 


“ CYFARFOD da ìi ni,” ebe hyfaill; “a gaf fi yn awr 
glywed eich sylwad ar ti in & gybiwch chwi yn 
wrthwynebadwy yn Nhraethawd 'Sefnyn?” 

“Nid wyf yn ewyllysio dim amgen yn fy sylwadau, 
na helaethiad gwybodaeth iachus. _ Os yw anghredin- 
iaeth yn bechod, y mae hygoeledd hefyd yn wendid. 
Cyn y coeliwn bob athrawiaeth, bydded i ni ei phwyso 
yng nghlorian y cyssegr, neu o leiaf ym mantoleg syn- 


251 


wyr cyffredin, Yr ail bwnc, tudal. 64: “Gwelais ym 
if Goleg Dulyn, gadarnhâd, fod yr hen Abraham 
dduwiol, tad y ffyddloniaid, yn fardd a dewin, ac yn 

sgrifenydd mawr. Yr oedd cymmeryd ei eg- 
Wyddor oddi wrth enwau coed ; 'mmegys B am Bedwen, 
D am Derwen, &. Dysgawdwyr y Coleg uchod a 
alwant ei egwyddor, Coed Abraham. 

“Pa beth yw hyn oll ond breuddwydion rhyw hen 
Wyddel, yn oesau M tywyllwch dudew, er mwyn 
ceisio i'r byd goelio, fod yr egwyddor (neu Goelbren y 
Beirdd) Wyddelig, a elwir Bethluisnion, filoedd o 
flwyddau yn hŷn nag ydyw. Dyfalwyd yr enw uchod 
oddi wrth dair o'r llythyrenau, meddant; sef B Beth, 
Bedwen; L Zw:s, Cerddinen; a.N Non, Onen. A 
diammheu mai hon o roddodd hanfod i'r egwyddor 
a elwir Coed Abraham, filoedd o flwyddau wedi i'r 
patriarch huno gydai dadau. Yn nhudal. 7 O ceir 

efnyn yn dyfynu “Llyfr a ifenwyd o gylch 50,o 
flwyddau cyd. Crist cn Fforcharu, bardd a philoso- 
phydd i un o freninoedd yr Iwerddon. Y dysgedigion 
mwyaf pwyllog yn y ddwy ganrif ddiweddaf a farnant, 
nad oedd gn y Gwyddelod yr un egwyddor cyn i 
Badrig ab Mawon fyned ag un iddynt gyda'r Efengyl, 
yn y bummed ganrif. Y blaid Wyddelig a lfroman 
aru erbyn hyn, ac a haerant mai yr egwyddor 
Rufeinsidd, yr hon sydd genym ni heddyw, a ddygodd 
Padrig i'r Iwerddon; a bod ganddynt hwy yno hen 
egwyddor laweroedd o oesau cyn hyny. Y Milwriad 
dysgedig Vallancey, er hyny mor lawn o ofergoeledd ag 
un yn Ynys y Delyn, sydd ym mhlith y rhai cadarnaf 
o'r blaid, a ddywed fod yn ei feddiant ef ysgrif Ladin, 
â'i llythyreniad yn ol y brif egwyddor, mor hen ar 
ganrif nesaf i oes Padrig; sef o gylch oes ein Taliesin 
ni. Ônd gwedi y cwbl, beth yw yr hen egwyddor 
Wyddelig hon, ond yr hen egwyddor Brydeinaidd a 
ddygodd Padrig gydag ef i'r Iwerddon; canys nid oes 
nemor o ragoriaeth rhwng llythyreniad hen lyfrau 
Gwyddelig a hen ysgrifau Cymreig, megys Llyfr 


252 


Llandaf, Gorchanau Aneurin a Thaliesin, &c.; a phob 
un yn amlwg darddedig o'r ddor Rufeinig. Y mae 
Aslle y Sai, tystio, yn êl. Hanes Ysgrifyddiaeth,' 
na chafodd cfe, er chwilio yn fanwl, & un ysgrif 
Wyddelig hŷn na'r ddegfed ganrif." Pa Gymro bynag 
a fedro ddarllen y Llyfr Du o Gaerfyrddin, neu un- 
rhyw lyfr Gymreig o'r unfed ganrif ar ddeg, neu ddeu- 
ddegfed, efe a fedr hefyd ddarllen unrhyw ysgrif 
W yddelig a osodir o'i flaen ef, gan mor debyg ydynt i'w 
gilydd, fel dwy efell o'r un groth. Yr un achau sydd 
ir egwyddor Seisnig hefyd; canys gan bwy y gallai 
y Seison anllythyrenog dderbyn egwyddor, ond gan y 
bobl a ddysgasant iddynt ddarllen gyntaf. Ond nid 
yw hyn gredadwy gan Vallancey, ac ereill, a freudd- 
wydiant fod yr egwyddorion Gwyddelig a_ Seisnig 
darddedig oddi wrth egwyddor .Phenicia neu Scytha/! 
Coelied a fyno ! 


“ Masnach wael, a'i chyrchu o bell, 
Tra byddo gwell yn agos!” 


“ Arafwch beth, fy nghyfaill; oni welwch chwi yr 
awduron dysgedig y mae Sefnyn yn eu dwyn 
mlaen dystion o wirionedd ei haeriadau? Yn 
rhodd, Pwy yw y Rabbinicals, a'r Cabala hyn? Ai 
Iuddewon ydynt 

“Ie, ysgrifeniadau Iuddewig, mwy diweddar na'r 
caethglud Babilonaidd, gwedi i'r Shecinah, yr Urim 
a'r Thummim, ac ysbryd Duwfol brophwydoliaeth, ym- 
adaw o Israel; ac os pwyllwch ychydig, myfì a roddaf 
beth o'u hanes i chwi. 


“1. Touro' y geilw yr Iuddewon y gyfraith ysgrif- 


ì [The Origin and Progress of Writing, by Thomas Astle: London, 1784.] 
$ [Ni wyddid yn amgen hyd yn dra diweddar: ond dengys Zeuss, yn ei 
yni gorcheetol ar yr Ieithoedd Celti A Grammatio  Celtize, 8vo. Lipsiae, 
8), rhai o'r Ysgriflyfrau Gwyddelig yned a'r wythfed ganrif, 
Ysgrif o'r 12fed ganrif yw y Llyfr Du o Gaerfyrddin. 
3 [Yn hytrach Thorah.] 


259 


enedig, a. gynnwysir ym Mhum Llyfr Moses; ond 
haerant i Dduw gyflwyno 1 Moses yn Horeb, gyfraith 
draddodiadol, megys esboniad ar, a chwanegiad at, y 
gyfraith ysgrifenedig. Moses a'i traddododd i Iosua, 
ac yntau i'r henuriaid: ac felly y parhaodd ar gof a 
chadw o'r henuriaid i'r barnwyr, or barnwyr i'r 
prophwydi, o'r prophwydi i'r athrawon, ac felly ym 
mlaen hyd ddyddiau Rabbi Iudah, a gyfenwid 
Haccodosh, neu Sanctaidd. Hwn, gan ragweled y 
collid y ddeddf draddodiadol drwy gaethiwed yr 
Iuddewon mewn gwlad estronol, a_ llygredigaeth 
cyffredinol y genedl, a'u casglodd yng nghyd mewn un 
llyfr, yr hwn a enwid ganddo y Mishna. 

“2. Gwedi hyn cyfansoddwyd y (zemara, sef esbon- 
iadau amryw athrawon ar draddodiadau y Mishna. 

“3. Y Talmud, sef crynodeb o'r Mishna a'r Gemara 
yng nghyd. a 

“4. Y Cabala, neu ddirgeledigaethau ysgrythyrol. 

“5. Rabbinegion-(Rabbinicals), sef casgliad o ysgrif- 
eniadau, dadleuon, a phenderfyniadau _Rabbiniaid 
diweddarach na Rabbi Iudah, a gasglasai yng nghyd 
y Mishna. 

“Chwi a wyddoch farn ein Hiachawdwr am y Corban, 
a thraddodiadau ereill yr Ysgrifenyddion a'r Phariseaid. 
Megys dangoseg o'r chwedlau ofergoelus a gynnwysir 
yn ysgrifeniadau amrai o'r Rabbiniaid, cymmerwch 
yr hanes canlynol a roddant am Adda. Dywedir 
ynddynt, i Dduw droi ei hun ar lun dyn, megys por- 
treiad iddo Ef lunio Adda wrtho. Bod Adda o 
faintioli anfeidrol, ei ben hyd entrych awyr, a'i ddwy 
law yn gallu cyrhaedd eithafoedd cyferbyniol y ddaiar. 
Gwedi ei gwymp, yr angylion, naill o ran ei ofn, neu o 
genfigen ato, a ddymunasant ar Dduw leihau ei gorff 
olaeth; ac felly, meddant, byrhawyd ein cyndad i gant 
o latheni cyfelin.. Dywedant hefyd, y gallai dreiddio 
ar ei draed trwy y moroedd dyfnaf; ei fod ar y cyntaf 
yn wryw ac yn fenyw, neu o ddau gorff cyssylltedig 
yn yr ysgwyddau, ac i Efa gael eì rhyddid drwy 
wahaniad y ddau gorff oddi wrth eu gilydd. Dy- 


254 


chymmygir hefyd mai Efa ei hun oedd y ffrwyth gwa- 
harddedig; mean eì hetifedd hi o'r sarff oedd Cain. 
Ar fyr, nid yw llawer o'r chwedlau Rabbinaidd yn llai 
plentynaidd ac ofergoelus na'r chwedl yn y Coran am 
daith Mahomet yn esgyn ar gefn ei fules wen o Mecoa, 
yn Arabia, hyd borth y drydedd neu y seithfed nef, 
Í pryd y darfu i oerni llaw yr Hwn sydd â'i enw yn 
ah, beri ias o fferdod drwy fer ei esgyrn! 

“Y mae yn yr hen lyfrau Gwyddelig hefyd hanesion 
lled debyg, o ran gwerth, i'r rhai uchod. Dywedir 
ynddynt i Seth fab Adda, a thair o ferched Cain, forio 
rywbryd i'r Iwerddon; i dri o bysgodwyr o Hispaen 
gael eu gyru yno gan dymmestl yn y flwyddyn o flaen 
diluw Noah, ac i Cesar: ferch Baioth, lab Noah, ì thri 
o ddynion, a deg a deugain o ferched, hwylio i'r 
Iwerddon rhag ofn ŷ diluw? "y 

“Rhag fath lyfrau, archod ni, lwydd 
daionus 1” ebai fy nghyfaill”. “ Amen,” ebo dnon, 
Digon yw hyn am awdurdod y ARabbinicals, a hanesion 
Gwyddelig, fod “yr hen Abraham yn fardd ac yn 
ddewin.' . 

“Ni waeth un pwnc yn rhagor na chant: ond 

dawaf hwnw hyd y pryd yma efory, os iach a 
Fyddwn ; yn y cyfamser, fy ewyllys da gyda chwi.” 


RHIF. IV. 


“Y MAE fy rhagfam i,” ebai fy nghyfaill, “yn siglo fel 
dail yr aethnen ar wynt, drwy effaith eich sylwiadau 
diweddaf: a rynga fodd i chwi fyned rhagoch at y 
pwnc nesaf a ddarfu i chwi addaw ?”' 

“Tudal. 65: “Yr oedd Moses' (medd Sefnyn) “yn 
fardd enwog a dewin. * * *—66: “Y mae yn ei wneyd 





255 


ei hun yn ddewin pan y dywedodd ei fod yn ddysg- 
edig yn holl ddoethineb yr Aipht, yr hyn oedd 
ddewiniaeth.' 

“Yma meiddiaf ofyn—ym mha lyfr y ceir fod 
Moses, “y gwr llarieiddiaf o'r holl ddynion oedd ar 
wyneb y holl ddaiar, yn honi iddo ei hun y fath 
ddysgeidiaeth? Ai yu y Cabala? 

“Caniatiiwn fod yr hen Aiphtiaid yn blaenori ar y 
rhan fwyaf o genedloedd y byd ym mhob medrus- 
rwydd celfyddgar; ac o hyn y mae y gweddillion 
hynafiaeth, a ddygwyd i'r goleu gan Belsoni, ac ereill, 
yn dystion: ond nid hawdd coelio bod yn oed Iannes 
a Iambres yn ddewiniaid, yn ol ystyr y gair gan 
Sefnyn, sef, yn perchen galluoedd i dreiddio 1 ddirgel- 
edigaethau y byd anweledig, mwy na Lee Sug, neu un- 
rhyw hudolwr crwydraidd ar ein dyddiau ni. 
Byddai credu bod dewiniaeth y Gabala, yn ol ystyr 
Sefnyn, yn syrthiad i gyfeiliornad Zoroaster a'i ddilyn- 
wyr, y rhai a ddalient fod dau hanfod neu ysbryd 
anymddibynol yn rheoli y byd, un yn ddaioni perffaith, 
a'r llall yn ddrygioni digymmysg; a'r ddau hyn yn 
ymdrechu yn wastadol yn erbyn eu gilydd. — Ond ein 
cred ni ydyw—nad oes ond un IEHOFAH, ac na rydd 
hwnw “ei ogoniant i arall, na'i fawl i ddelwau 
cerfiedig;' nac i unrhyw egwanbwyll dychymmyg dyn. 
Nid oedd y ddewines o Endor yn dysgwyl y mymryn 
lleiaf y cyfodai Samuel wirioneddol i ymddy dan â 
Saul. Ei dewiniaeth hi a fuasai gosod cydweithredydd 
1 ddynwared Samuel, ac, fe allai, ì addaw i Saul 
fuddugoliaeth gelwyddog ar fynyddoedd Gilboa. Ond 
daliwyd yr hudoles ei rhwyd ei hun. Cyffelyb 
hudoliaeth a arferwyd yn yr holl oraclau paganaidd— 
yn Dodona, yn Delphi; ie, yn Ffynnon Elian, a manau 
ereill. Twyll ac ofergoel yn gorfoleddu tros wendid 

wyrau dynion. 
mw Yr oedd I Moses mor ddysgedig ag Aiphtiaid ereill 

eì oes, mor gyfarwydd swynwr, fe allai, ag un o 
n-hudolion Pharo; ond gwedi iddo weled yn Horeb 
y berth yn llosgi, ac heb ei difa, fe aeth holl ddoethineb 


256 


Aiphtiaid yn ffolineb yn ei olwg ef. Gwedi myned 
Yn genadydd Tehofah at Pharo, yr aeth efe yn “nerthol 
mewn geiriau ac mewn gweithredoedd.' 

“Gwelwch farn Duw, ac yn ganlynol, farn Moses 
hefyd, am ddewiniaeth yr Aipht a'r Cabala, yn est. 
xviii. 9: “Na ddysg di, Israel, wneuthur yn ol ffieidd- 
dra y cenedloedd. Na chaffer ynot a wnelo i'w fab, neu 
i'w derch, ed trwy y tân; neu a arfero ddewiniaeth, 
na phlanedydd, na daroganwr, na hudol, na swynwr 
swynion, nac a geisio wybodaeth gan gonsuriwr, neu 
frudiwr, nac a ymofyno â'r meirw. 

“Pe buasai Balaam mor ryfygus a rhegu Israel 
oddi ar uchelfeydd Baal, ni buasai hyny ond hudoliaeth 
geiriau ac amneidiau, i siomi Balac anwybodus. Ni 
thardda gallu i wneuthur dim sydd oruwch-anianol, 
ond oddi wrth ffynnon pob gallu, y Iehofah ofnadwy. 
Ni waeth heb alw ar Baal, na Micob, nac Oberion; 
canys ni ddichon i'r cysgodion gau nac “ateb nac ystyr- 
ied '—y maent yn cysgu, ac nis gellir eu deffro... Cysged 
pob ofergoel gyda wynt. 

“Rhedais i fwy helaethrwydd ar “ddewiniaeth 
Moses' nag a fwriedais ar y cyntaf; yn wir, ni buasai 
achos i mi ddywedyd un gair, o herwydd bod Moses yn 
alluog i amddiffyn ei hun yn ei ysgrifeniadau. 

“ Af ym mlaen ychydig eto. Tudal 65: “Oddi wrth 
eiriau Pliny yr Hynaf, gallwn feddwl íod dewiniaeth 
gan yr hen (rymry mor gynted, neu gynt nag un genedl 
arall dan y nefoedd; o blegid y mae efe y dywedyd, 
mai yr Aen Gymry a ddysgodd ddewiniaeth i'r Persiaid. 
Ac oddi wrth hyny yr ydys yn gweled yn dra eglur, fod 
yr hen Gymry yn ddewiniaid dewrion cyn erioed i'r 
Israeliaid wybod am y fath beth. 

“ Arwyddnod rhyfeddod, o faintiolaeth anghyffredin, 
a fyddai yr ateb teilyngaf i'r fath ddaliadaull Y mae 
yr awdur wedi urddo “yr hen Abraham, y cyntaf o 
genedl yr Israeliaid,' eisoes yn ddewin... Ym mha wlad, 
gan hyny, yr oedd Cymry Pliny yn cyfanneddu pan 
symmudodd Abraham allan o Ur y Caldeaid? 

“Tudal. 66: “Mae Ammianus yn dywedyd bod y 


251 


ddawn brophwydoliaethol gan yr hen Gymry. Fe ym- 
ddengys bod y ddawn nefol hôno wedi parhau yn eu 


mysg hyd y bymthegfed ganrif ar ol Crist, ì ryw 
raddau.' | 


* “Y mae yr awdur yn amryfuseddu ychydi & 
ei amseryddiaeth—gan ei fod yn galw'y blwyddau Yn 
ol 1500 o oed Orist, yn bymthegfed ganrif; ac eglur yw 
mai yr unfed ar bymtheg ganrif yr oedd efe eì 
feddwl: o herwydd mai yn yr oes hôno y diffoddodd 
y “ddawn nefol; neu “brophwydoliaethol' ym mhlith 
yr hên Gymry, pan wadodd Harri yr 8fed awdurdod 
y Pab, a phan newidiodd Edward y VI. a'i chwaer 
Elisabeth y grefydd Babaidd am y Brotestanaidd; ac 
felly, ym. marn awdur hwn, newid goleuni am 
dywyllwch, a cholled o'r “ddawn nefol' o “brophwyd- 
oliaeth' yn yfargen! Gallasai, er na feiddiodd, chwan- 
egu, bod y ddawn eto yn parhau yn yr Eglwys Rufein- 
aidd, gan mai tystion byw o hyn yw yr offeiriedyn 
Carrol, yn yr Iwerddon, a'r Tywysog Hohenloe, ym 
mha wlad bynag y mae yn crwydro i chwilio am 
broselytiaid. 

“Ni cheisiaf onid un sylwiad ym mhellach, “ar y 
colledion a fu i'r byd am lyfrau dewiniaeth, &c., yn 
yr ail ganrif gan Lucius (Lleirwg), yr hwn frenin a 
osododd Esgobion Cristionogol ar y Brytaniaid, a'u 
swyddau yn benaf oedd, yn ol ei archiad, i ddinystrio 
pob peth allan o'r wlad oedd berthynol i orchestion yr 

en G , mewn prophwydoliaeth ac anianyddiaeth, 
&c., fel y gallent yn ganlynol adael y bobl yn dywyll 
am weithredoedd eu cyndadau. Gwelir yn y Testa- 
ment Newydd, Act. xix. 19, bod Paul wedi gorchymm 
yr un fath, i losgi holl orchestwaith y Philosophydd- 
ion cenedlig. Tudal. 67: “A'r un aflwydd a ddy- 
gwyddodd i'r Gwyddelod yn y bummed ganrif, y pryd 
y darfu i Padrig, y Cymro, fyned i bregethu iddynt, 
gorchymmynodd losgi 4 mil o'u hysgriflyfrau, y rhai 
oedd yn cynnwys barddoniaeth, anianyddiaeth, a 
phrophwydoliaeth yr hen Wyddelod. 

“ Âm y cyhuddiad trwm uchod yn erbyn yr Apostol, 


93—1I. 





258 


y mae yn hollol ddisylfaen. Effaith yr Efengyl ar y 
troiedigion cenedlig, a barodd iddynt, o'u gwir fodd eu 
hunain, losgi ei llyfrau difudd ac ofergoelus. Ni ym- 
ddengys yn y maen prawf (4c. xix.), bod yr un gor- 
chymmyn arnynt i wneyd hyny oddi wrth na Phaul 
nac Apolos. Am y cyhuddiad yn erbyn Padrig, dang- 
oser gyntaf dystiolaeth ddïwrthryn, fod gan y 
Gwyddelod lyfrau i'w llosgi yn nechreuad y bummed 
ganrif. Ni soniaf air am waith Lleirwg, neu Lles, a'r 
Lleufer Mawr, a Chystenyn Fawr, yn llosgi llyfrau 
prophwydoliaethau cenedlig, nac am “lyfr Enoch a 
ysgrifenwyd rai cannoedd cyn geni Crist. 

“Nid o anian gynhenus, fy nghyfaill, yr adroddais y 
sylwiadau blaenorol ar destynau y ll a fenthyc- 
iasoch ì mi; ond o ewyllys diragrith i helaethu cyfyng- 
der meddyliau fy nghydwladwyr, fel na byddo iddynt 
gael eu “cylcharwain â phob awel dysgeidiaeth, drwy 
hoced dynion) Ac na byddo iddynt dybio yn rhy 
uchel o'u cenedl, eu hiaith, a'u doniau eu hunain, ar 
draul geirda un genedl arall. Dywedwyd, fel y sylwais 
eisoes, am y Prif Farwn parchwiw, bod eì ddoniau ef— 


“ Yn hynod syndod i Sais. 


Hyn a ddwg yn awr i'm cof, a ddywedwyd gan awdwr 
yr Awdl faddugol yng Nghaerfyrddin, yn y flwyddyn 
1819, am y milwriad enwog, Syr Thomas Picton:— 


“T'rawai ergyd trwy wir-gaìs 
Rhyfeddu, synu wnai Sais! 


Paham yr holl ddifrïaeth yma i'r Seison? A ddarfu 
i'w cyndeidiau hwy ddifuddio ein hen deidiau ni o 
frasdir Lloegr? Bai pwy a fu hyny? Meddaldra, 
hygoeledd, ac anian gwerylus y Cymry yn eu plith eu 
hunain. Mawrdda iddynt o'u hanffawd. Hwy a 
dderbyniasant eu cyflog gyda llog. Y mae y Seison 
Prydeinig heddyw yn genedl mwyaf galluog, mwyaf 


! (Gweler Cyfrol ì. 68.) 


959. 


ddgar, mwyaf doniol dan haul. Ymaith gan h 

a'u Aifaeth hwynt. Gadawer pob iaith anweddus, 
hoced hunanol, a “balchder heb droed' i sefyll arno, 1 
anwariaid y diffaethwch, Ao. ** *” 

“Arol yn wir, fy n ill, yr wyf mewn petrusder 
mai Seisnos oedd RH niU ; » *” 

“Nid felly—yr oedd gan fy mam i donen mor felen, 
llygad mor ddu, a cherddediad mor anwastad, ag sydd 
gan un Gymrŵes o fewn terfynau Gwrtheyrnion.” 


Ar hyn, terfynodd y Gynnadl, drwy anynadrwydd 
fy nghyfaill wr * ; 


YMDDYDDANACH GWYDDON A 
CHANHEBON. 


Y SER LLOSGYRNOG. 





YMDDYDDAN I. 


CANHEBON. Cyfarfod o hedd i ni, fy nghyfaill; a 
hoff a fyddai genyf glywed eich barn am y Ser Llosg- 
yrnog ymae cymmaint o son am danynt yn y misolion, 
wythnosolion, a dyddiaduron yr oes. I ba le yr aeth 
y seren hôno a brophwydwyd am dani yr ymddangosai 
yn Hydref a Thachwedd diweddaf?' Yn y misoedd 

yny mi a ddringais bob nos oleu wybr-lasog i ben 

Bryn y Castell, gan ddysgwyl ei chanfod y naill nos 

ar ol y llall; ond ni welais i, heb law y ser arferol, 

maint a llygedyn o dân ellyll. Pa fudd ydyw 

! pwh-ddoethion hudo a siomi y gwerin anwybodus 
Po 

GŵyDpoN. Gwelwyd dwy o'r ser hyn yng nghorff 
y flwyddynd diweddaf, gan gyflawnu y brophwydol- 
iaeth am danynt. 

CANHEBON. Gan bwy? ac ym mha le? Nid oddi 
ar ben Bryn y Castell, mi a wnaf fi hyny yn dda. 

Gwypnponu. Arafa, fy nghymmydog, a gwybydd nad 
oes yr un o'r ddwy seren yn weledig i'r llygad moel, 
oddi ar ben Bryn y Castell, nac oddi ar ben un bryn 
arall ar wyneb ein daiaren. 

CANHEBON. Pwl pw! Ond a oes gan y doethion 
enwau ar y ser hyn, fel ar y Twr Tewdws a_Llathen 

air 

GwyppDon. Oes: un o'r ddwy uchod a alwant Seren 
Encke. Canfuwyd hi gyntaf gan M. Pons, Tachwedd 


ì (Hydref a Thachwedd, 1832.] 








261 


6ed, 1818; ac un FEncke, sywedydd cyfarwydd ar y 
cyfandir, eglurydd penaf ei pherthynasau, a gafodd 
yr anrhydedd o fod yn dad bedydd iddi; fel Americus 
Vespucwus, yn lle Columbus, am enw y byd newydd, 
America. Seren Encke a gyflawna ei chylchdaith 
hirgrwn o amgylch yr haul mewn tair blwydd. a phym- 
theg wythnos: amseriad ei hagosrwydd mwyaf at yr 
haul y llynedd oedd M pedwerydd dydd 8 fis Mai, a 
elwyd hi y pryd y e obaith Da, 
Fd Mr. Henderson. Yr al o'r ddwy a elwir Seren 
Bida, gan mai swyddog milwraidd o'r enw a'i canfu 
taf yn Awstria, ar yr 28fed o Chwefror, 1826: ei 
chylchdaith o amgylch yr haul a gyflawnir mewn 
chwe' blwydd, a 38 o wythnosau: ei pherihelion oedd 
ar y 27fed o Dachwedd diweddaf, y pryd yr oeddych 
chwi yn llygadrythu yn ofer ar ben Bryn y Castell. 

CANHEBON. Digon bellach am y ser anweledig i mi 
ammath; ond a wyddys am amseriad neu dymp cylch- 
deithiol y ser cynffonog gweledig i'r llygad noeth, sef 
ym mha nifer o flwyddau y cyflawnant eu teithiau 
wybrenol drwy yr eangder anfesuradwy? 

GwyppoN. Nid oes sicrwydd, medd rhaì, am amser 
cylchdroad yr un o'r ser gweledig i'r llygad, ond. yr 
hon a enwir Seren Mali, a alwyd felly oddi wrth y 
sywedydd dysgedig Dr. Halley.. 

CANHEBON. Byddwch mor fwyn, atolwg, a rhoddi 
i mi beth o hanes y seren hon. 

GwrpDpDON. Soniaf yn gyntaf am un seren neu ddwy 
o flaen un Hali, o herwydd iddynt ei blaenori. Ym- 
ddangosodd un o'r rhai hyn ym mis Mawrth, yn y 
flwyddyn 1402, ac y mae genym dystiolaeth a darlun- 
iad Cymreig am dani, yng Nghywydd y Seren, gan 
Iolo Goch. Sonia y bardd yn ei gywydd am dair o 
ser hynod: y gyntaf a arweiniodd y doethion o'r 
Dwyrain i Bethlehem Iudea: 


“Yr ail a fu oreu-lamp 
I Uthyr gynt, aeth â'r gamp; 
Gwr rhwydd, gwnaeth gwaew rhudd-ddellt 
Gwaed ei elynion i'r gwellt, 


262 


“A'r drydedd, cymmyredd ced, 
I Wynedd wiw a aned, 
Yn anian fawr, yn un fodd 
Unsail, ac yn un ansodd; 
Yn gânaid ruddel felen, 
Yn gadr ei phaladr a'i phen; 
Ni bu er talm, wiw-salm wedd, 
Ser iawn i sir o Wynedd, 
Ond y seren y leni 
Y sydd o newydd i ni! 
a a ' ' a 
Uchel y mae uwch law Mon, 
Yng ngolwg yr angylion: 
Piler o aur gorau-ryw, 
Post o gwyr o'r awyr yw. 
Y naill a gawn, gwiw-ddawn gwŷr, 
Aì Pab, aì Brenin pybyr— 
Brenin, hael am win a medd, 
Dewr & gawn o dir Gwynedd,” &c, 


Deallir wrth y cywydd hwn mai seren dra_hynod 
oedd—euraid ei lliw, ac yn y gorllewin: ond nid 
athrylith seryddawl a annogai y bardd i ysgrifenu, 
ond yn hytrach awydd i chwanegu calondid Owain 
Glyndwr a'i bleidwyr yn y gwrthryfel aflwyddiannus 
yn erbyn Harri y Pedwerydd, gormesydd coron Pryd- 
ain. “Coel hen wrach yn ol ei hewyllys,” medd yr 
hen ddiareb; a mynai Iolo i'w wladwyr gredu bod y 
seren yn arwyddo llwyddiant iddynt: ond gwaeth, 
ac nid gwell, a fu ar y Cymry gwedi yr ymdrech 
aflwyddiannus. 

CANHEBON. Ai nid ydych yn coelio bod Iolo Goch 
yn fardd ac yn brophwyd? 

GwyppDON. Coeliaf ei fod yn fardd, ac yn un o 
brophwydi Baal. 

CANHEBON. Ai nid ydych yn credu bod Duw yn 
anfon y ser hyn o flaen Thyw ddygwyddiad hynod ar 
y ddaiar? M1 a ddarllenais yn y Gwyliedydd am y mis 
Tachwedd diweddaf yn y byd, i “seren gynffon” ym- 
ddangos yn y fl. 1456, o flaen daiargryn yn Itali, lle 
y collodd deugain mil o bobl eu bywyd ; ac un arall 
yn y fl. 1607, o flaen tymmestloedd mawrion, a gauaf 
caled; a llawer o'r fath wedi hyny. 

GwyppoN. Nac wyf fi yn coelio dim o'r fath freudd- 
wydion ofer. 


269 


CANHEBON. Beth! ai ni choeliwch bod “y Mawredd” 
yn anfon i ni rybuddion o flaen ei farnedigaethau? 

Gwypponu. Coeliaf: bod yr Arglwydd yn ein rhy- 
buddio ni trwy ei Air dadguddiedig, gynhyrf- 
iadau ei Ysbryd, a llewyrch cydwybod y fynwes; ac 
oni chredwn Moses a'r prophwydi, ni chredem chwaith 
ped ysgydwai seren ei fflangell losgyrnog uwch ein 
penau nì yn flynyddol. Nid yw ymddangosiad seren 
gynffonog yn arwyddo dygwyddiadau i ddyfod, mwy 
na diffygiadau y haul a'r lleuad: y maent oll yn 

eini mewn ufudd-dod i'w Crêydd mawr Ollalluog, 
beb fod yn arwyddion tyngedfenol mwy na chodiad 
yr haul, a newidiad y lloer. 

CANHEBON. Well os nad yw y ser llosgyrnog yn 
arwyddion o ddaiargrynfâu, haint y nodau, gauaf 
caled, a rhew mawr,—fe gredir yn gyffredin eu bod 
yn dwyn gyda hwynt haf a chynauaf sych a gwresog: 
beth yw eich barn chwi am hyn? 

Gwypnpon. Ofergoel yw hyn hefyd. Yr oeddynt 
gynt yn coelio, ac yn eu plith yr enwog Syr Isaac 
Newton, bod y ser llosgyrnog o sylwedd llawer mwy 
durfing na'n daiar ni, ac o ganlyniad, bod rhai o hon- 

t yn cynnwys gwres anghyffredadwy. Bwriodd Syr 

saac Newton ei amser i ddyfalu bod y seren 1680, pan 
oedd agosaf at yr haul, ddwy fil o weithiau yn boeth- 
ach na haiarn gwynias. Ond cyfaddefir yn yr oes hon, 
nad oes gan y doethaf o ddynion saili wybod pa un 
ai brwd ai oer yw y ser llosgyrnog eu hunain; a haerir 
nad ydynt o sylwedd durfing; canys trwy wydr- 
ddrychau darganfyddir rhai o'r ser sefydlog sydd yn 
eithafoedd yr eangder mawr, nid yn unig drwy ganol 
llosgyrnau rhai o'r ser hyn, ond trwy eu penglogau 
hefyd: dir felly mai casgliadau o ddefnyddion awyrol 
tryloewon ydynt. Ac os dygwydd i seren losgyrnog 
ymddangos ar haf sych a phoeth, ni ddylem gyfrif mai 
y seren yw achos y gwres; ond yn hytrach mai eglur- 
der yr awyr ar y fath hinon, a fu achlysurol i ganfod 
y seren, yr hon a allasai fyned heibio yn ddisylw, pe 
buasai yr haf yn llaith a'r awyr yn niwlog. 











264 


CANHEBON. Rhoddwch hanes y seren nesaf at “ Seren 
Owain,” fel y galwai y beirdd hi. 

Gwynpou. Y nesaf a soniaf am dani, a elwir Seren 
Olbers, oddi wrth enw y sywedydd a sylwodd fanylaf 
arni, yn y fl. 1815, er iddi ymddangos bum gwaith cyn 
hyny; sef yn y blwyddau 1456, 1528, 1600, 1672, a 
1744. Y mae hi ddeuddeg a thri ugain mlynedd yn 
myned o gylch yr haul. Nid wyf yn gwybod am 
sylwad arni cyn y fl. 1456. Yn y flwyddyn hôno 
canwyd iddi gan Ieuan ab Rhydderch ab Ieuan Llwyd 
oOgerddan. Yn yfl. 1744, hiabarhaodd ynamlwg drwy 
y misoedd Rhagfyr, Ionawr, a Chwefror. Os chwan- 
egir blwyddau ei chylchdro (72) at 1815,hi a ym- 
ddengys eto yn y fl. 1887. Bydd llawer dyn ffroenuchel 
â'i ben yn isel cyn hyny. 

Y nesaf yw Seren Halt, a grybwyllwyd o'r blaen; ei 
chylch a ofyn 76 o flwyddau i'w gyflawnu. Ei hym- 
ddangosiad cyntaf a sylwyd arno, a fu yn y fl. 1531; 
yr ail yn 1607 ; y trydydd yn 1682, Mi pryd y sylwodd, 
y myfyriodd, ac yr ysgrifenodd Hals arni yn helaeth; 
ac wedi penderfynu tymp ei chylchdro, efe a ragfynegodd 
y byddai ei hymddangosiad nesaf yn y fl. 1757. Bu 
farw Hali yn 1742, heb gael aros i weled cyflawniad ei 
brophwydoliaeth. Y fl. 1757 a ddaeth ar olwyn amser, 
ac a aeth heibio at y blwyddau cyn y diluw, heb i'r seren 
dramwy i'r golwg. Ond chwareu teg i'r prophwyd; efe 
a rybuddiasai ei ddarllenwyr y byddai llwybr y seren 
yn dra chyfagosi'r planedau mawrion Iau a Sadwrn, ac 

gallai y rhai hyny, yn enwedig Iau, ei lluddias i 
hwylio mor gyflymwyllt ag arferol, ac o'r achos y 
gohirid ei hymddangosiad. Yn y fl. 1758, sywedydd 
cyfarwydd yn Ffrainc a fwriodd alluoedd y rhwystrau 
ar ffordd y seren, ac a'u cafodd yn gyfateboli 618 o 
ddyddiau, gan holi caniatâd o ddeng niwrnod ar hugain 
ar gyfer camgyfrifiaeth. Y 618 o ddyddiau a gyrhaedd- 
ent i ganol Ebrill, 1759; ond y seren a amlygwyd o 
fewn y 30 dyddiau, gan gyrhaedd ei pherthelion ar y 
13 o Fawrth, 1759. Chwaneger at rif y flwyddyn hon, 
gylchdro y seren, sef 76 o flwyddau; a dysgwylir ei 





265 


pherihelion nesaf a ddygwydd ar yr unfed dydd ar 
bymtheg o Dachwedd, yn y fl. 1885—dwy flynedd i'r 
hen galan gauaf nesaf; a hwn a fydd ei phummed 
ofwyad i'n bydyn ni, ar.gof a chadw. 

Y mae genym dystiolaeth Cymreig am y seren hon 
yn y fl. 1591: Risiart Davies, dysgybl barddonol i 
Lewis Dwn, ac wedi hyny esgob dysgedig Ty Ddewi, 
a anfonodd yr holiad canlynol at Syr Lewys, gwr cyf- 
arwydd, o Langyndeyrmn, ger llaw Caerfyrddin :— 


“Syr Lewys weddus, chwi wyddoch—y son 
Am Seren a welsoch; 
Mae'r synwyr mawr sy ynoch ? 
Pam mae i hon gynffon goch?” 


ATEB. 


“ Ysywaeth, marwolaeth mawr yw,—tyb agos, 
Tebygol mae heddyw; 
Marcia'r haf nesaf naws-wyw— 
Ni bydd hoew-wedd Bonedd byw !” 


Ymddangosodd yr Englyn holiad uchod yn y Greal, 
tudal. 166, a dau ereill dan rith ateb, a rhoddir yno y 
trii Ieuan Llwyd Sieffrai, uchelwr o Landderfel ym 
Meirion; ond haws yw coelio mai Esgob Dewi, fel 
uchod, a anfonodd yr Englyn at Syr Lewys; canys yr 
oedd Risiart Davies yn ddeg ar hugain oed pan wel- 
wyd y seren â'r gynffon goch yn 151. Yr oedd 
Ieuan Llwyd Sieffrai yn byw yn fwy diweddar, yn 
nheyrnasiad y Frenines Elisabeth. 


YMDDYDDAN II. 


CANHEBON. Rhoddasoch swrn o addysg i mi am y 
ser gwiblog; o rhynga bodd i chwi, ewc ym mlaen ; 
y ddiweddaf yn eich rhestr oedd Seren Hal. 

94—. 


266 


GwypnpnoN. O ewyllys fy nghalon. — Yn y fl. 1680, 
ymddangosodd “seren losgyrnog fawr” o'r trydydd 
dydd o Dachwedd hyd y nawfed o Fawrth. Y mae 
hanes Cymreig am hon hefyd yn Llyfr Melangell fel 
y canlyn:—“ Yr Englynion canlynol a anfonwyd i 
Lundain at Thomas Jones, 4stronomer, i gael ei 
wybodaeth am a ddygwyddai ar ol y seren â'r gynffon 
Jawr oedd yn ymddangos yn y fl. 1680.” _ Y 'Thomas 
Jones hwn a gyhoeddodd yr Almanac Cymraeg cyntaf 
a argraffwyd erioed, am u wyddyn o'r blaen, sef 1679. 
Nid oedd efe ddim ysgolhaig, ond teiliwr wrth ei gel- 
yddyd, ac o enedigaeth o Dref y Ddôl, ym mhlwyf 

orwen, yn Edeyrnion. Syr Rhys ab Cadwaladr, o'r 
Coleds, yn nhref Conwy, a yrodd ato ef. yr Englynion 
h 


yn. 
Y pum englyn cyntaf a dreulir mewn canmoliaeth 
i'r sywedydd; yna y canlyn— | 


“ Llafuriaist, gyraist o'r gorau—dy lyfr, 
Er dylifaw gwyrthiau, 
Ni wnai undyn cyndyn, cau, 
Fyth bythol y fath bethau, 


Beth yw'r wen seren y sydd—yn dangos? 
Rhyw dynged a ddygwydd? 
Dywed rywbeth—dod rybudd 
O'th gelfyddyd—pa fyd fydd? 


Ai arwydd yw hon a yred—ddyeithr iawn, 
Oddi wrth Dduw gogoned? 
Ai piler sy'n crynu Cred? 
Ai post i ostwng Papistiaid ? 


Ai nodau dychrynedig—rh afiach ? 
Ai rhyfe y 


gwen g? 
Ai gloes ar wŷr eglwysig? 
Ai newyn—tân, hynod dig? 


Ai dd o lwydd i lin—gwr oesawl 
in grasusaf in Î 
Aed pob mab megys Iabin 
Fyddo bla iddo Ef blin, 


Ai rhyw amldra ôla i blith—da carnol? 
Ai cornwyd yn dewfrith? 
Ai llawnder dichwerwder chwith 
A dyf undeb da fendith ? 








267 


Coded Siarls Eilfed, sy sylfaen— dd 
Yn ach na Rhufain; y grciy 
Na bo i drist Babist ben, 
Na llawen-dai yn Llundain. 


I'r Coleds llon yn Nhref Gonwy,—Thomas, 
Tan ammod dyladwy, 
Gyrwch ateb a garwy'— 
Cewch anfarwawl fawl fwy.” 
SYR RHYS AB CADWALADR a'i cânt. 


CANHEBON. Dyma Syr Rhys, a Syr Lewys o'r blaen, 
gadarn eu cred bod y ser llosgyrnog yn arwyddion 
blaenorol o farnedigaethau; pa fodd, gan hyny, yT 
haerwch mai ofergoelus yw y fath gred? Ai march- 
ogion urddol oedd y ddau hyn ? 

GwyrppoNu. Nag e; offeiriaid dan urddau oeddynt, 
ond heb dderbyn graddau yn y prif athrofâu; Syr 
Lewys yn offeiriad pabaidd, a Syr Rhys yn offeiriad 
diwygiedig. 

CANHEBON. Nid wyf fi o'r farn bod y diffyg graddau 
hyn, yn arwydd o ddiffyg gwybodaeth. 

GwyppDON. Na minnau chwaith. 

CANHEBON. Yr oeddynt, meddwch, yn offeiriaid, ac 
felly yn wŷr o ddysg, yn weinidogion yr Efengyl; ac a 
feiddiwch chwi gyfrif y fath ddynion yn ofergoelus? 

Gwypp0N. Beiddiaf! heb yr ammharch lleiaf i 
ddysg a dawn, os dalient egwyddorion cyfeiliornus eu 
hynafiaid Paganaidd a Phabaidd. Ac, ysywaeth, 
mae yn ein hoes ni, chweithach yn yr oesau tywyll 
gynt, bregethwyr yn gystal a gwrandawyr y Gair mor 
ofergoelus ar bynciau anianyddol, ag yw gweledyddion 
y cyhyraeth yn Nyfed, neu yr ail olwg yn Ucheldiroedd 
yr Alban. 

CANHEBON. Nis gwyddwn i o'r blaen eich bod mor 
gyndyn mewn anghrediniaeth; ef allai nad ydych yn 
credu y medr Idris Cybi,' neu yr athraw o Ben y Ffordd 
Wen, ragfynegu y tywydd a'r hinon, y gwres a'r rhew, 
yn ystod y flwyddyn nesaf, oddi wrth dremiadau gwgus 
neu degweddol y planedau. 


! [Y diweddar Robert Roberts, o Gaergybi, awdur y Daiaryddiaeth, &c.] 


268 ' 


GwyppDO0N. Poed diogel i chwi nad ydwyf yn coelio y 
medrant, mwy na'u cyfeillion—“ addy's atch,” neu 
y “ Northern Witch.” Ac fe ŵyr Idris hyny yn dda, 
ond eì fod yn gweled angenrheidiol ddywedyd 
rhyw beth ar amcan, i foddio eì brynwyr anwybodus, 
bydded gwir, bydded gelwydd. mae ganddo ef ai 
gydfrodyr y brudwyr, yr un fath ergyd ar ddis, ar eu 
tu, ag y sydd gan fachgenyn pan floeddio “ King” o hyd 
ei ben, y pryd y teflir dimai i fyny i'r awyr gan ei gyd- 
chwarcydd: damwain yw y cwbl yn y naill fel y 

CANHEBON. Amnghred eto! Ni choeliwch, ef allai, bod 
dynion a merched cael drygu eu hiechyd hyd 
angeu, o waith pobl ddrygionus yn eu hoffrwm i 
Ffynnon Elian. | 

Gwyppou. Na choeliaf, mwy nag y coeliwn chwi, 
pe dywedech mai caws yw defnydd y lleuad. 

CANHEBON. Chwi a adwaenech fy modryb, Elen Evan 
o'r Glyn, a rhyw wrach o doges iddi, na wyr 
neb am ba beth, a'i hoffrymodd ì Ffynnon Elian, a hi 
a gollodd ei hiechyd, ac a fu farw o wendid ysbryd. 

Gwynppou. Gwir! hi allasai farw o wendid ysbryd, 
ond ei choel ei hun a'i lladdodd, heb ddim bai ar 
Ffynnon Elian, mwy nag ar Ffynnon Gwenfrewi, neu 
Glochdy Pawl yn Llundain, neu Rys y Crythor sydd 
ym llwch a lludw er ys dau can mlynedd... “Yr hai a 
addodd yr hwch,” medd y ddiareb; felly ofergoel 'a 
gwendid ysbryd sydd yn nychu yr afiach a dybio ei 
hun yn rhegadwy ac yn rhegedig i Ffynnon Elian. 

CANHEBON. Ni waeth tewi; ond gofynaf eich nawdd 
am eich tynu yn amryfus oddi ar destyn y Ser L40sg- 
yrnog. Pwy a welodd gyntaf y seren hynod hôno yn 
y fl. 1680? 

Gwyppon. Y Dr. Hali, ar y môr rhwng Lloegr a 
Ffrainc. 

CANHEBON. Pa ateb a roddodd Thomas Jones, 
Astronomer,i Syr Rhys ab Cadwaladr ? 

Gwyppon. Chwi a'i gwelwch yn ei Almanac am y 
flwyddyn 1681.  Diammheu iddo ddarogan hylldod o 


269 


ddamweiniau cyffrous, cyffelyb ìi rai Ffransis Mŵr, y 
Meddyg. 

CANHEBON. Wrth i chwi son am y meddyg, ef allai 
na choeliwch, gan faint eich anghrediniaeth, y medr 
dynion “fwrw dwfr,' a dywedyd wrth graffu arno, pa 
anhwyl sydd yn nychu yr afiach. 

Gwyppon. Na choeliaf byth! Ni ŵyr y swynwr, 
pedywedai y gwirionedd, ddim rhagoriaeth rhwng dwfr 
dyn a dwfr un o bedwarcarnolion y ddaiar. Myn y 
meddyg gwybodus a dysgedig weled y claf cyn y 
rhoddo ei farn am ei glefyd, ac y cyfaddaso ei gyffyriau 
i'w iachïu, os bydd iechyd yn gyrhaeddadwy; ond y 
cyfrwys-ddyn, na fedr ond prin ysgrifenu eì enw, na 
silladu yn gywir dri gair yng nghyd, nac yn Gymraeg 
nac yn Seisneg, a ryfyga brophwydo clefyd yr afiach, 
drwy lygadrythu ar ei ddwfr mewn gwydryn; ac a 
enfyn ìddo am goron neu chweugain o arian gyffyriau 
O werth ychydig geiniogau, os, yn wir, y byddant o 
werth yn y byd. Pa bryd y deffry ein cenedl o gwsg 
anwybodaeth? Nid ydym yn gwella nemor mewn 
dealltwriaeth, er amled ein hysgolion, ein ay mdeith- 
asau Cymreigyddol, ein misolion, ein Penny Magazines, 
a'u cyfieithiadau, lluniau llewod a chathod, i beri 
i blant ryfeddu. 

CANHEBON. Wel! wel! y mae fy ofergoeledd i yn 
dechreu gwanhau; ond goddefwch 1 mi ofyn i chwi un 
holiad cto. A ydych chwi yn credu yn Nadguddiadau 
y Bib 

GwypDON. Bydded yn ddiogel genych fy mod yn 
credu ynddynt, ac ar hy y yr ydwyl yn cawn 
anghrediniaeth mewn ofergoelion: ac y mae cymhwyll- 
iadau ystyriol yn fy nghadarnhau yn fy nghrediniaeth 
yn un a'm anghrediniaeth yn y llall. Nid oes ond yr 
ynfyd a ddywed yn ei galon, “Nid oes un Duw.” Ac 
OS oe8, y mae Efe yn gyfiawn: ac ni byddai gyfiawn 
pe caniatâi allu i annuwiolion ddrygu iechyd eu cym- 
mydogion diniwaid, trwy unrhyw swyn, na chyfaredd, 
nac offrwm; trwy ddwfr na thân, na ffynnon na 
mynydd. Pa amryfusedd cyfeiliornus, gan hyny, yw i 


— — ———_  ——_ wu —— o 


270 


ddyn a ymhono gredu yng ngwirioneddau y dadgudd- 
iadau Duwfol, goelio bod y fath beth ag iachâu neu 


ddrygu neb drwy unrhyw swyngyfareddion. Darllen- 
wch eich Bibl—bDeut. xviii. 10, 11, 12; Lef. xix. ô1; 
Act. xiii. 10, 11; Gal. v. 20; Dad. xxi. 8. 

CANHEBON. Wel! well digon yw hyn; chwi a'm 
gorchfygasoch â rheswm. Ewch ym mlaen eto ar y 
“ Cometau,” fel y galwai yr hen Ficar o Lanymddyfri 
y ser llosgyrnog. Pa rai a ymddangosodd nesaf i un 
Syr Rhys ab Cadwaladr? 

Gwyppou. Seren Halt, ym mhen dwy flynedd, sef 
yn 1682. Cofiwch i mi ei chrybwyll eisys, gan enwi 
blwyddau ei chylchdro o'r fl. 1591, bob 76 o flwyddau, 
hyd fl. 1759: ac os byddwch byw yn Nhachwedd a 
Rhagfyr, 1835, ewch i ben Bryn y Castell, ac ond odid 
chwi a gewch olwg ar Seren Mabli. Y seren hynod 
nesaf a ymddangosodd yn y fl. 1770. Barnai sywed- 
yddion yr ymwelai â'n daiaren drachefn ym mhen 
pum mlynedd a hanner; ond hi a'u siomodd. — Tybir 
1ddi, ar ei llwybr, nesâu mor agos i'r blaned bwysig 
Iau, fel ag y bu sugn-dyniad y blaned arni anhwylio 
ei chylch a'i danfon na ŵyr nebi bale. Bernid ddi 
hefyd ddyfod yn nes at y ddaiar nag un seren arall a 
fu o'i blaen; a llawer a ofnent ei dychweliad ar ei 
heil-gylch, rhag dygwydd iddi ddyfod yn gymmydoges 
rhy agos. 

CANHEBON. Pa nifer o flwyddau sydd er pan welwyd 
y seren ryfeddol hon ? 

Gwyppoun. Rhwng 62 a 693 o flynyddau. 

CANHEBON. Ho! yr wyf yn ei chofio; y seren walltog 
gyntaf & welais ierioed dedd hi, a'r ddysgleiriaf. hefyd. 

r oeddwn yn wyth oed, a chan faint y son am y 
seren, mi a godais oddi ar fy ngobenydd ddau o'r 
gloch y boreu i'w gweled, ac ni bu edifar genyf. Yr 
wyf yn cofio ei dull a'i gorsaf; yr oedd yn y de- 
ddwyrain, ychydig o raddau goruwch y terfyngy ch. 

Gwyppon. Bu hon cyn fy ngeni; y rhai dysgleiriaf a 
welaisioeddynt yn yblwyddau 1811 a1823. Aoeddych 
chwi yn gweled y seren 1770 yn hynod o'r llosgyrnog ? 


211 


CANHEBON. Oeddwn, yn hynod o barth ei dysgleir- 
deb, a'i llosgwrn, tybiwyf, ychydig yn hwy na hyd y 
Llathen Fair, fel y gelwir tair o'r ser sefydlog... A ydyw 
eu llosgyrnau yn gyffredin yn hwy na Llathen Fair, 
neu lathen teiliwr ? 

GwyppD0oN. Dywedir fod Seren Syr Rhys ab Cad- 
waladr yn 1680, yn hynod o ran hyd ei llo 
Pan y byddai ei phen yn ymachludaw is dibyn daiaren, 
byddai ei llosgwrn yn parhau i gyrhaedd y nenbwnc 
uwch ben, deg a phedwar ugain o raddau; a hyny, 
medd y cyfarwydd mewn rhif a mesur, yn saith ugain 
ac un o filiynau o filltiroedd. | 

CANHEBON. Â welwyd llawer o'r gwibiaid awyrol 
hyn yn ddiweddar?. 

Gwypnp0Nn. Rhwng y blwyddau 1803 a 1831, 
gwelwyd pedair a deugain. 

CANHEBON. Rhyfeddol! 

Gwyppon. Iê! Rhyfeddol yn wir yw holl waith, 
threfniant, a rhagluniaeth y Creawdwr Oll-ddoeth ac 
Ollalluog! Pa fodd y geill ì , â grewyd allan o lwch 
y ddaiar, syrthio yn ddigon isel ger bron gorsedd y 
Perydd mawr a drefnodd nifer anghyfrifadwy' o 
fydoedd dysglaer i redeg eu cylchau yn yr eangder 
anfesuradwy, ac i wibio drwy eu gilydd er eu crêedig- 
aeth hyd y dydd heddyw, heb beri yr annhrefn na'r 
anghyssondeb lleiaf dam eu plith; ac a barhânt i wein- 

ddu i ogoniant eu Creawdwr, nes y gwelo Efe achos 
1 wneyd cyfnewidiad yn ei waith ei hun! 


ATEBION BACH BUDDUGRE.' 


SyLwars fod eich Rhifyn diweddaf yn dra llawn o . 
ofyniadau ar destynau amrywiol; ac o ran bod genyf 
awr hamddenol, rhoddwch genad i mi eu hateb olynol, 

ol eu cyflead. 

I. Gan Alarch Tegid, yn gofyn— 

“Pa ragoriaeth sydd rhwng Cromlech a Charnedd?” 

1. Cromlech y gelwir maen mawr, neu lech, yn gor- 
phwys ar ddau, tri, neu ragor o golofnau; megys y 
rhai ger llaw y Plas Newydd ym Mon, ac yn agos i 
Bentref Ieuan! yn Nyfed, ac amryw fanau ereill. Y 

oel fwyaf cpeliadwy am danynt ydyw—iddynt gael 
eu gwneuthur gan y Derwyddon, ! ddyben crefyddol, 
cyn geni Crist. Y mae arwyddocâd yr enw, cromlech, 
ai gwasanaeth crefyddol neu wladol, wedi peri ym- 
rafael nid bychan ym mhlith ysgrifenyddion; ond 
rhaid cyfaddef, eu bod hyd yn hyn, yn lle goleuo, yn 
hytrach yn tywyllu gwybodaeth. 

2. Carnedd ydyw casgliad neu bentwr o geryg, ar 
lun mwdwl penisel, wedi eu taflu yng nghyd yn yr hen 
Oesau, ar achos penodol; ond amlaf, er coffâd am 
ryw benadur urddasol, a roddasid i orwedd dan 
cruglwyth. “A hwy a gymmerasant Absalom, ac ai 
bwriasant ef mewn ffos fawr yn ac a osodasant 
arno garnedd geryg fawr iawn' (2 Sam. xviii. 17). 
Wrth agoryd carneddau yn amryw barthau or ynys y. 
ceir ynddynt gistfeini, yn cynnwys esgyrn a lludw, se 
gweddillion rhyfelwyr llosgedig Parch i ddyn oedd 
cael carnedd arno gynt; ond wedi derbyniad ristion- 

th i'r ynys, aeth y parch yn ammharch; ac o hyn 
y tarddodd y dywediadau—“'Carn-lleidr,” “ Carn- 
butain,” “Carn ar dy wyneb,” &c. 


I [Dan M ffugenw Bach Buddugre yr atebodd yr Awdur swrn o ofyniadau 
yn y Gwy dydd am y flwyddyn 1824, 
3 [Ym mhlwyf Nanhyfer, nid nedd o Drefdraeth, yn swydd Benfro. ] 


25 


3. Tomen, styr cyntefin y gair, a arwyddocâ 
bridd-glud, ar fun hanner wy, aca yfbdwyd ar amrafael 
achosion. Weithiau yn wyddfa, neu gladdfa i fawrion 
y ddaiar—ac ynddynt, fel yn y carneddau, y ceir cist- 
feini, rn, a lludw. Ereill a wnaed amddiffyn- 
£êydd rhag gelynion gormesol, â chloddiau dyfnion, a 
chaerau o'u hamgylch; megys 7omen Rhodwydd yn 
Ial, ac, fe allai, 700en y Bala hefyd. Y mae crybwyll 
am adfeiliad Castell y Bala, gan un o'n hen dywysogìon. 
Nis gwn ym mha le y gallai y Castell hwnw fod, os 
nad oedd, o waith coed, ar ben y Domen; yr hwn, pan 
adfeiliwyd, ni adawai weddillion neu furddynau, megys 
hen gestyll cedyrn o feini, y rhai ni ellid eu llosgi. 
U. Gofyniad Brithyll am Geubren yr Ellyll. 
Dywedir i Owain Glyndwr, pan oedd mewn gwrth- 
ryfel yn erbyn Harri IV, brenin Lloegr, fyned hyd 
Nannau i gymhell ei gâr Hywel Sele i ddwyn arfau 
gydag ef. Ond ari Hywel wrthod hyny, Owain aì 
denodd i'r goedwig dan ymddyddan, ac ni welwyd mo 
Hywel yn fyw gwedi hyny. Ym mhen hir ennyd 
cafwyd ysgerbwd gwr o faintiolaeth Hywel wedi ei 
guddio yn ei syth sefyll mewn bol hen geubrem: â 
awdd oedd i'r gwerinos yn y dyddiau hyny ddy- 
chymmygu bod ellyll neu ysbryd yn damsang neu yn 
gwibio o ddeutu y ceubren, lle y gwnaed y fath 
gyflafan anfad. Gwr boneddig o Sais," a darluniedydd 


cywrain a ddaeth i Nannau ychydig o flwyddau yn 
ol, ac a gymmerodd ddarlun o'r ceubren yn gyfam- 


serol hynod; canys yn y nos hôno y dymchwelwyd yr 
hen Ellyll-bren i'r llawr gan wynt mawr. Ac o barch 
i Hywel Sele, yn hytrach nag i Owain Glyndwr, 
defnyddiwyd coed y pren gan ei berchenog clodwiw, 
yn ddodrefn addurnawl, blychau," &c. 

llI. Carwr Cywirdeb, ar Rhuf. xi. 88. 

“ A'i ffyrdd” mewn rhai argraffiadau o'r Beibl; “ a'u 
ffyrdd,” yn ereill. Cyrcher i'r iaith wreiddiol i bender- 


1 (Byr E. Colt Hoare, yn 1818 
? [Cymharer Cywydd y “Blwch,” Cyfrol îi. 117.] 


95—l1I. 


214 


£ynu ar hyn. Yno y cawn—raâ xeipara abrou,—xaì al 6$0ì 
amroG: h. y., “ei farnau Ef—ai ffyrdd Ef,” sef Duw. 
Cyssylltiad cyfansawdd unigol yw a4, ac un lluosog yw 
a'u. A'u ffyrdd a gyfeiria y meddwl at ffyrdd barnau 
Duw, yr hyn sydd anghywir; er nad yw yn dwyn ym 
mlaen un ystyr niweidiol. Y mae y cyfieithiad yn 
gywir ym mhob argraffiad o'r Beibl, o un yr Esgob 
Parry yn y flwyddyn 1620, hyd un Rhisiart Morys yn 
1746. Nid yw ei argraffiad yn 1752 o'm blaen yn bre- 
sennol; ond fy nhyb ydyw, ddarfod i R. M. amryfnddu 
yn hwn, a dodi a'u yn lle a'i; gan fod yr ar. ad 1809 
felly, a phob argraffiad ystrydeb Cymdeithas y Beibl 
gwedi hyny, a bod y golygwyr yn rhwym i ganlyn 
argraffiad 1752, megys cynllun. 

IV. Y mae Gwilym ab Ioan yn holi yng nghylch 
rhyw blanedau, ac yn dywedyd,—“Gwelwyd tair o'r 
cyfryw yn ddiweddar.” Y mae yr hen saith blaned, 
yn ol y rhai y gelwir saith diwrnod yr wythnos mewn 
amryw ieithoedd, yn tramwy yn yr awyr: ond gan 
fod Gwilym yn dweyd mai ehedfan yn yr awyr 
mae ei blanedau ef, gellir meddwl nad yr haul, lleuad, 
Iau, &c., y mae efe yn holi yn eu cylch; ond yn 
hytrach rhyw luchedau awyrawl, sydd yn ffaglu, yn 
rhedeg, ac yn diffoddi yn ebrwydd. Awyr gyfansawdd 
yw yr awyr yr ydym ni ddaiarolion yn anadlu ynddi. 
' Y mae awyryn ennynawl (inflammable air) yng 
nghudd yng hroth y ddaiar, ac yn ysgafnach ei bwys 
O lawer na n ba ni. Pan gaffo hwn ei ollwng yn 
rhydd yng ngwaelod pyllau glo, y mae yn ennyn 
fflam las, osgi dynion fyd ont'o fewn ei gyrhaedd, 
ac yn eu lluchio yn engyrth ar i fyny, neu yn hytrach 
megys corwynt yn eu dwyn gydag ef. Chwythodd 
ddynion yng Ngwaith Glo Mostyn, ger llaw Treffyn- 
non, flwyddau pell yn ol, o waelod y pwll, i fyny drwy 
ei eneu i'r awyr; a drylliwyd hwy yn erchyll ar eu 
codwm eilwaith at y ddaiar. Ysgafnder yr awyr hwn 
sydd fanteisiol i lenwi chwysigenau mawrion (balloons), 
y rhai o anian a esgynant i'r awyr, gan ddwyn gyda 

wynt, yng ngherbyd y gwynt, ddynion, bwydydd, 


279 


diodydd, tywod balasarn, &c., i bellder ac uchder 
rhyfeddol. Yr aw ennynawl hwn yw canwyll 

rf y Deheudir a'r Alban, a. Wall 'wisp a Jack 'Lan- 
thorn y Seison. Gwelir ef ar brydiau yn esgyn allan 
o fawnog wlyb fel post o dân, ond yn diffodd yn 
ebrwydd, naill aì trwy ymgymmysg â'r awyr gyffredin, 
aì trwy ei gyfnewid ei hun trwy losg i awyryn arall. 

Y mae mor naturiol i'r defnydd hwn ennynu, pan 
ymddydolo, ac y cyffyrddo eilwaith â'r awyr gyffredin, 
ag ydyw i ganwyll wer gynneu pan roddir ei phen 
mewn tân. Nis gwn yn awr a ydyw yr aniariyddion 
yn cyfrif hwn yn un o achosion y pistylliau dwfr 
a welir yn esgyn i fyny o'r môr; pa un bynag hyny, y 
mae yn dra diogel genyf mai hwn yw ansawdd plan- 
edau Gwilym ab Ioan. 

M Ateb i Iorwerth ar Robin Ddu a'i Frudiau. ael 

ae yn ofidus ystyried bod cenedl y C 

ofer draddodiadau, an henafiaid mor y ofs ag y 
maent: ond hwyrach nad ydynt yn fwy ofergoelus na 
chenedloedd ereill dan gyffelyb amgylchiadau; sef, eu 
bod yn cyfanneddu mewn gwlad fynyddig anghysbell, 
lle nad oes nemor o fasnach rhyngddynt ar byd gwy- 
bodus i loewi eu meddyliau. Y mae ofergoel y nain 
yn cael ei gadw yn ofalus yng nghof ei hwyres; ac 
felly ym mlaen o genedlaeth i genedlaeth, neu o ddydd- 
iau Robin Ddu hyd y dydd heddyw. Nid oes cenedl 
dan haul, fe allai, yn darllen mwy yn yr Ysgrythyrau 
na y Cymry ym mhlith eu creigiau au mawnogydd. 
Darllenont gan hyny y Gyfraith yn gystal a'r Efengyl; 
canys “y ddeddf yw ein hathraw ni at Grist.” Ac yn 
y ddeddf hôno darllener Deut. xviii. 10, 11: “Na 
chaffer ynot . . . . . a arfero ddewiniaeth, na phlan- 
edydd, na daroganwr, na hudol, na swynwr swynion, 
nac a geisio wybodaeth gan gonsuriwr, neu frudiwr, 
nac a ymofyno â'r meirw.” A Lef. xx. 21: “Gwr 
neu wraig a fo ganddynt ysbryd dewiniaeth, neu frud, 
hwy a leddir yn farw: â cheryg y llabyddiant hwynt: 
eu gwaed a fydd arnynt eu hunain.” _ Rhag bod yn euog 
o'r fath farwolaeth, o hyn allan, gwared genedl y 


216 


cC , Arglwydd daionus! Canys pe lleddid yn 
Nghymru beb un sydd yn rhoddi cred a choeli swyn, 
gyfaredd, i offrwm yn Ffynnon Elian, ìi ddarllenwyr 
tesni ì ieuenctyd penchwiban, i hudoliaeth y gau 
feddyg yn “bwrw dwr" yr afiachus—byddai mwy 
lladdfa yn ein gwlad nag a fu yng ngwersyll Senacherib, 
pan laddwyd 185 o filoedd o Assyriaid mewn un nos- 
waith. Darllened y cyfryw hefyd yr hyn a ddywedir 
âm y brenin annuwiol Manasseh, 2 Bren. xxi. 6: 
“ Efe a arferodd hudoliaeth a brudiau, ac a fawrhaodd 
swynyddion a dewiniaid: efe a wnaeth lawer o ddrwg 
yng ngolwg yr Arglwydd, i'w ddigio Ef.” 

Y mae prophwydoliaethau a brudiau yn arwain yr 
un arwyddocâd i'r meddwl: ond wrth eu cymharu, a 
chwilio i'w hansoddau priodol, mawrygir yr Hollwy- 
bodol Dduw o un tu, ac iselir wendid synwyrau dyn o'r 
tu arall. Prophwydoliaethau a ragfynegent ddygwydd- 
iadau mawrion, a amlygent drugaredd neu gyfiawnder 
Duw i aneirif filoedd o'i greaduriaid Ef; megys ym- 
ddangosiad y Gair tragywyddol mewn agwedd dyn— 
dychweliad caethglud Israel—cwymp Babilon fawr— 
dinystr Ierusalem, &c., &c.. Ond na ammharchwn 
ogoniant a mawrhydi IEHOFAH, drwy feddwl yr ym- 
ostwng Efe i roddi rhagfynag i freuddwydiwr brudiau, 
o syrthiad maen allan o fwa porth Eglwys y Wydd- 
grug, ar ben gwraig feichiog; neu y byddai y byd ar 
ben pan nythai brân ym mrig onen ar heol y Bala. 
Ol ddiffyg pwyll! Ol wendid synwyr dyn! A phe 
haerid mai o ddiafol y mae brudiau, na rodder y coel 
lleiaf arnynt, canys “ni safodd y gwirionedd, o 
blegid nid oes wirionedd ynddo ef.” Gan hyny, dyger 
achau brudiau, a phob twyll ac hudoliaeth, at eu gwir 
rieni, sef tywyllwch y meddwl, ac hygoeledd dynolryw. 
Y mae yn dra chwith meddwl bod pobl a ifir yn 
grefyddol, y rhai a fedrant siarad yn hyddysg am 
ffydd achubol, a gweithredoedd o ufudd-dod, er hyny 
mor fabanaidd, ac amddifad o reswm cyffredin, a 
myned at hudol neu hudoles, i gael dadguddio iddynt 
ddirgelion seliedig. Y mae cariad, sef gwir grefydd, 


2 


“yn credu pob dim;” ïe, dadguddiadau Duwfol, a 
pherthynasau iechydwriaeth enaid. “Na chredwch 
bob ysbryd, eithr profwch yr ysbrydion, aì o Dduw y 
maent.” Ond cyn diweddu; pe dywedai brudiwr yr 
ymlusgai anghenfil anferth ei lun, a dirfawr ei faint, 
allan o'r môr i fro Prestatyn, ac y gorwanciai y Graig 
Goch, yn y Ddiserth, ar un boreubryd—byddai hyn, 
fe allai, yn ormod o gamel i'w lyncu gan y werin 
hygoelus. Ond nid felly am ragwybodaeth awdwr yr 

lmanac bach, y Cyfa Ul o bob enw i bawb, yr hwn 
a fynega ac a gyhoedda yr hinon a'r tywydd flwyddyn 
rhag llaw; neu am gelfyddyd y bwriwr dwr, yr hwn, 
wrth ei ffroen a'i lygad, heb holi dim, a ddywed oed, 
a chlefyd, a hanes yr afiach, ac a rydd o'i haelioni 
werth dwy geiniog am goron i'w iachâu ef. 

Rhoddir peth o hanes brudwyr a'u brudiau—Robin 
Ddu ac ereill—yn y rhifyn nesaf. 

VI. Af rhagof bellach, yn ol dymuniad Iorwerth, i 
roddi ychydig o hanes Daroganwyr Cymru a'u Brudiau: 
ac yn gyntaf, Merddin Wyllt. Y mae cerdd dribano 
o saith ugain o bennillion wedi eu cyhoeddi gyda'i 

soddiadau ereill ef, dan enw Cyfoesi Merddin a'i 
Chwaer Gwenddydd. Dichon i hanner y gerdd fod yn 
dra hen, ond llaweroedd o'r pennillion a_ ysgrifenwyd, 
y mae yn ddiddadl, o dri i bedwar cant o flynyddoedd 
wedi i Ferddin huno cwsg marwolaeth. Eglurir hyn, 
gan eu bod yn enwi tywysogion C olynol, yn eu 
gwir dilyniad, o Faelgwn Gwynedd, hyd. at Rodri 
Mawr, yr hwn a laddwyd gan y Seison yn y íl. 877; 
er bod Merddin yn gydoeswr â 'Thaliesin o gylch canol 
y 6ed ganrif. Ni bu diffyg seiri a gwêyddion i lunio 
brudiau, yn enw Merddin, hyd yn oesau diweddar 
iawn. Prophwydir gan un o honynt fel hyn:— 


“ Bydd yna Gymry i ymlid alltudion 
Bydd oed Iesu Fab Morwyn wenfron, 


cn uv 
, . “ “vw 
Bydd pymtheg a phedwar ugain union, - UNIVER< 


Bydd pymtheg cant, gwarant gwirion (1595), 


Bydd yn ol hyny Gymry yn gryf ffyddlon,  250c1 960 7 


Bydd i'r rhai hyn feddiant ar eu tir a'u coron,” 


OFOA^íOE 


Wi 
pn nh» W 


/ 


278 


Gwelir bod lleferydd yr adyn a ysgrifenodd y pennill 
hwn yn eu gyhuddo o dwyll. Efe, neu arall o'i fath, a 
frudiodd i'r un flwyddyn, sef 1595, yn enw Taliesin :— 


“ Pan fo oed Ior, Creawdwr pob moliant, 
Yn union pymtheg cant, pymtheg, pedwar ugain ânt 


Brython a'u treulia, penaf fyddant." 


Aeth y flwyddyn hon heibio heb nemor o ddygwydd- 
iadau hynod. Erbyn hyn yr oedd yn angenrheidiol 
llunio cân neu frud newydd i Ferddin. 


“Pan fo oedran Mab Duw mewn cyfri', 
Yn fil a chwe' chant, gwarant egori, 
Y bydd ofn ar on 
Ac y diflana y n.” 


Yn ddiweddarach fyth, dynwaredwyd Cyfoesi Merddin 
a'i Chwaer Gwenddydd, yr hon a ofyn i'w brawd,— 


“ Pwy a wladycha 
Yn ol Harri bena'?. (Harri 8fed.) 


Merddin a ateb:—“Egin dau Harri, ni bydd hir eu 
' trwydded.” Gwir yw hyn! ond ol marwolaeth 
Edward VI. yr ysgrifenodd y Merddin ffugiawl hwn. 
Yna y brudiwr a chwanega:— 


“ Fe fydd lluoedd anguriol, 
A phobl annosbarthol, 


Ar Loegr y rhydd orthrech 1" 


Diammheu mai yn oes O. Cromwel y brudiwyd hyn. 

2. Awn yn nesaf at Adda Fras. Yn Llyfr Gwercys 
y ceir yr hanes hwn :—“ Yn amser Gruffydd ab Seisyllt, 
tywysog Cymru, yr oedd brudiwr, a elwid Adda Fras, 
yn trigo yn y lle a elwid Aber Llechog, yn Is-Conwy; 
ac yno y peris eì gladdu mewn corlan defaid: i'r man 
a'r lle y gwnaeth efe ganeuau i ddangos y byddai yno 
Fonachlog. Yr oedd yr Adda Fras yma yn byw o 
gylch y flwyddyn 1060.” Mynachlog Lechog, yr un 


219 


yw â Maenan, ger llaw Llanrwst. Yn hon y claddwyd 
Llywelyn ab Iorwerth. _ Am ei hadfeiliad y dywedodd 
y bardd:— 

“ Aethost o fewn i wyth-awr, 


Fonachlog Lechog, i lawr.” 
I. LL. 


Yr oedd Adda Fras, fel Merddin, yn brudio gant- 
oedd o flwyddau gwedi ei farwolaeth; canys tybid yn 


yn Oesau tywyllion iddo ragfynegu fel hyn am Harri 


“ Ac yng nghastell y Folallt yr ymguddia, 
Yn Hwnsio Heth y bydd cadarna', 
Ac yn Siring Cross yr ymgadarnhâ, 
I fyn'd i'r Bryn Gwyn i gael eisteddfa," 


3. Robin Ddu o Fon, neu Robin ab Siancyn Bledrydd, 
a ifenodd rai brudiau r dyn 1340 a 
Tr Yr oedd yn gydoesydd â Dafydd Ddu o 
Hiraddug, a thadogwyd ar y ddau amlder o frudiau a 
chwedlau celwyddog yn yr oesau canlynol; a pha 
gyntaf yn anghofir hwynt, goreu oll. Un o frudiau R. 
Ddu a ddechry,— 


Yw un Â'i rhawn yn y rhwyd; 

, Y ddraig goch gynddeiriog hi» 
I ninnau a ennynir— 
* * * * * 

Aer y trillu i'r Trallwng 

A dry'n flaidd, a dery'n flwng. 

* * * * . 

A'r brawd hen o'r Brytaniaid 

Eglur o ddur u daid AN 
'r gog yr â, deca' dal, 

I rodio gwlsd yr ida 

Un gwr a wna iawn i gyd, 

Ac ef o farw a gyfyd; 

Tirio er lles, torir llw, R 

Tynwn gyd a bwnw 


Y mae sail ìi ammheu mai nid Robin Ddu oedd awdwr 
y brud hwn, o ran ei fod yn amneidio yn dra eglur at 


280 


Harri VII, yr hwn oedd ŵyr i Owain Tudur o Fon; 
ar Harri hwn oedd heb ei eni yn amser R. Ddu. 

4. Dafydd Llwyd ab Llywelyn ab Grufydd, o 
Fathafarn, ger llaw Machynlleth, bardd, a gwr bon- 
eddig, yn amser Edward IV. a Harri VII, a fu yn 
helaeth ac yn hael o'i gywyddau darogan. Ieuan ab 
Gr. Leiaf a ofynai i'r Wyddfa, pa fyd a fyddai; a 
Dafydd Llwyd a ymgynghorai â'r wylan. 


“ Dydd da i'r wylan, leian lwyd, 
Coel fydd edn, celfydd ydwyd; 
Ferch wiwlan ar farch heli, 

I ffrisio ton ffres wyt ti. 

* ” * * * 

Moes dy gynghor o'r môr maith, 
A ges im' o gysymaith, 

Sy'n ofni trueni trwch, 

I Frydain anhyfrydwch.” 


YR WYLAN. 


“ Wrth ddarllen y sen y sydd 
O waith KHobin ddoeth rybudd, 
Taliesin y dewin doeth, 
A. Merddin bur-ddysg mawr-ddoeth, 
Ao Adda Fras, gyhoedd frud,— 
Didwyll y maent yn dywedyd; 
Prophwydoliaeth maeth i'n mysg, 
O waith Ddewi ddoeth wiw-ddysg: 
Eu gaddaw hwy, hir guddhâd, 
Yn siwr ddiau sy ar ddwad— 
E welir yn aml elawr, 
A helaeth farwolaeth fawr." 
o 9 ^^ *. 


Gwaith ofer yw helaethu dyfyniadau o'r fath. Mewn 
wyth o'i gywyddau brud, y mae yn lled eglur bod y 
bardd â'i olwg ar Iarll Rismwnt, ŵyr Owain Tudur o 
Fon, gwedi hyny Harri VII, pan oedd ar alltudaeth 
yn Llydaw; ac mai dyben penaf y brudiwr oedd 
annog cenedl y Cymry i godi i fyny ym mhlaid eu 
gwladwr. Yr un ddichell a barodd i Iolo Goch ac 
ereill frudio yn nyddiau rhwysg Owain Glyndwr. Ac 
ym mhob oes, o Ferddin i Ddafydd Llwyd, casineb 
gwreiddiedig at eu gorthrymwyr y Seison, oedd yr 
ysbryd a gynhyrfai brydyddion yr oesau i gyhoeddi 
brudiau, yn addaw buddugoliaeth i'r Cymry, ac adfer- 





281 


iad iddynt i wlad a choron Lloegr. Dyma y deongliad 
tyneraf, a'r esgus goreu a ellir wneyd trostynt. _ Arferai 
y brudwyr enwau anifeiliaid y maes, ymlusgiaid y 
ddaiar, ac ehediaid yr awyr, o'r wadd i'r llew, ac or 
gwybedyn i'r eryr, i ddynodi yr amrywiol ddynion & 
fyddent dan eu sylw. Breuddwydient bod Arthur yn 
cysgu, ond y deffroai ar ryw amser penodol, a'r “prif 
yn bump!” ì ail feddiannu unbenaeth Prydain. Weith- 
iau y galwent yr arwr hwn yn Owain, Owain Lawgoch 
—dro arall Cystenyn—ac yn ddiweddar Harri y Naw- 
fed! Acnid Arthur ei hun oedd yn hepian, ond ei 
hen filwyr ef hefyd, Trystan, Gwalchmai, &c. Yr 
oedd rhyw goel tebyg i hyn mewn bod, pan ganodd 
H. J., Llangwin, gerdd, yn amser y rhyfel American- 
aidd, ac ynddi y ban hwn:— 
“ O Eryri daw dynion â ffyn o gyll gwynion, 
A gurant y dewrion, rai dwys,” &c. 

Digon bellach: wf i'r fath sothach! I dir anghof 
â hwynt! Nythed y frân lle y myno; ac os syrth 
maen allan o fwa y porth, gosoder arall yn ei le. 

Deffrôer ieuenctyd. yr oes, drwy addysg prydlon, 
rhag canlyn brisg eu rhieni ar hyd llwybrau ofergoeledd 
dyrys: ond nid oes fawr o obaith llwyddiant pe pre- 
gethid deirgwaith yn y dydd i henaint pengaled, a 
fyddo gwedi unwaith ymddyrysu ym mherthen cyf- 
eiliornad.. Tynwch hwynt, trwy y rhesymau cadarnaf, 
allan o Ffynnon Elian yn y boreu, deg i un nad ânt 
yn ol iddi, megys o'u gwirfodd, cyn ymachludd haul. 

VII. Cwn OYNDDEIRIOG. 

Ateb 4 holiad Philanthropos. 

Yr ydych yn holi am “fath o gareg ym medd- 
iant boneddigion Gwaen Ifor, sir Gaerfyrddin, ag 
sydd feddyginiaeth anffaeledig rhag y damweiniau 
marwol ag sydd yn aml yn dygwydd i ddynion drwy 
frathiadau y creaduriaid ilweidiol hyn ; &c yn dymuno 
rhyw hysbysrwydd yng nghylch y gareg ragddywed- 
edig, er boddlonrwydd i chwi ac ereill.” 

Am gareg Gwaen Ifor, nid oes genyf yn awr ddim 

96—II. 


282 


1 ddywedyd, ond a gasglwyl oddi wrth hanes ceryg 
a honir iddynt rinwedd cyffelyb mewn parthau ereill 
o'r Deheudir. Nid wyf yn gwybod ì Wynedd gael 
erioed ei bendithio ag un anrheg wyrthiol o'r fath. 

Ym Medi, 1822, dygwyddodd i mi gydymdeithio â 
phererin gwladaidd, blinedig, ond er hyny, fel y Cymry 
yn gyffredin, yn barablus a hynaws ddigon. Gan fod 
eì leferydd yn ei gyhuddo, nad oedd drigiannol yn 
y fangre hôno, cymmerais yr achlysur i'w holi yng 
nghylch ansawdd ei daith, a pha can belled y teithiasai 
allan o'i breswyl gynnefin. Ac yntau yn hyrwydd a 
adroddodd i mi yr hanes a ganlyn. _ Ei fod, er y boreu 
ddoe, wedi teithio boytu deugain milltir, o achos bod 
cymmydoges iddo wedi cael eì brathu gan g$ a dybid 
eì fod yn gynddeiriog; ac iddo yntau, o dosturi dros 
gyflwr ei meddwl, fyned can belled a Maes y Ffynnon 
ym Maelienydd, i ymbil am ychydig o lwch y gareg 
rinweddfawr oedd ym meddiant y teulu yno. Y fon- 
eddiges a'i derbyniodd yn ei hymddyddanfa (parlour) 
gyda phob mwyneidd-dra a thiriondeb; ac wedi deall 
ei neges ef, hi a grafellodd gymmaint o lwch oddi ar gar- 
egan wen fechan, ag a ellid ei ddal rhwng bawd a bys. 
Maint y gareg oedd ffyrfder pen ei fawd, aco 14 1 2 
fodfedd o hyd. Yr oedd y foneddiges yn gwbl hyderus 
o effaith iachaol y llwch, pan gymmerid ar lefrith; a'i 
dymuniad diweddaf oedd, na chyhoeddai efe rinweddau 
y gareg, rhag i ormod o gais arni ei lleihau i'r dim. 
Nid oedd yn y wraig foneddig hon ddim twyll o ran 
budrelw; canys nid yn unig na chymmerai arian ei 
hun, ond hi hefyd ai gorchymmynodd yn gaeth na 
roddai efe ddim 1 un gweinidog o gylch ei hannedd. 

Y negesydd a chwanegodd, iddo ymofyn yn y 
gwestty, lle y llettyasai y nos o'r blaen, yng nghylch y 
modd y cafwyd y gareg ryfeddol hon gyntaf; a dyma 
yr hanes a gafodd:—“Dyn cynddeiriog, yn yr hen 
amser, a ddiangasai oddi ar ei geidwaid, a ganlynwyd 
ganddynt, ac a oddiweddwyd yn cysgu ar fryn... Hwy 
a'i cymhellasant i ddychwelyd; ond efe a archodd 
iddynt gyrchu iddo gaib a phal, o ran ei fod wedi cael 


283 


addysg yn ei freuddwyd, fod meddyginiaeth i'w anhwyl 
ef yn gudd yn y ddaiar oddi dan ei ben lle yr hunasai. 
Ei archiad a ufuddhawyd, a chafwyd dwy gareg wen, 

rhai sydd ym mherchenogaeth ei deulu ef hyd 
heddyw ; un ym Maes y Ffynnon, a soniwyd am dani, 
yn cael ei chyfranu yn rhad, ac heb leihau, er a grafir 
oddi arni! a'r llall, gan frawd, yn Llwyn Madog, ym 
Mrycheiniog, yr hon sydd yn treulio yn ffest, o ran 
bod ei pherchenog yn holi pum swllt oddi ar bob 
ymofynydd.” 

Dyma'r hanes a gafwyd yng nghymmydogaeth y 
ceryg; a barned PAslanthropos am danynt fel y gwelo 
yn oreu. 

Cymmaint ag a gesglais ì wrth glybod a darllen am 
ansawdd cynddeiriogrwydd ci, yw hyn: Nad oes un 
creadur arall yn myned yn gynddeiriog o hono eì hun 
ond efe; a'r achos o hyn, meddant, am nad oes rwyd- 
dyllau (pores) yn ei groen ef, i'r gwres tufewnol 
ddianc allan drwy chwys, fel creaduriaid ereill. Dy- 
wedir hefyd, mai perthynol i'r ynys hon yn unig yw 
cynddeiriogrwydd ci. Y mae poer, neu ysnafedd 
geneu ci cynddeiriog, drwy gael ei ollwng gyda y dant 
i'r briw, fel brathiadau seirff gwenwynllyd, yn effeith- 
ioli ar lyn neu nodd (4ymph) y coríf a frethir, pa un 
bynag a fyddo ai dyn ai anifail. Y mae gradd benodol 
o gynnyddiad y gynddaredd yn peri yn y creadur ofn 
dwr annirnadwy a rhyfeddol; ac or achos hwn y 
cafodd y clwyf ofnadwy hwn yr enw Aydrophobia, yn 
yr iaith Roeg. Byddid yn y dyddiau gynt yn mygu y 
brathedig rhwng gwelyau pluf; ond nid oes achos am 
alanas or fath; canys y truan ddyn a fyddai marw 
drwy nerth gwenwyn ei anhwyl, mewn ychydig 
ddyddiau, wedi iddo unwaith ddechreu ofni dwr, 
gwin, neu unrhyw wlybwr arall. 

Llawer o feddyginiaethau a gyhoeddwyd i'r byd y 
naill ar ol y llall, a phob un o honynt, meddent, yn an- 
ffaeledig. Ond, och! y maent oll, fel tarth neu niwl ar 
ben Morgeiliau, yn diflanu oddi ar y cof. Rhathu y briw 
yn ddiattreg ac yn barhâus â halen bras, wedi ei olchi 


284 


yn gyntaf yn ddwys â dwr a sebon, a gymmeradwywyd. 
Gollwng gwaed y dyn agos i'w farwolaeth, fel y lleihêid 

llyn niweidiol. Haera y werin wybodus, y dylai yr 
hwn a frethir fyned i'r môr cyn y cysgo.. Ond gwedi 
y cwbl, os bydd y brathiad mewn man cnodig ar 
aelod, goreu pa gyntaf yr arferer ellyn lem, a thori 
ymaith olwyth helaeth; canys gwell pob dyoddef 
daiarol na dyoddef cynddeiriogrwydd. Dichon i 
unrhyw gau feddyginiaeth gael yr enw o beri iachâd; 
ond hawdd iachïu lle ni bo clefyd! — Nid oes, fe allai, 
gynnifer ag un o ddeg o'r cŵn a helir ac a leddir yn 
enw cŵn cynddeiriog, yn ddiau felly; a llwch careg 
Gwaen Ifor, penwygyn hallt, neu lonaid gwnïadur o 
flawd ceirch coch, gydag eli Treffynnon ar y briw, â 
ddichon iachâu brathiad ci na fyddo yn heintiol e gyn- 
ddaredd. Ond rhag effeithiau ofnadwy brathiad ci a 
fyddo yn wir gynddeiriog, nâ ymddirieder i unrhyw 
swyngyfaredd, na choeg feddyginiaeth aneffeithiadwy; 
ond yn hytrach, arferer y gyllell lle y gellir; a phan 
nas gellir, gwaeder yn ebrwydd ac yn helaeth; golcher 
y briw â dwr sebonaidd; a rhather â halen glân, y 
naill ar ol y llall, am awr o amser. Meddyliwn hefyd 
y gallai sugn-wydr (cupping glass) fod yn effeithiol ar 
y briw, drwy dynu nodd y cnawd i wrthredeg allan, 
cyn i'r gwen dreiddio neppell i bibau y noddlyn, 
ac oddi yno ir gwaed. Dylai meddwl y dyn hefyd 
gael ei sirioli drwy bob moddion achlysurol i'r dyben. 
Pe bai dwr Lethe yn gyrhaeddol, da a fyddai iddo 
gael traflwnc o hono; canys ofn parhiius o'r canlyniad 
a allai fod er niwed mawr o hono ei hun. Yn hyn 
yn unig fe allai y dichon hyd yn oed i swyn fod yn 
llesol, drwy adfywio gobaith o iachâd yn y brathedig; 
ond y drwg a fyddai, rhaid iddo gredu yn y swyn, ac 
nid eill neb ond y tywyll anwybodus wneyd hyny. 

VIII. Chwanegiad ar Robin Ddu, a Chŵn Cyn- 
ddeiriog. 

Er nad yw gwybod y flwyddyn neu yr oes y bu 
Robin Ddu y Brudiwr fyw ynddi, o werth draen i y 
rhan amlaf o'ch darllenyddion, eto y mae y dau can 


285 


mlynedd rhagoriaeth rhwng fy amseroni i a'r eiddo 
G. Peris, yn eich rhifyn Tachwedd, yn ormod o amser 
i'w ollwng heibio heb ychydig o sylw. Myfi a gan- 
lynais y Dr. O. Pughe, yn y Cambrian Biography, pan 
ddywedais fod Robin Ddu yn gydoesydd â Dafydd 
Ddu o Hiraddug, o'r fl. 1340 i'r fl. 18710. Y Dr. Davies, 
yn y Rhestr o Feirdd yn ei Firlyfr, sydd unair am oes 
D. Ddu, ond y mae yn gosod Robin ganmlwydd yn 
fwy diweddar, sef 1460. Yr wyf fi yn cyfrif y Dr. 
Davies yn awdurdod o bwys yn hyn, er lleied yw; 
canys pe buasai R. Ddu yn byw mor ddiweddar ag o 
gylch 1570, buasai yn anhawdd i'r dysgawdwr gofalus 
wnw gam gyfrif cymmaint a chanmlwydd yn ei 
rifeg, ac ar amser y gallasai aml henfab neu henferch 
ddywedyd iddo eu bod yn cofio Robin Ddu yn pro- 
phwydo hyn a'r llall. Ym mhellach, yr oedd rhyw 
achosion gwladol yn perii Robin Ddu ac ereill frudio; 
ond pe buasai yn byw o gylch y fl. 1570, nid oedd 
achos o'r fath i'w gymhell, canys yr oedd epil Owain 
Tudur o Fon ar orsedd Prydain, ac yn degweddol eu 
hymddygiad at genedl y Cymry. nd gan bod G. 
Peris yn dywedyd i Robin Ddu “ganu llawer yn amser 
yr Iorciaid a'r Lancastriaid, heb enwi neb,” &c., y mae 
ei ammheu mai cam argraffiad yw “1570;” canys 
ymladdesid y frwydr ddiweddaf rhwng y teuluoedd 
hyny yn y fl. 1485, gwedi rhyfel ffyrnig o 30 mlynedd o 
barhâd. Y mae hyn yn cywiro amsereg y Dr. Davies, 
sef bod Robin Ddu yn llwyd flodeuo o gylch y fl. 1460. 
Dywedais yn fy ail lythyr at Iorwerth, “na bu 
diffyg seiri a gweyddion i lunio brudiau yn enw Robin 
Ddu, &c. hyd yn oesau diweddar iawn:” gallaswn 
chwanegu, Ayd yr oes hon! canys wrth ddyfod o Borth 
Aethwy i Fangor, soniais wrth gyd-deithydd, y byddai 
y bont haiarn dros Fenai, pan orphenid, yn wythfed 
rhyfeddod Cymru. “Gwae y byd pan orphenir hi,” 
atebodd yntau: “y mae Robin Ddu Ddewin wedi 
prophwydo am dani fel hyn:— | 


“ Pont ar Fenai a fydd, 
Dwy flynedd cyn byd aflonydd,'” &c. 


286 


Cryn nifer o flwyddau yn ol, yr oedd deiliaid 
boneddigwr yng Nghymru yn dra esmwyth arnynt o 
herwydd ardreth isel: ond o'r diwedd daeth Sais o 
enw Vernon i brisio yr holl dyddynod, ac i— 


“ Dynhan y cenglau ym mhob conglydd, 
Os oedd milyn â rhwymyn rhydd.” 


Y Cymry a'i galwent, nid Vernon, ond Ufernol; & 
dywedai rhywun fod Robin Ddu wedi prophwydo ei 
ddyfodiad :— 


“Fan ddaw Verao i farnu.” 
Ond daeth gwaeth Vernon ar ei ol. 
“Petaiar llaw Peis Llwydrio 
meddai deiliad. 
* cd cd * cd * 


Yn fy ateb i Philanthropos ar frathiad ci cynddeiriog, 
rhoddais gyfarwyddyd i olchi briw o'r fath i dynu y 
gwenwyn allan o'r cnawd. Gwedi hyny dygwyddodd 
i'm llaw bapyryn a ysgrifenasid gan y meddyg dysg- 
edig y Dr. Haygarth, o Gaerlleon ar Ddyrdwy, ac a 
gyhoeddasid ar yr achos gofidus o farwolaeth fri o 
ddynion o'r ofn-dyfr-glwyf (Aydrophobia), yn y misoedd 
Hydref a Thachwedd, 1788, yn ardal Gwrecsam, 
swydd Ddinbych. Dyma sylwedd cyfarwyddyd y 
meddyg:—“ Dylai fod yn foddlondeb cysurus 1 unrhyw 
ddyn a frather, gael gwybod bod modd diogel, hawdd, 
ac effeithiol, ìi ragflaenu y gwenwyn. Cytuna medd- 
ygon yn y farn, mai poer, neu ysnafedd geneu ci, neu 
unrhyw anifail cynddeiriog, yn cael ei ollwng i'r briw, 
yw yr unig achos, a wyddir eto am dano, a effeithia 
1 gynddeiriogi dyn. Nid yw y gwenwyn yn gyflym 
yn ei weithrediad, ond fe'i cymmerir i fyny i'r gwaed 


287 


yn araf; a rhoddir digon o amser i'w symmud ymaith, 
cyn y byddo perygl.  Cynted ag y brather dyn, sycher 
y briw â lliain, ac yna golcher â dwr oer, nid. yn 
ysgafn a diofal, ond yn ddwys a pharhâus; ac os bydd 
y briw yn fawr, dros amrai oriau yng nghyd. Gwedi 
golchi felly yn helaeth â dwr oer, gellir arferyd dwr 
twymn gydag effaith da. Y ffordd oreu a fyddai, 
bwrw y dwr drwy big crochan te, a rhoddi i'r dwr 
ddigon o ddisgynfa. _ Ni olchir y gwenwyn allan drwy 
olchiad ysgafn. O hyn y bu prawf rai gweithiau, yn 
ymgais pobl ieuainc penweiniaid yn ceisio golchi 
ymaith wenwyn y frech wen, pan osodid ar eu breich- 
iau; ond o herwydd ysgafnder y golchiad, y frech wen 
a effeithiai arnynt wedi hyny. Rhybudd yw hyn, pan 
olcher brathiad ci, fel na fliner yn gwneuthur daioni, 
trwy roddi heibio y dwr yn rhy fuan. 

“I esmwytho meddwl y brathedig, ni ddylid esgeul- 
luso galw llawfeddyg ato; canys llawer a ddichon 
cyfarwyddyd ac ymadroddion gwr pwyllus, synwyrol; 
er y gallai y claf ei hun, cymmydog, neu weinidog, 
arferyd dwr yn gystal a'r meddyg. Os bydd y briw 
yn ddwfn, y mae meddyg yn llwyr angenrheidiol, fel 

chwilio ac y meddyginiaetho i'r gwaelod. Os gwneir 
h oll, nid oes yr ammheuaeth lleiaf na cheidw y 
brathedig ei iechyd arferol.” 

Y mae yr anian ddynol yn ddarostyngedig ì anhwyl 
arall, sef cynddeiriogrwydd ysbryd, pan fyddo y corff 
yn ddifriw—cynddeiriogrwydd nwydau ehudwyllt, yn 
tarddu, nid o frathiad deintiol, ond o ffynnonell llygr- 
edigaeth gwreiddiol: a rhag y cynddeiriogrwydd hwn 
hefyd, y mae meddyginiaeth rhad a diffael yn cael ei 
gynnyg o'r on a agorwyd i bechod ac aflendid. 
Yfwn o'r dwfr hwn: pa ham y byddwn feirw ? 


BRWYDR Y GWELLTYN. 


GAN holi rhyw ychydig o gyfathrach â chwi, goddef- 
wch i mi- ymbil am ryw swyddau danoch, i roddi 
i chwi yn awr ac yn y man, olygiadau ar helyntion y 
bedyssawd a ddygwyddo i mi selu arnynt. O her- 
wydd eich bod chwi eich hun, y rhan amlaf, yn gwyl- 
ied o amgylch y caerau, rhoddwch genad i mi, eich 
câr isel, i fyned weithiau i heolydd y ddinas, dro arall 
i ddyffrynoedd a moelydd y wlad,i bigo allan a wein- 
yddo, parth ansawdd. a theithi, i fritho gwisgoedd 
amryliw eich cenadau misol. 

Fel yr oeddwn ar foreu teg a heulog o Fehefin, â'm 
bryd ar hela i chwi ryw newyddedd, i brofi fy addas- 
rwydd, dos neu na ddos, i'r swydd yr wyf yn ymgy- 
mhell fy hun iddi, dygwyddodd i mi, mewn gyn fyfyr- 
dod, grwydro i goedwig faith anhygyrch, llawn o 
ddyrysni a chorsydd. Yn ol hir droi a throsi, a myned 
a dychwelyd, llawenydd a fu imi ganfod brisg rhyw 

mdeithyddion, gan obeithio arweiniai y llwybr 

wn fi 1 ryw annedd ddynol, lle y cawn orphwyso fy 
aelodau lluddedig, tra yr ysgrifenwn atoch chwi yr 
hyn a sylwais arno yn fy nghrwydr, ar adar asgellog, 
a llysiau blodeuog: ond ebrwydd y canfuais fy siom- 
edigaeth, wrth y fforddolion oeddynt yn tramwy 
fathrfa. “Nid y" y morgrug” (meddai mab Taceh) 
“yn bobl nerthol, eto y maent yn darparu eu lluniaeth 
yn yr haf.” Gellir chwanegu, eu bod yn genedl ddar- 
ostyngol i ddeddfau llywodraeth ddinesig. Rhyfeddais, 
nid yn unig at eu dichlynrwydd, ond hefyd at eu 
cywirdeb yn eu dull o ymdeith. Yr oedd y mynedig- 
ion cargychwyn yn dilyn eu gilydd yn llinyn o'r tu 
haul i'r "heol, a'r dyfodedigion carddychwel yn diflin 
deithio ar yr ystlys ogledd iddi, heb na rhuthro i 


! (Cyfroddedig i'r Gwyliedydd yn y fi. 1824.] 


289 


mewn, na myned allan. Tybiais hefyd fod ganddynt 
swyddogion, neu feistriaid gwaith, un yma ac arall 
draw,i ofalu bod pob aelod o'r gymdeithas yn ym- 
ddwyn yn addas i'w orchwyl. Deallais, wrth sylwi, 
mai cywain defnyddion yr oedd y genedl hon o fywion 
1 adeiladu castell—un cyfuwch, fe allai, yn eu golwg 
hwy, ag oedd Tŵr Babel ym marn preswylwyr Sinar. 
Bwriedais estyn fy nhaith, i weled pa fath seiri oedd- 
ynt yn eu hadeiladaeth; ac wrth bellder eu tref oddi 
wrth y lle y croesais eu cynniweirfa gyntaf, daeth i'm 
cof yr hen goel y byddai Gorphenaf ac Awst yn dra- 
sych hinon, o ran y dywedir fod gan y diwydion hyn 
argoel reddfol ynddynt eu hunain o hyny, pan anturient 
can belled o'u castell i gyrchu defnyddion. Pa fodd 
bynag hyny, attaliwyd fy nhaith gan ddygwyddiad 
anghyffredin. Gwelwn ddau o'r brodyr ddeiliaid yn 
ymrafaelio ar y ífordd, a phob un o honynt yn arddel 

awl i'r un dodrefnyu, sef trawst o welltyn, o gylch 
modfedd o hyd; a thynu y dorch y buont â holl nerth 
eu haelodau, un ym mhob pen i'r trawst, dros hir 
amser; er mawr rwystr a chyfíro i ddeiliaid llonydd y 
llywodraeth. Yn ol hir ddysgwyl terfyn ar y ffrwgwd, 
y ddau, megys o gydsynied, yn gweled eu ffolineb, a 
ollyngasant y trawst i orphwys, gan duthio bob un i'w 
daith yn ddifaich: y ddau yn eu colled, heb i'r un 
ennill) Erbyn hyn, ni fedrwn lai na gweled yn yr 
ymdrech hon ddarluniad rhy gywir o amryw ym- 
drechiadau a welir, âc a glywir son am danynt yn y 
byd; a hyny rhwng y deudroedogion a ymhonant fod 
yn arlwyddi y grêedigaeth. Gwir yw, i'r ddau fyw- 
1onyn golli ysbaid o'u hamser gwerthfawr, a ddylasent 
dreulio i ddiogelu eu tref erbyn fferdod chwerw auaf, 
a hyny i ymrafaelio am fodfedd o welltyn! Ond 
gwedi i'r ymdrech fyrbwyll ddarfod, nid oedd fymryn 
o arwydd digofaint rhyngynt; dim ymgais i dynu na 
gwallt na llygadon eu gilydd. Faint mwy rhesymol a 
chanmoladwy (meddwn), a fu ymddygiad y bychan- 
igion hyn, na dau ffwl pen ffair, a ymdrechant i dori 
aelodau eu gilydd, am ddim mwy achos, fe allai, na 


.91—lII. 


290 


bod y naill ffwl yn methu deall gair mwys y ffwl arall ? 
Faint mwy rhesymol, meddaf, nag ymddygiad dau 
uchelwr a osodant naw neu ddeg o gyfreithwyr i 
ddadlu ac ymddanneddu am lathen o raiandir, na 
pherthyn o gyfiawnder, fe allai, 1 yr un o honynt? 

Pan oeddwn uwch ben y ddau forgrugyn, ni fedrwn 
lai na'u dyfalu yn gyffelyb i'r ddau ryfelwr hynodol a 
fuont yn son am unbenaeth Ewrop; sef yr arth 
mawr o'r Gogledd, a'r llew bychan o Ffrainc; ac wedi 
iddynt, o falchedd a gwrhydri, achlysuraw merthyrdod 
cantoedd o filoedd o'u cydgreaduriaid, y rhai a yrwyd 
â'u gwaed ar eu penau tu hwnt i'r wal ddiadlam, hwy 
& ymadawsant fel y ddau fywionyn, gan adael y 
gwelltyn ar eu hol—un ì fferdod 'Trebedr,' a'r llall i 
'ddihoeni yn Ynys Helen. Felly y palla gogoniant a 
rhwysg daiarol! 

Bwriedais unwaith gymharu Brwydr y Gwelltyn â'r 
brwydrau presennol sydd rhwng epil Gomer a'u gilydd, 
yng nghylch eu Hiaith, eu Barddoniaeth, eu Heistedd- 
fodau, a'u Cymdeithasau Cymreigyddol. Mi a osod- 
aswn yr ymbleidwyr yn ddwy restr gyferbyniol, a'r 
gwelltyn yn y canol rhyngynt, fel y canlyn:— 


I. II. 

Cymro yng Ngwlad y , Carwr Rheol. 

Sais. Z Tegydon. 
D. W. P Bangorwr. 
Powysydd. F . E. 
English Friend. .3 Garmon. 
Brutus Darian Wellt.._ g3. Areithyddion ac Eistedd- 
X pro Cambria. E _ fodwyr. 
Dic Sion Dafydd, cb Beirdd, Derwyddon, Of- 
&c., &c., &c. yddion, &c., &c., &c. 


Rhag chwyddo fy llythyryn hwn i ormodedd maint, 
ni ryfygaf yn awr ddarlunio ergydion a phicellau y 


I (“Trebedr”—St. Petersbwrg, prif ddinas Rwssia. ] 


291 


brwydrau hyn, a barant fwy o golled inc na gwaed, ac 
o hyny yn ddiniweitiach: ond cyn terfynu, cymmeraf 
y rhyddid o roddi gair o gynghor heb ei ofyn i wŷr y 
blaid aswy, ìi ymbwyllo, ac i gofio dammeg Madyn a'r 
wn surion. Ac fe allai, pe rhith-gilient o faes y 
dadl hesp, y cyrhaeddent eu dyben yn fwy effeithiol, 
ac mewn llai o amser. Am hyny gadawont i dad- 
maethod a mammaethod yr eisteddfodau a chymdeith- 
asau areithiol i chwareu eu “buarth paban” eu hunain 
ddiwarafun am ennyd: canys “y mae amser” (medd 
Selyf) “i bob peth; amser 1 bob amcan dan y nef- 
oedd;” ac ar yr un pryd, nid oes i ddim daiarol ond ei 
amser. 


YR AWDL FRAITH. 


SYLWIADAU ar Lythyr Hywel Lygaid Efro ar Awdl Fraith 
Taliesin, yn y Gwyliedydd am Ebrill [1829], tudal. 246.! 


Bu yr Awdl Fraith, fel y gelwir, ym meddiant Hywel 
Lygaid Cwsg a'i dylwyth dros gynt-hun maith o gant- 
oedd o flwyddau: am hyny, dywenydd genyf weled 
Hywel arol], un mwy llygadgraff, yn crybwyll ei 
ammheuon mai nid Taliesin, yn y 6ed ganrif, oedd ei 
chyfansoddydd. Yr wyf fi o'r un farn ag ef yn gwbl; 
ac os gwn ragoriaeth rhwng goleuni a thywyllwch, 
rhwng ïe a nag e, ni welodd Pen Bardd y Gorllewin 
mo'r Awdl Fraith erioed. Fe'i cynnwysir mewn hen 
gasgliad a elwir “Hen Lyfr Bodhenlli,” ac yno dywedir 
mai gwaith un Jonas Athraw, o Fynyw, duwinydd a 
phrydydd o'r unfed ganrif ar ddeg, oedd yr Awdl Fraith. 
Ond fy marn ydyw mai amryfusedd un o dylwyth 
Hywel Lygaid Cwsg oedd hyn hefyd. Yn yr oesau 
nesaf ar ol Ionas Mynyw yr ysgrifenodd llawer o feirdd 
godidog, megys Gwalchmai, Cynddelw, Hywel ab 
Owain Gwynedd, Llywarch Brydydd Moch, ac ereill; 
ond y mae iaith yr Awdl Fraith yn llawer mwy di- 
weddar a dealladwy i Gymry cyffredin nag yw iaith yr 
egluraf o'r beirdd hyny: ac os caniatêir i mi farnu yn ol 
nodau amrywiol yr Awdl mewn dadl o barth ei hiaith 
a'i theithi, tybiwn mai rhyw fonach ofergoelus, hydwyll, 
ai hysgrifenodd yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, os nid 
yn fwy diweddar na hyny, ond rhyw nifer o flwyddau 
wedi derbyniad yr athrawiaeth o drawssylweddiad i 
Gredo Eglwys Rhufain. Ymonach dichellgar a osododd 


! [Achoswyd yr ysgrif hon ar yr “Awdl Fraith,” fel y canfyddir, gan 
sylwadau ar yr un pwnc, ac o'r un duedd, gan ohebydd dan yr enw Hywel 

ygaid Effro, yn y Gwyliedydd, i. 246... Y dydd heddyw nid oes nemawr o 
amrywiaeth barn am ddiweddarwch cyfansoddiad yr Awdl hon, yn gystal 
amryw ereill o'r merinion a dadogir ar Daliesin; ond nid felly y credai on 
ychydig yn y flwyddyn gyntaf o oes y Gwyliedydd. ] 


295 


enw Taliesin wrth ei Awdl, gan ei chymmeradwyo fell 
i sylw a chred y Cymry o'r oes hôno. Ac yn hyn îe 
lwyddodd y twyllwr, gan i holl “ddysgedigion Cymru,” 
fel y dywed Hywel, syrthio i'w fagl ef... Ym mhlith y 
rhaihyn y ceir Syr John Prys,awdwr Darluniad Cymru, 
yn nheyrnasiad Harri VIlI; y Parch. D. Jones, o 
Lanfair Dyffryn Clwyd, yn nheyrnasiad y Frenines 
Elsbeth, yr hwn a gyfieithodd yr Awdl Fraith i'r 
Lladin ; awdwr Drych y Prif Oesoedd, ac ereill; ac mor 
ddiweddar a'r flwyddyn 1819, darfu i awdwr un o'r 
Traethodau Seisneg a anfonwyd i Eisteddfod Caerfyr- 
ddin gofnodi y pennill— 


“Eu hiaith a gadwant, 
Eu tir a gollant 
Ond gwyllt Walia,” 


megys diweddglo. 

Mae sail i goelio nad ydyw rhan dra helaeth o'r can- 
iadau a roddir yn gyffredin i Daliesin, yneiddoef. Yr 
oedd Mr. Ed. Lhwyd o'r farn hon; gan grybwyll Tal- 
iesin y dywed (Arch. Brit. 263) :—“ Hupjus eztant varia 
opuscula, guamvis monnulla eì falso triuantur.” Ym 
mhlith y caniadau ffugiawl dan enw Taliesin, heb law 
yr Awdl Fraith, gellir dynodi amrai. 

1. “Bustl y Beirdd, a gânt Taliesin,” medd Hywel 
Lygaid Cwsg, “yn llys Maelgwn Gwynedd, yn y 
chweched ganrif, ger bron 33 o feirdd Maelgwn, ac 
am yr hon orchest y cafodd yr enw Pen Beirdd”. 
Gweler Myvyrian Archaiology, i. 26. Am feirdd 


Maelgwn y dywed pwy bynag a'i dywedodd,— 


“Cler o gamarfer a ymarferant 
. * ŵ w* LU 
Gorch'mynau deddfau Duw a dorant 
* * * * * 
A goelio iddynt a g wilyddiant, 
Pob pechod marwol a ganmolant 
A phob glothineb nis arbedant; 


Gormod o ydd a diodydd a fynant; 
Degwm ac o teilwng nis talant,” 


294 


Digon bellach! Ai iaith yr hen Daliesin yw hon? 
Pwy bynag a haera mai e, rhaid iddo haeru bod Tal- 
iesin nid yn unig yn fardd ac yn brophwyd, ond ei 
fod hefyd â dawn i ysgrifenu mewn dull iaith nad 
oedd mewn bod yn ei oes ef, nac am fil o flwyddau 
gwedi hyny. Y mae yn debycach o lawer ì iaith ac i 
fesur Dyri un Rhobin Cludro, o Lan Elwy." Nid oedd 
awdwyr ffug-ganiadau Taliesin yn meddu digon o'i 
iaith ef. i'w ddynwared yn orchestol. Llawer gwell 
y llwyddodd y priffardd Goronwy Owain, pan ddyn- 
waredodd Feilir Brydydd, bardd o'r 12fed ganrif. 


“ Iolaf Naf o nef i'm noddi,” ? &c, 


Dylid ammheu awdurdodiad odlau Taliesin ai gyf- 
oeswyr, os cynnwysant ofergoeledd Pabaidd, “ eiryawl 
seinhiau ”"—cerydd am attal degwm ac offrwm, &c., &c. 
Ac o'r tu arall, os cynnwysant wrthwynebiad i athraw- 
iaeth Eglwys Rhufain; megys yn “ Nifregawd 'Taliesin” 
(Myv. Arch. i. 98):— 


“ Gwae offeiriad byd, 

Ni anghreifftia gwyd, 
Ni phregetha; 

Ni warcheidw ei gail, 

Ac ef yn fugail, 
Nis areilia; 

Ni ddiffer ei ddefaid 

Rhag bleiddiau Rhufeiniaid, 
A'i ffon gnwpa.” 


Digon eto! Ai nid iaith Sion Cent, neu un o'i 
blaid, yw hon, yn oes Harri y Vmed, &c., pan oedd y 
Llywodraeth yn erlid Arlwydd Cobham a'r Lolard- 
iaid ? 

Caniatâwn fod Taliesin yn fardd ac yn Dderwydd; 
nid oedd er hyny yn brophwyd; canys nid wyf fi yn 
coelio bod yr un gwir brophwyd wedi yr oes apostol- 
aidd: ac os oedd yn brophwyd—yn gwybod tynged 


' [Gweler nodyn yng nghylch y rhigymwr hwn, Cyf. i. 166. 
3 Dyddwnwch Teuluaid .tudal.125. 2argraff.! [ ind, f. 128] 


295 


cenedl y Brython “yd ddydd ultima”—yn rhagweled 
y gelwid Cymru yn Walia ym mhen ysbaid tri chan 
mlynedd wedi i'r ysbryd eì gynhyrfu; er hyny y mae 
yn anhawdd amgyfíred pa fodd y gallai gyfansoddi 
mewn dwyiaith Gymreig mor llwyr annhebyg i'w 
gilydd, ag ydyw y cynlluniau uchod, a'r rhai a ganlyn, 
a ddyfyn allan o waith diammheuol Taliesin. 
Gweler “Marwnad Cunedda” (Myv. Arch. i. T1). 


“Marw Cuneddaf a gwynaf a gwynid, 
Cwynitor tewdor tavdun diarchar, 
Dychyfal dychyfun dyfnveis, 
Dyfyngleis dychyfun.” 


Os nad yw yr iaith hon yn ddigon anhawdd ei deall 
i wŷr a welant wraint drwy wrych, dyma iddynt un 
arall, allan o “Wawd Lludd y Mawr”—gwaith Tal- 
iesin eto (Myv. Arch. i. T4):— 


“ Oranant oniant, 
O brithi brithoi, 
Nuoes nuedi 
Brithi brithanai! 
Sychedi edi euroi 
Eil coed cogni 
Antaredd dymbi 
Pawb i adonai 
Ar weryd pwmpai.” 


Rhoddaf un cynllun arall o ddiweddarwch iaith, allan 
o “Yrymes Dyddbrawd” a roddir i Daliesin (Myv. 
Arch. i. 88):— 


“ I daw tan pob tuedd 
I losci'r mynyddedd; 
Llefain anghlaear 
A fydd ar y ddaiar,” 


Barned y call, yn hytrach na'r “dysgedig,” ai gwaith 
Taliesin Ben Beirdd yw yr amrywiaethau uchod oll? 
Chwareu teg i ereill yn gystal ag ìi Daliesin. Amlygodd 


[Gweler nodyn ar yr ymadrodd hynod hwn, Cyf. i. 106.) 


296 


Parch. T. Prys,' yn Eisteddfod Aberhonddu, Alban 

lfed diweddaf—nad oes ond tm Gorchan o'r pedair 
a roddir i Daliesin yn y Myvyrian Archaiology yn 
perthyn iddo, sef. Gorchan Maelderw; ac mai Aneurin 
piau y tair ereill, sef “Gorchan Tudfwlch,” “Gorchan 
Cynfelyn,” a “Gorchan Adebon.” Dywedir yn rhag- 
fynag “Gorchan Maelderw” fel hyn:—“'Taliesin ae 
cant, ac a rodeis breint y dau cymmeint ac odleu y 
Gododin oll ae drï Gwarchan ygcerdd amrysson." 

Dyma dystiolaeth anwrthddadladwy fod y Gododin, 
a thair Gorchan o'r pedair, yn eiddo Aneurin. Sylwed 
Hywel Lygaid Effro ym mhellach ar waith Myrddin, 
Heinin Fardd Maelgwn Gwynedd, Misoedd Aneurin, 


! [Carnhuanawc.] 





LLYFRAU AC AWDURON CYMREIG. 


Y MAE un fro da yn haeddu arall. Nid oedd Dar- 
llenwr* yn deilyngach o ddiolch am hanes Dechreuad 
Argraffu, nag ydyw Pant am alw ein sylw at gym- 
mwynaswyr ein cenedl. Yn ystod y can mlynedd a 
hanner diweddaf, yr oedd yn y winllan Gymreig lawer 
o weithwyr difefl fel gweinidogion, ac ni phetrusent 
fod yn awduron, cyn belled ag yr annogid hwynt gan 
awydd ddarllengar yr oes: ond gwell oedd gan 
Gymry bob amser glywed â'r glust, na darllen âr 
llygad.  Rhoddent gynt, a rhoddant eto, fwy o annog- 
aeth i'r areithfa nag i'r wasg. Y canlyniad ydyw, 
digaloni awduron yn eu bywyd, a'u hanghofio wedi 
eu marw. Hunasant wedi tymmor llafurus, ac os 
gwlychwyd eu helor â deigryn, buan y sychwyd ef 
ymaith, a phrin y meddyliwyd am danynt mwyach. 
Y mae'r awelon yn sïo trwy y glaswellt hir a orchuddia 
feddau llawer o honynt; ac ni roddwyd cymmaint a 
chareg ben ìi ddynodi eu gorweddle, nac i gynhyrfu 
uchenaid yr ymdeithydd a'i sanga.. Ond cymhwysach 
na galaru yn swrth uwch ben y colliant, ymdrechu ei 
gyweirio. Cynnygiaf yr hyn a wn o hanes rhai o'r 

da a enwodd Pant, gan hyderu y bydd i ereill 
awn lle yr wyf fi yn ddiffygiol. 

Heb law Golwg ar y Byd, gadawodd y Parch. D. 
Lewis, ficer Llangatwg, raì darnau o farddoniaeth ar 
ei ol. Argraffwyd ei “Beroriaeth Haf” yn y Blodeu- 
gerdd* (tudal. 309)... Y mae yn hwnw yn dangos 
mwy o ysbryd ofergoelus nag o rym awen; ond nid 


eri CYn y Gyytiedydd (iii, 275, 905), “Sylwad ar Lythyr Pant” y gelwir yr 
1 hon. 
3 | Enw ffugiol ysgrifenydd yn y Gwyliedydd.) 

u l Pant”—y diweddar Barch. P. B, Wiliams, Person Llanrug a Llanberis, 

yn Arfon, amab y Parch, Peter Wiliams, awdur y Sylwadau ar y Beibl, Ym- 

ddangosodd “ Llythyr Pant” y cyfeirir ato yma yn y Gwyliedydd am Ebrill, 


1825, t. 117.) 
4 [ Blod Cymru, o gynnulliad Dafydd Jones o Drefriw. Amwythig, 


1759.) 
398—1I.. 


298 


yw hyny gymmaint rhyfeddod: yr oedd yn byw yn 

yr oes dywyllaf a fu ar ddysg a cherdd Gymreig, ac 

ni ellid dysgwyl iddo ddianc yn llwyr oddi wrth ei 

heffaith. Efe ydoedd y D. L. a gyfansoddodd y 

cywydd ar “Ddyoddefaint Crist,” a welir yn y Flores 
oetarum: y mae yn dechreu,— 


“ Erglyw fy nghân, O Arglwydd, 
A phoed lân, a chaffed lwydd.” 


Er cael Iago ab Dewi yn gyfaill, ac, ef allai, yn hy- 
fforddwr, nid ymddengys, oddi wrth y cywydd hwn, 
fod Mr. L. yn hyddysg iawn ym mesurau cerdd dafod. 

Cynnwysa rhagymadrodd y Dr. Wiliams i'r argraff. 
iad diweddaf o Hanes y Ffydd) yr hyn oll sydd 
wybyddus am yr enwog a'r teilwng Charles Edwards. 
Amledd yr argraffiad hwnw a wna osod yr hanes yn 
y llehwn yn ddiangenrhaid. Y mae iaith Edwards 
yn lled goeth, yn aml yn gyffrôus, a phob amser yn 
ddichlynaidd. Un dyfyniad a ddengys ei ddull. 
Medd efe, “Daw yn ddiffyg ar y byd pan fyddo ei 
anwiredd yn llawn llonaid.” Ymddengys fod ei farn 
grefyddol yn ddiragfarn, ond yn bur; ai ysbryd yn 
wresog, ond yn llednais. Erys ei waith yn werthfawr 
i'r oes a ddêl. 

Ychydig sydd ar gof a chadw o hanes Robert Llwyd, 
ficer y Waeu,* heb law iddo gael y fywioliaeth hôno 
yn y fl. 1615,” a'i ddifeddiannu o honi ar draws-esgyn- 


! [Dolgellau (1822), 12plyg. 

? Camgymmerodd awdwr “anes y Ffydd wrth ddywedyd mai y Dr. Davies 
a gyfieithodd y Llwybr Hyffordd i'r Nefoedd, ac Ymarfer o Dduwioldeb. Mr. 
Llwyd a gyfieithodd y cyntaf, a Mr. Rolant Fychan yr olaf. Hanes y 
Ffydd, tudal. 800. [Camsyniad Ê Dr. Wiliams, golygydd argraffiad 1822, yn 
hytrach nag awdur Hanes y Ffydd, yw hwn. Fel hyn yr ifenodd 
Charles Edwards:—“Ac i hyfforddi ein pregethwyr, perffeithiodd aM Doctor 
Dafies Ddicsionari Gymraeg, & ddechreuanai'r Doctor Thomas Wi iar, ac 
ereill o ewyllyswyr dai Gymru: a gwnae Ramadeg Cymraeg a 
chyfieithwyd llyfrau godidog tuag at adeiladaeth H dol; eef yn y 
Resolution, a'r Ymarfer o Dduwioldeb, a'r. Llwybr ordd ŷr Nefoedd. 
Tarddodd yr amryfusedd o waith y Dr. Wiliams yn troi “cyfìieith ” yn 
“gyfieithodd.” _ Adferwyd, H dra phriodol, ddarlleniad yr awdur ei hun yn 
yr argraffiad diweddaraf o Hanes y Ffydd: Caerfyrddin, 1856.] 

3 Brown Willis, 267. 


299 


iad Cromwel.' Dengys ei gyfieithiad ei fod yn caru y 
frawdoliaeth, ac yn ofni ei Dduw; a'r groes a oddefodd 
a brofa ei fod yn anrhydeddu ei frenin. Tebyg iddo 
farw yn amser y gwrthryfel, o herwydd ni allasai fod 
yn llai na 60 oed pan drowyd ef allan, ac ni chlywn 
am dano wedi yr Adferiad. 

Gwr enwog oedd Rolant Fychan o Gaergai. Gelwid 
ef yn gyffredin Rolant Fychan y Cyfieithydd, am iddo 
gyíieithu amryw o lyfrau crefyddol i'r Gymraeg, yn 
enwedig Ymarfer o Dduwioldeb yr Esgob Bailey," a 
Llawlyfr o Weddïau y Dr. Brough. Cyfieithodd yr 
olaf ar gais y Milwriad Gwilym sSalesburi, ceidwad 
dewr Castell Dinbych yn erbyn milwyr y Senedd; ac 
ar ei draul ef y cafodd ei argraffu, a'i roddi i'r tlodion. 
Yr oedd y gwron hwnw mor wresog o blaid ei gred, 
ag yr oedd galonog yn achos ei frenin. Adgyweiriodd 
lawer o eg wyl a anffurfiasid gan y gwrthryfelwyr; 
ac efe a seiliodd ac a waddolodd Gapel Rug. 'Tybygid 
fod y gwŷr hyn yn gyfeillion. 'Tueddai pob peth i'w 
gwneuthur felly. r oeddynt ill dau yn hanu o'r 
teuluoedd parchusaf yn y Dywysogaeth; ac hefyd yn 
ymdrechwyr yn yr un achos—amddiffyn yr orsedd, a 
goleuo eu gwlad. Dyoddefodd Mr. Fychan lawer gan 
elynion y brenin. Cyfansoddodd y gerdd a welir yn 
y Blodeugerdd (tudal 52), i ddynoethi eu haflywodr- 
aeth a'u rhagrith. Ymddengys yn hôno synwyr cryf, 
egwyddorion cywir, a dawn lithrig. Tebyg fod Crom- 
wel y ei rwysg pan ysgrifenwyd hon, o herwydd ni 
allai Fychan, gan berygl, gyfeirio at ddienyddiad Siarls, 
ond trwy ddywedyd i benaeth yr Iwerddon gael tori 
ei ben gynt. Yna, medd efe,— 


“Ni allaf fynegu yr achos o'i dori, 
Mwy da i mi dewi yn dawel â son; 
Ond dyweda'n seliedig, na thorir pen tebyg, 
Yn Lloegr goch oerddig na'r Werddon." 


| Walker's Sufferings of the Clergy, 302. 

3 Argraffwyd yr Ymarfer o Dduwioldeb ar draul yr Henuriad Heilyn, o 
Lundain, Bu y boneddwr hwn yn offerynol hefyd i argraffu y Bibl llogell- 
awl cyntaf yng Nghymru [ Llundain, 1680]. 

3 Yorke's Royal Tribes, 118. Cam. Biog. 


300 


Y mae yn gweled mai ofer ydyw iddo ddannod—nad 
ydyw ei eiddigedd yn cael mwy o effaith na “ digofaint 
baban;” eto, cyn diweddu, cynghora ei gydwladwyr 
i ddysgwyl yn ffyddlon ac amyneddgar am adferiad 
Siarls yr Ail, i 


“ Bodio yn gefnog, yn llâwn wych alluog, 
Ym mhlaid yr Eneiniog anianawl” 


Y taliad am y syniadau hyn oedd cael llosgi ei dy, 
Caergai, ac, fel y gellir tybio oddi wrth yr englyn 
canlynol, a gyfansoddodd ar yr achlysur, trosglwyddo 
ei etifeddiaeth hefyd i gâr iddo. 
“ Caergai, nid difai fu gwaith tân—arnad, 
? Oernych ; 
Caer aethost 'm câr weithian— 
Caergai, lle bu cywir gân.” 


Ar adferiad Siarls yr Ail, adferwyd yntau hefyd 
i'w etifeddiaeth, ac i heddwch. Canodd yr englyn a 
ganlyn i Gaergai, wedi ei hail adeiladu :— 


“ Llawer caer, yn daer i'w dydd,—ae losgwyd, 
waith digrefydd; 


Y gaer hon i gywir rhydd— 
Caer gain yw—Caergai newydd.”? 


Ni wyddys yr amser y bu farw; ond pa bryd b 
y bu, nid oe d ei farwolaeth yn golled fechan i Gymru. 
Nis gwn pwy oedd isiard Jones o Ddinbych, os 
nad yr un â Risiard Jones, mabi Sion Puw o Henllan, 
yn ymyl Dinbych, a anwyd o ddeutu yfl. 1608... Yr 
oedd 1 gwr hwn yn un o oreuon ein cenedl; ond ni 
chafodd ei goffâd y sylw a deilynga. Derbyniwyd ef 
yn aelod o Athrofa yr Iesu yn Rhydychain, yn 1621. 
Cymmerodd ei radd yno, a bu wedi hyny yn bre- 
gethwr. Ysgrifenodd grynodeb o lyfrau a phenodau 


301 


y Bibl, a galwodd y llyfr Gemma Cambricum.  Ys- 
grifenodd yr enwog James Howel ragymadrodd o 
gymmeradwyaeth iddo; ac argraffwyd ef yn Rhyd- 

chain, yn 1652. Y mae yn brin iawn yn bresennol. 
Mynegodd y Dr. Michael Roberts, penaeth Athrofa 
yr Iesu, i Wood, fod Mr. Jones wedi marw yn yr 
Iwerddon, ryw bryd cyn 1657." Nid oedd annichon- 
awl iddo gyfieithu llyfr Mr. Gouge, o. herwydd yr 
oeddynt ill dau o'r un oedran; ac yr oedd Mr. Gouge, . 
hyd y flwyddyn 1662, yn weinidog ffyddlawn & 
llafurus yn yr Eglwys Sefydledig. Tebyg mai o ffordd 
y gwrthryfel yr aeth Mr. J. i'r Iwerddon. Buddiol 
fyddai cael ychwaneg o hanes y gwr da hwn. 

Y mae cymmaint o hanes yr ymdrechgar Stephen 
Hughes (ficer Meidrym unwaith) yn Hanes Crefydd 
yng Nghymru, Hanes y Bedyddwyr, y Drysorfa Ys- 
brydol, &c., fel mai afreidiol coffâu yma am ddim, heb 
law eì ysbryd hynaws, a'i gymmedrolder mewn barn. 
Er mai Ymneilldtiwr cydwybodol ydoedd, dywedai 
fel hyn am yr Eglwys Sefydledig, yn eì ragymadrodd 
ì Lyfr y Ficer:— | 


“'R wyf mn traethu ei hathrawiaeth, 
Er na licgf mo'i dysgyblaeth; 
Ond nid wyf yn cyhoeddi hyny 

' Ble 'r wy'n arfer o bregethu.” 


Ychwanegir, fod Mr. Hughes myned i bregethu 
unwaith ger llaw Llandyssul: a ch echreu, clywodd 
y gloch yn galw i'r Eglwys. Eb efe wrth y bobl, 
“Mi a af i'r Eglwys, ac yna mi a ddeuaf ac a bregethaf 
ì chwi:” ac felly yr aeth. Dilynodd rhai o'r gynnull- 
eidfa ef yno, a sorodd ereill” Ym mhlith y rhai a 
arosasant allan, yr oedd Mr. T. D. Rees, cyd-lafurwr 
y pryd hwnw â Mr. H., ac wedi hyny gweinidog lled 
nodedig yn Rhydwilym. Pan ddychwelodd Mr. H., 
ceisiodd Rees ganddo addef fod bai yn yr hyn a 
wnaethai; ond ni wnai Mr. H. hyny, nac addaw 


ì Wood's Athene Ozonienses, ìi. 96. 


$02 


peidio gwneuthur felly drachefn. Ar hyn neillduodd 
Mr. Rees, a rhai ereill, oddi wrtho." Galarai Mr. H. 
am yr ymraniad, ond ni allai alw cyflawnu yr hyn a 
dybiai yn ddyledswydd yn drosedd. Gwedi bod yn 
offerynol 1 gyhoeddi mwy nag ugain o lyfrau Cymreig, 
bu y gwr enwog hwn farw yn y fl. 1687, yn garuaidd 
am ddiwydrwydd a grym ei lafur gweinidogaethol gan 
ei blaid ei hun, yn barchus am ei larieidd-dra ai 
gymmedrolder gan bleidiau ereill, ac yn anrhydeddus 
am ei ymdrechiadau gwladgarol gan bawb. Ni chollodd 
eì enw ddim o'i arogl per yn nhreigliad blynyddoedd. 
Nid un o'r rhaì a flinid gan y cacoethes scribendi 
oedd Jago ab Dewi. Ni adawodd ond ychydig wedd- 
illion oi ol,ac y mae y rhai hyny yn ddefnydd- 
iol a blasus... Gwr oedd ef o Landyssul, yng Nghered- 
igion, a symmudodd gwedi hyny i'r Blaen Gwili, 
plwyf Llanllawddog, swydd Gaer Fyrddin; ac yno 
bu farw yn 1722.* Dywed awdwr Hanes y bedydd- 
wyr, “iddo gyfieithu llawer o lyfrau buddiol, abod 
gair da iddo yn y gwaith hwnw.”* _ Nid ymddengys 
ei fod yn Ymneilldiiwr. Yr oedd yn ddyfal fel casgl- 
ydd ysgriflyfrau, ac yn hynafiaethydd gwell na llawer; 
a diammheu ei fod yn un o feirdd goreu Dyfed yn yr 
oes dywell hôno. Efe (I. ab D.) ydoedd cyfieithydd 
Taith y Pererin. Ychwanegodd at, ac argraffodd, y 
Flores Poetarum,* o gasgliad y Dr. Davies o Fallwyd; 
ac yn niwedd y llyfr cyfrgain hwnw, cyhoeddodd 


ì Hanes y Bedyddwyr, tudal, 931. 
î Cam. Biog. 
3 Hanes y Bed. tudal, 50, 
4 [Yn ddilys ddiammheu nid Iago ab Dewi, ond y Parch. Dafydd Lewys, 
y pryd hwnw (1710) o Lanllawddog, ger Caerfyrddin, ac wedi hyny o Lan- 
atwg, ym Morganwg, a olygodd ac a gyhoeddodd y gwaith a elwir Flores 
oetarum Britannicorum; canys nid yn unig dywedir ar y rhagddalen iddo 
gael ei argraffu “yn y Mwythig, gan T. Jones, dros D. Lewys,” ond rhoddir 
yr hysbysrwydd dïamwys canlynol yn ei gylch gan Dafyd 1 Lewys ei hun, yn 
ei Lythyr at y Darllenydd:—“Yn gymmaint a gyfod i'm llaw y casgliad 
hwn, o eiddo'r Dysgedig, a'r Parchedig Ddoctor JJ. Dafis, hyd a'r ddeallais, 
a alwodd ef, Flores Poetarum Britannicorum, mi dybiais yn fuddiol ei brintio; 
yn gystal er mwyn ei Awdwr Parchedig (yr hwn a haeddodd fwy ar law pob 
Cymro, nag a allont fyth dalu'r pwyth iddo) ag er mwyn y Llyfr ei hun, yr 
hwn sydd yn cynnwys llawer o Ddysgeidiaeth, a Chelfyddyd. Myfi chwan- 
egais ychydig ato, ac a osodais rai pethau buddiol ercill allan gydag ef.” 


905 


gyíres o bennillion synwyrlawn, diarebol, a dillynaidd. 
Yn addas iawn rhoddodd Bardd Glan Dyfroedd* le i'r 
dyrifau hyn yn ei gasgliad diweddar o Flodau Dyfed 
(tudal. 65): a chan ei fod ef yn frodor o gymmydog- 
aeth Iago ab Dewi, hawdd y gallai gasglu ychydig 
gopinod am dano, a'u rhoddi yn llaw y Gwyliedydd. 
Byddai y gorchwyl yn deilwng o ddoniau y naill, ac o 
goffadwriaeth y llall. 

Nid Wiliam Jones o Rydwilym a gyfieithodd Eg- 
wyddorion neu Benau y Grefydd Gristionogol, o waith 
Mr. Gouge, ond gwr arall o'r un enw, genedigol o 
Feirionydd: cyfieithodd hefyd, 4r 1 Bechaduriaid a 
Saint,o waith yr un awdwr.* Bu y Mr. Jones hwn 
am beth amser yn Athraw Ysgol Fawr Rhuthyn. 
Symmudodd i bregethu yng Nghastell Dinbych, ar 
ddymuniad y Milwriad Twistleton, llywydd yr amddi- 
ynta hôno: ac yn 1648 gwnaed ef yn weinidog y 
plwyf. Yn 1662, am na allai ymostwng i weithred 
yr unffurfiad, troes allan or Eglwys, a chiliodd i'r 
Plas Teg, yn agos ir Wyddgrug, yng Nghallestr. 
Cafodd yno achles gysurus am lawer blwyddyn gyda 
theulu y Treforiaid. Ymsymmudodd yn olaf i Lan- 
estyn, o ddeutu dwy íilltir o'r Plas Teg; ac yno y 
bu farw, ac y claddwyd ef, mewn henaint teg, Chwef- 
ror, 1679. Nid ammheuai neb ei dduwioldeb diled- 
ryw. Y mae hanes yn rhoddi iddo enw uwch am 
ddysg, cymmedrolder, a phwyll, nag a addefir yn 
gyífredin i'w gyfenw o Rydwilym. Llefarwyd ei 
bregeth angladdawl gan y Dr. Maurice, periglor Aber- 

ele. Dywedodd yn barchus iawn am dano, a chyfan- 
soddodd feddargraff Ladin i goffâu ei rinweddau. 
Tebyg na cherfiwyd hon ar feddfaen iddo, fel y bwriad- 
wyd; o herwydd ni ellais weled un cofnod o hono yn 
y llan na'r fynwent lle y claddwyd ef. 


Ym mhlith M chwanegion, heb law gwaith Iago ab Dewi a D. Lewys, ceir 
“Llyfr Barddoniaeth o waith y Capten William Midleton,” neu Gwilym 
Ganoldref: y cyfan yn gwnenthur 94 o dudalenau 24plyg.] 

t (Mr. John Howel, neu Ioan ab Hywel.) 

3 Hanes Crefydd yng Nghymru, tudal, 554, 

3 Dr. Richards's Biography, p. 85. 


804 


Camgymmeriad eto yd riodoli llyfr Trugaredd 
a Barn John Owen o Fon. Awdwr Weli ofer- 
goelus hwnw oedd James Owen, ganedig o'r Bryn, 
plwyf Abernant, swydd Gaerfyrddin, hanes yr hwn a 
ellir weled yn helaeth yn niwedd yr argraffiadau 
diweddar o lyfr 7rugaredd a Barn, yn Hanes Crefydd 
yng Nghymru, yn Hanes y Bedyddwyr, yn Nrych yr 
Amseroedd, yn y Dysgedydd, ac mewn llawer o gy- 
hoeddiadau Seisnig. Y mae llyfr hefyd wedi ysgrifenu 
o hanes ei fywyd. 

H. Owen o Fon a gyfieithodd Lyfr y Dilyniad. Pwy 
oedd, nîs gwn; a da fyddai genyf gael gwybod. Pwy 
bynag oedd, bu yn gymmwynaswr da i'w genedl. Am 
agos I gan mlynedd bu y llyfr hwn agwaith y Ficer yn 
arweinyddion defosiynau y Cymro crefyddol. Hy- 
fforddai ei blant ynddynt. Ei ddifyrwch wedi llafur y 
dydd fyddai galw ei berthynasau yng nghyd, a dysgu 
iddynt, o'r llyfrau hyn, eu dyledswyddau at Dduw a 
dynion. O'r rhai hyn y soniai wrthynt am wagder 

wrthddrychau daiar; ac o'r rhai hyn. y cyfarwyddai 
nti geisio “dinas ag iddi sylfeini, saer ac adeilad- 
ydd yr hon yw Duw.” Ond y maent mor ddiwerth 
gen yr oes gymhenllyd hon, nad oes neb a anturia eu 
argraffu. Y mae y Cymro presennol yn gwrando 
llawer, ac yn darllen ychydig. Gwell ganddo ym- 
ddadleu yng nghylch pwnc, nag ymholi pa beth yw ei 
ddyledswydd. Y mae yn meddu mwy o ddeall nag o 
ostyngeiddrwydd, ac y mae yn well crefyddwr ym 
mhob man nag yn ei deulu ei hun. 

Y mae hanes y llyfr a elwir Dwysfawr Rym Buch- 
edd Grefyddol yn lled gywrain. Oafodd dderbyniad 
gwresoglawn gan grefyddwyr Lloegr ar ei ymddangos- 
iad cyntaf. Gwerthwyd dwy fil a deugain o gopïau o 
hono mewn deunaw mlynedd; ond ni wyddid pwy 
oedd yr awdwr. Priodolid ef i Iarll cyntaf Egmont 

y cyffredin, yn neillduol gan Walpole yn ei gofrestr. 
'r diwedd d allan mai awdwr y traethawd 
gwerthfawr hwn oedd Wn. Melmoth, Ysw., o Gyfreithdy 


05 


Lincoln—tad cyfieithydd Pliny a_ Llythyrau Cicero. 
Wrth ystyried pob peth, hawdd penderfynu mai Alban 
Thomas, o'r Rhos, plwyf Blaen y Porth, yng Ngheredig- 
ion, a hendaid y presennol Alban Thomas Jones 
Gwyn, Ysw. or Mynachdy, a_ droes y llyfr hwn i'r 
Gymraeg. Yr oedd Mr. Thomas, yn y fl. 1722, ac 
hyd 1740, yn beriglor Blaen y Porth a Thremain. Yr 
oedd Stephen Parry, Ysw., a Walter Llwyd, Ysw., i'r 
rhai y cyflwynwyd y llyfr, mmydogion agos 
iddo. i Mr. Parry edd FRY yr cedd hefyd ; yn 
berthynas iddo, ac yn un o'i blwyfolion. Preswyliai 
Mr. Llwyd yng Nghoedmor, yn y plwyf nesaf, Llan 
Goedmor; ac efe oedd Arglwydd Maenor y Rhos. 
Gadawodd Mr. Thomas rai gweddillion ereill ar ei ol. 
Efe oedd awdwr “Cywydd Marwnad Mr. Hector 
Morgan o Aberporth” (hendaid y Parchedig Hector 
Davies Morgan, periglor presennol Castell Hedingham, 
yn Essecs), a Marwnad Ifan Gruffydd y Bardd, o'r 
Tŵr Gwyn, yng Ngheredigion. Fel prawf o'i ddull, 
dyfyner y ddwy linell a ganlyn o'r cywydd olaf:— 


“Wele y gân ar gil gwŷdd, 
Wela gwyn—wyla gweunydd.” 


Cyfansoddodd hefyd “Sen i'r Tobacco.” Dengys ei 
farddoniaeth feddwl cryf, a dychymmyg ysgolheigaidd ; 
ond o herwydd anarferiad, tybygid, a gormod o duedd 
at gymmeriad llythyrenol, a chymhen bethau cyffelyb, 

mae yn lled anystwyth. Yn enw pob dyfaliad, pa 

th a barodd i Pant fyned i chwilio am Drehedyn i 
Reading? Dyweda iddo deithio Cymru. Os bu yn 
myned o Geredigion i Gaerfyrddin, nid oedd neppell 
oddi wrth y lle y soniwn am dano. Pentref ydyw 
Trehedyn yn agos i Gastell Newydd yn Emlyn, 


' Biog. Dict. 
3 [Trefhedyn y gelwir y rhan o Gastell Newydd Emlyn y sydd yn 
gorwedd ar du de yr afon Teifi, ac yn swydd Geredigion. Y rhan fwyaf o'r 
O lawer, yr hon a gynnwys olion hybarch yr hen gastell, sydd ar yr ochr 
aswy i'r afon, ac yn swydd Gaerfyrddin, Adpar y gelwir Tref hedyn gan y 


Seison.] 
99—11. 


806 


ychydig ffordd o Flaen y Porth. Yma yr oedd yr 
enwog Jenkin Thomas, y bardd a'r pregethwr, yn byw. 
Y mae y gwr hwnw yn dechreu ei drydedd gân 1 Sion 
Ifan y Crydd, o Gebidiog, fel hyn:— 


“ Dyma'r ffyddlon gryddion graddol, 
O Drehedyn, ddidro hudol.”? 


Yr oedd Alban Thomas a Jenkin Thomas yn gydoes- 
wyr jn gymmydogion, ac, ef allai, yn gyfeillion. Cyf- 
ansoddent ar yr un testynau. Y mae cywydd melus o 
waith yr olaf ym Mlodau Dyfed, ar îarwolaeth Ifan 
Gruffydd. Bellach, nid oes nemawr ammheuaeth yng 
nghylch cyfiethydd y llyfr a enwyd, na'r man yr 
argraffwyd ” ; ond am Carr yr y rgraffydd, a pha 
beth a ddaeth o'i wasg wedi hyn, nid oes ond dychym- 
myg. Tebyg mai estron wedi eì ddwyn yno i arfer ei 
gelfyddyd oedd y gwr hwnw; o herwydd ni chlywir 
am dano na chynt na chwedi,” ac nid oes un o'i enw 
yn preswylio yn awr yn y gymmydogaeth hôno. Oddi 
wrth lythyr cyflwyniad A. T., deallwn fod y boneddion 
Parry a Llwyd yn egnïol am daenu gwybodaeth dda 
ym mhlith eu cydwladwyr; ac mai ar eu cais hwy y 
gwnaeth ef ei gyfieithiad. Oni ellir tybied, gan hyny, 
iddynt hwy sefydlu y wasg yn Nhrehedyn, fel y 
gwnaeth Llewelyn Ddu ddeng mlynedd ar hugain 
wedi hyny yng Nghaergybi; ac ar ol i'w dyben hwy 
gael eì gyflawnu, neu o blegid rhyw ddygwyddiad 
arall, 1 Carter symmud, a'i wasg gydag ef? id y 
wasg hon a osodwyd i fyny yng Nghaerfyrddin? Yr 
oedd yn Nhrehedyn yn 1722, ac eglur na arosodd 
nemawr yno; a phrofir fod gwasg yng Nghaerfyrddin 
yn 1725. Yr wyf yn cynnyg y tybiau hyn, ond nid 
oes genyf fodd i'w penderfynu. Eto, gellir sicrhau un 


! (Yn y Cwm Du, ger y Dref Wen, o fewn o ddentu milltir i Drefhedyn, yr 
ydoedd Siencyn Thomas yn byw; ac efe oedd tad Nathaniel a Ioan Siencyn, 
y Sawl y gwelir eu gwaith ym. Mlodau Dyfed. 

2. Blodau Dyfed, tudal. 846. 

3 (Symmudodd Isaac Carter, a'i wasg gydag ef, o Drefhedyn i Gaerfyrddin; 
ac argraffodd yno, ym mhlith gehau ereill, gyfrol 16plyg, yn cynnwys dros 
450 o dudalenau, dan yr enw, Maddeuant i'r Edifeiriol, yn 1125-6.] 


807 


pwnc lled gywrain oddi wrth y sylwadau uchod, heb 
berygl cyfeiliorni, mai yn Nhrehedyn y sefydlwyd y 
wasg gyntaf yng Nghymru, ac mai Dwysfawr Rym 
Buchedd Grefyddol oedd y llyfr cyniaf a argraffwyd 
yno. Byddai cael ychwaneg o hanes dechreuad a 
chynnydd argraffu Cymreig yn dra derbyniol. Ym- 
ddengys mai Caerfyrddin oedd argraffle penaf y De- 
heuwyr am yr hanner cyntaf o'r ganrif ddiweddaf, fel 
ag yr oedd Amwythig i awduron y Gogledd. A oes 
neb a ddichon hysbysu cynnyrch y ddwy wasg hon 
am ysbaid a enwyd? Pe cymmerai Deheuwr a 
Gogleddwr cyfarwydd a dysgedig y gorchwyl mewn 
llaw, diammheu gallent ei gyflawnu, a gwneuthur 
gwasanaeth arbenig i hanes llenyddiaeth Gymreig. 
Yng Nghaerfyrddin yr argraffwyd Ieithadur W. Gam- 
bold, gan Nicolas Thomas, yn y fl. 1727; ac y mae 
genyt Gywydd Marwnad i Sion Rhydderch, gan 
Jenkin Thomas, wedi ei argraffu gan yr un gwr, ac yn 
yr un lle, yn y fl. 1736. Camgymmerodd Pant wrth 
ddywedyd mai yn Nhrefriw yr argraffwyd y Blodeu- 
gerdd: o wasg Stafford Prys, yn yr Amwythig, y 
daeth hwnw allan. Ni chafwyd ond ychydig, heb law 
cerddi, carolau, a llythyrau Elis y Cowper, o wasg 
Trefriw hyd yn ddiweddar iawn. 

Fel byn yr ymdrechais ateb cais y Pant; ac ni allaf 
ddiweddu heb ddiolch iddo eto am wneuthur ei ymof- 
yniad, a chyduno ag ef i ddymuno mwy o hanes yr 
awduron a'r cyfieithwyr Cymreig, o ddechreuad ar- 
graffu hyd y fl. 1170. Yn eu plith yr oedd Gwilym 
Ganoldref; Robert Holand, periglor Llanddowror; 
Dafydd Jones, Dyffryn Clwyd; Sion Davies, Garth- 
beibio; Dr. Thomas Powel, Cantref; Huw Lewis, o 
Landdeiniolen, cyfieithydd y Perl mewn Adfyd; Oliver 
Thomas, awdwr Carwr y Cymry; Thomas Wiliams, 


! (Gwnaeth y diweddar Barch. Wiliam Rowlands ei ran jn ardderchog yn 
hyn o orchwyl; a galarus yw ei fyned i ffordd yr holl ddaiar cyn gallu o 
hono ddwyn ei waith llafurfawr, Llyfryddiaeth y Cymry, mewn dull cyflawn 
a hydrefn drwy y wasg. Bu*y llyfronydd diflin hwn farw yng Nghroesosn- 
wallt, Mawrth 21, 1865.] 


808 


cyfieithydd Sherlock ar Farwolaeth; Robert Gwinn, yr 
hwn a gyfieithodd ac aargraffodd Lyfr y Resolution, 
41 mlynedd o flaen y Dr. Davies; Morus Cyffin; J. H., 
awdwr Allwedd Paradwys; Randl Davies, Meifod; yr 
Esgob George Griffith, Edward Samuel, o Langar; 
Moses Wiliams; Elis Wyn, o'r Lasynys; Theo. Evans; 
Wm. Wyn, o Lan afal; Gr. Wyn, cyfieithydd 
Ystyriaethau ar Gyflwr Dyn; Gruffydd Jones, Llan- 
ddowror; Howel Howel, Llanbeudy; T. Richards, 
Coychurch; Robert Wyn, ficer Gwyddelwern; Thos. 
Richards, periglor Llanfyllin; a John Morgan, y curad. 
Gadawaf ar hyn yn bresennol, ac ychwanegaf at y 
gofrestr ryw dro eto. Yr wyf yn teimlo yn wresog 
m y peth; ac yn wir, pan ystyriom nad oes nemawr 
yfrau Cymreig yn myned trwy ail argraffiad, onid 
ymddengys yn ddyled arnom gadw pob hanesyn am 
eu hawdwyr, rhag i'r ysgrifenwyr a ddêl fod yn anwy- 
bodus o'u tadau ? . 


! (Os cyfieithwyd ef, ni chafodd erioed mo'i argraffu. — Yr unig gyfieithad 
Cymreig argraffedig o'r gwaith hwn yr un a gyhoeddwyd gan y Dr. 
Davies yn 1632, o'r hwn y bu tri argraffiad wedi hyny.] 


ANNIGONOLRWYDD MAWREDD 
DAIAROL. 


ABDALRAHMAN, un o Galiffiaid Mahomedaidd Spaen, 
yn yr 8fed ganrif, oedd fechdeyrn mwyaf ei rwysg yn ei 
oes. Yn ysbaid pum mlynedd ar hugain, ac ar draul 
tri myrddiwn o bunnau, yr adeiliodd balas, ac y llun- 
iodd Erddi Zehra. Cynnelid ac addurnid yr adail gan 
ddeuddeg cant o golofnau mynor, a drosglwyddid o 
Affrig, o'r Ital, ac o wlad y Groegiaid. Y neuadd, 
lle derbyniai yr unben ei genadon a'i ddeiliaid, oedd yn 
dryfrithawg o aur a meini gwerthfawr. Ar nen pabell, 
yn un o'r gerddi, yr oedd 'fynnonell eang, a tharddlifau, 

chymmygiad tra dymuno resogion ardal- 
oeddy deheu-fyd, yn gorlifaw, nid yn unig â dwfr 
grisialaidd, ond hefyd ag arian byw rhedegog. Ei os- 
gordd beunyddiol oedd ddeuddeng mil o farchogion, 
â'u bidogau a'u gwregysau wedi eu boglynu ag aur. 
Geill fod yn llesol er lleihau ein hawyddgarwch i 
fwyniant, rhwysg, a mawredd daiarol, ped ystyrieni 
brofiadau yr unben gorwych, mawredd a gogonedd yr 
hwn oedd yn ddiareb, yn rhyfeddod, ac yn achos cen- 
figen y bedyssawd, gan osod yma eì gyffes ddiweddaf, 
a gafwyd yn ei ystafell wedi ei farwolaeth. 

“Yr wyf bellach wedi teyrnasu dros hanner cant 
o flwyddau, mewn buddugoliaeth neu heddwch; yn 
cael fy ngharu gan fy neiliaid, fy ofni gan fy ngelynion, 
a'm perchi gan fy nghynghreirwyr. Golud ac anrhyd- 
edd, tra-awdurdod a gwynfydedd, oeddynt lawforwyn- 
ion i mi, yn barod i ateb i'm galwad; ac ni wn fod un 
fendith ddaiarol yn niffyg ìm hapusrwydd. Yn y 
cyflwr hwn, mi a chwiliais yn fanwl i rifedi y dyddiau 
o bur a digymmysg ddedwyddwch a ddygwyddasent 
i'm rhan. “Mia gefais y cyfanrif yn bedwar ar ddeg! 
O ddyn, pwy bynag wyt, na osod dy hyder ar ddim yn 
y bywyd hwn.” 


' Gwel Gibbon, Llyfr v. 


10 


Dyma gyffes a chyfaddefiad un o ddilynwyr gau 
brophwyd Mecca, yr hwn ni feddai i'w enaid lewych 
i ansoddi ei deimladau, i'w gymharu â phelydrau 
Haul Cyfiawnder yn ysblenyddu i gilfachau dirgelaf 
calon yr hwn sydd yn credu Efengyl Iesu; ond llai na 
phe cymharem lwyd oleuni y welwlas ganwyll cyrff 

gwibio ar draws mawnog, â'r huan llewychus 
sydd yn lledanu gwawl a gwresi aneirif drigolion y 
bydoedd gweledig ac anweledig! Pa beth gan hyny a 
feddyliwn am rai yn proffesu credu yn y Gwir Oleuni, 
ac yn arddel ei Efengyl yn rheol ymfucheddiad, ond a 
ydynt, er hyny, yn nirgelwch y galon annychweledig, 
â'u serch mwyaf ar wrthddrychau diflanedig y byd 
hwn ? 





RHYFELGYRCHOEDD IWL CAISAR 
I YNYS PRYDAIN. 


HYSBYSIAD. 


GAN nad ydyw y Cymry uniaith mewn meddiant o un hanes am yr 
Ymgyrch Rhufeinaidd yn erbyn y Prydeiniaid yn nyddiau Caswall- 
awn, ond a roddir ym Mrut y Breninoedd, a ysgrifenwyd gan Gr. ab 
Arthur yn y l2fed ganrif, neu mewn benthyciadau o hono yn 
Nrych y Prif Oesoedd, neu lyfrau cyffelyb, meddyliodd ysgrifenydd 
yr Awdl ragflaenol! y byddai yn ddymunol ganddynt weled yn 
Gymraeg gyfieithiad o'r hyn a ysgrifenodd Iwl Caisar ei hun yng 
nghylch ei ruthrau gormesol i'n hynys. 


Fe wel y darllêydd nad yw yr hanes tramor yn cydweddu â'n 
banes cartrefol; ao nid yw hyn yn rhyfedd. “Teg pob chwedl, nes 
y dêl ei gwrthwyneb.” — Barn y dysgedig ydyw, bod yr hanes a rydd 
Caisar yn 8awru mwy o'r gwirionedd nag ydyw y dychymmygion o 
eiddo ein gwladwyr ein hunain. Yn yr Awdl, dewiswyd ganlyn 
cyfaddefiad y gelyn; canys gwell coelio esgar geirwir na thruthiwr 
ogymmydog. — Ysgrifenodd Caisar yr hanes yn y dyddiau hyny, ao 
nid oes sicrwydd i'r Brutiau Cymreig gael eu cyfansoddi cyn pen 
deuddeg cant o flwyddau wedi y dygwyddiadau. Ac heb law hyny, 
mae Caisar yn cyfaddef digon, mai derbyniad tra ohwerw a gafodd 
efe yma; bod dull anarferol y Prydeiniaid o frwydro, ar feirch a 
cherbydau, yn peri braw ac annhrefn nid bychan ym mhlith ei 
lengau. | 


! [Yr “Awdl ar Ymdrech Caswallawn a Lluoedd Ynys Prydain yn erb 

y Rhufeiniaid” ( Cyf. i. 28).. Amcanwyd y dyfyniadau hyn allan o Hanesgo 
gyflôns ym mys y ycyfau ond gan eu bod yn llawer rhy faith i'w gosod yn 
gyflêus ym gy cyfansoddiadau ar fesur cerdd, cyfleir hwynt yma ym 
mhlith yrt rh ddieitholion; adiau nas gallant lai na bod yn dra dyddorawl i 
ddarllenyddion yn gyffredin, ac yn enwedig i'r sawl na fedrant eu deall yn 
yr a yr ysgrifenwyd hwynt ynddi ar y cyntaf, er nad ydynt ond cyfieith- 
ion 





ôl2 


RHYFELGYRCH CYNTAF IWL CAISAR I YNYS 
PRYDAIN. 


DYFYNIADAU, can belled ag y perthynant i Ynys Prydain, allan o 
Gof-draith Iwl Caisar ar y Rhyfel Galaidd. 


LLYFR IV. 


ER bod y tymmor haf wedi cryn dreulio, o ran bod 
holl wlad Gal ar duedd y Gogledd, a'r gauaf yn 
dechreu yn gynnar, eto ymfwriadodd Caisar fyned 
trosodd i Brydain, o herwydd ei fod wedi cael gwy- 
bodaeth fod y gelynion, yn holl ryfeloedd Gal, yn 
derbyn cynnorthwyon oddi yno; ac er na chaniatâi 
amser y flwyddyu iddo ddiweddu y rhyfel ym Mhryd- 
ain, eto meddyliai y byddai yn werth y drafferth 
myned yno, fel y deallai ansawdd y wlad, ac anian 
trigolion ; fel y byddai yn gydnabyddus â'i harfordiredd, 
ei phorthladdoedd, a'ii hebyr; o ba rai yr oedd y 
Galiaid gan mwyaf yn anwybodus, o herwydd nid 
mynych yr elai neb yno onid masnachwyr; ac ni 
adwaenai y rhai hyny ond y mor-gyífiniau, a'r parthau 
ar gyfer Gal. — Caisar gan hyny a wysiodd ato y mas- 
nachwyr o bob parth; ond nid nemor ddoethach a fu 
erddynt; canys ni wyddent na maint yr ynys, na pha 
fath neu nifer o lwythau a'i meddiannent, na pha ddull 
o ryfela a arferent, neu dan ba ryw lywodraeth yr oedd- 
ynt, na pha fath longau, o faint a nifer, a gynnwysai eu 
porthladdau. 

Er mwyn cael hysbysrwydd amgen am y pethau hyn 
cyn yr anturiai, meddyliodd yn gymhwys anfon C. 
Volusenus mewn llong, gan orchymmyn iddo chwiliaw 
i bob peth angenrheidiol, a dychwelyd â'r hanes ato ef 
mor ebrwydd ag y medrai. Yntau aeth, yn N cyf- 
amser, gyda'i fyddin i wlad y Morini, canys oddi yno 
yr oedd y môr gulaf rhyngddo a Phrydain. Yno yr 


813 


archodd ddwyn ato longau o'r porthladdau oddi am- 

lch, ac hefyd y llynges a adeiliasai y flwyddyn o'r 
blaen yn ei ryfel yn erbyn y Venett. 

Yn y cyfamser, trosglw ddwyd ei fwriad drosodd i 
Brydain, gan rai masnachwyr; ac anfonwyd ato ef 
genadon oddi wrth lawer o daleithiau yr ynys, gan 
addaw rhoddi gwystlon iddo, ac ymostwng i lywodr- 
aeth pobl Rhufain. Gwedi rhoddi iddynt wrandawiad 
mwynaidd, gan eu hannog i sefyll at eu haddewidion, 
efe a'u danfonodd adref, a chyda hwynt un Comius, yr 
hwn wedi iddo gystwyo yr Airebati a ddyrchafasai 
frenin arnynt, am ei ddewrder, a'i synwyr, a'i fydd. 
londeb iddo ef; ac hefyd o ran ei fod mewn cymmeriad 
nid bychan ym Mhrydain; gan orchymmyn iddo 
ymweled â chynnifer o daleithiau ag a allai, i'w hannog 
1 ufuddhau i lywodraeth pobl Rhufain, ac i hysbysu 
iddynt hefyd y byddai Caisar ei hun yn eu plith yn 
ebrwydd. 

Volusenus, wedi golygu arfordiredd Prydain gym- 
maint ag a feiddiai, canys ni anturiai oddi ar fwrdd ei 
long, i ymddiried ei hun i'r barbariaid; a ddychwel- 
odd at Gaisar ym mhen pum niwrnod, gan adrodd 
iddo yr hyn a chwiliasai. 

Tra yr oedd Oaisar yn aros yn y parthau hyn i 
barotoi ei longau, daeth ato genadon oddi wrth y 
Morini i ymbil ei faddeuant am eu hymdrech diweddar 
yn ei erbyn; gan ymesgusodi nad oeddynt hwy ond 
pobl anwybodus, heb allu amgyffred defodau y Rhuf- 
einiaid, pan unasent ag ereill i'w gwrthsefyll; ond y 
gwnaent ufuddhau rhag llaw i'w lywodraeth ef. 
Caisar yn ystyried hyn yn gyfleusdra ddymunol, gan na 
fynai adadl gelyn arfog o'i ol, nac ychwaith beri ennyn 
rhyfel newydd y yn y tymmor hwnw o'r flwyddyn; ac 
fel na rwystrid ei ymgyrch yn erbyn Prydain, gwedi 
mynu ganddynt nifer o wystlon, a'u derbyniodd i'w 
nodded. Gwedi parotoi o gylch 80 o gludlongau, yr 
byn a farnai yn ddigonol i drosglwyddo dwy leng o 
filwyr, efe a ymddiriedodd ei rwyflongau i swyddogion 
ei fyddin; a deunaw o lestri, na allent ymuno ag ef, o 

40—1I. 


314 


herwydd croeswynt a'u daliai mewn porthladd o gylch 
wyth milltir oddi yno, a adawodd ar ei ol i dros- 
glwyddo ei wŷr meirch. Rhelyw y fyddin a orchym- 
mynodd i ofal 'T. Sabinus ac A. Ootta, ìi olygu y 
enapti, ac i ddwyn dan ufudd-dod y-parthau hyny 
ym mhlith y Morini, na anfonasent genadau ato ef am 
eddwch: ac i S. Ruffus y rhoddodd lu digonol i 
warchad y gwersyll a'r porth nes y dychwelai. 

Gwedi trefnu y pethau hyn, a'r awel yn tegweddu, 
o gylch y drydedd wyliadwraeth, efe a ollyngodd 
y hwyliau, gan orchymmyn i'r gwŷr meirch fyned i'r 

lestri yn y porthladd arall, a'i ddilyn ef; ond yn hyn 
ni buont mor gyflym ag y dylasent. Efe ei hun, a'r 
llongau blaenaf, a ddaeth at ymylau Prydain o gylch y 
bedwaredd awr o'r dydd; ac a welai yr holl fryniau yn 
orchuddiedig gan wŷr arfog. Y cyfryw oedd ansawdd 
y morfinion yn y parthau hyn, fel y gellid taflu picellau 
oddi ar yr ucheldir i'r traeth; am hyny barnai y lle yn 
rhy anfanteisiol ì dirio; a chan fwrw angorau, efe a 
ddysgwyliodd ddyfodiad y rhelyw o'i lynges hyd y 
nawed awr. — Yn y cyfamser, i'w swyddogion cynnull- 
edig y dadguddiodd yr hyn a adroddasid iddo gan 
Volusenus; gan ddwyn ar ddeall iddynt yr angenrheid- 
rwydd mewn milwriaeth, ac yn enwedig ar y môr, o 
fod yn fedrus ac yn chwidr yn eu symmudiadau, gan 
ufuddhau i bob amnaid yn ddiaros. Yn ol gollwng y 
cynghor, a'r gwynt a'r llanw yn cydfyned, rhoddodd 
Caisar arwydd i godi yr angorau, a chan hwyliaw o 
gylch 8 milltir rhagddo, cyfleodd ei longau yng 
ngwyneb traeth agored a gwastad. 

Y barbariaid, gwedi gwybod bwriad y Rhufeiniaid, 
ac anfon o'u blaen eu gwŷr meirch, a'u cerbydau, y rhai 
arferent mewn brwydrau, a ddilynasant gyda'r fyddin o 
wŷr traed i luddias eu disgyniad o'u llongau. Ond nid 
gwaith hawdd oedd ynnill y tir; canys ni allai ein 
llongau trymion ddynesu allan o ddyfnder dwfr; a'n 
milwyr, mewn lle anghydnabyddus, eu dwylaw yn 
llawn, yn drymlwythog o arfau, oeddynt yn gorfod ar 
unwaith ddisgyn o'u llongau, gwrthsefyll y tônau, ac 


dd 


15 


ymladd â'r gelynion; y rhai, naill ai oddi ar y tywod, 
neu ychydig ym mlaen yn y dwfr, â'u holl aelodau yn 
rhyddion, ac yn adnabod y traeth, a allent saethu eu 
picellau yn hyfion, a chyffroi ym mlaen eu meirch, y 
rhai oeddynt gwedi ymarferu â'r fath ymgyrch. Parodd 
y pethau hyn fraw nid bychan ym mhlith y Rhufein- 
iaid; a chan eu bod yn anghynnefin â'r fath frwydrau, 
ni ddangosasant yr un bywiogrwydd ac ecrwch i ym- 
ladd ag y byddent arferol. 

Caisar, yn canfod hyn, a archodd ddwyn y rhwyf- 
longau, llestri anadnabyddus i'r barbariaid, ac yn fwy 
chwyfiadwy, a'u cyflêu o flaen y cludlongau, a'u hys- 
tlysau hirion at y lan; ac oddi arnynt ergydio pob math 
o offer dinystr ar y gelynion. Bu hyn o wasanaeth nid 
bychan i'r Rhufeiniaid; canys y barbariaid, gwedi 
cyffroi wrth ddull ein llongau, chwyfiad y rhwyfau, a'r 
mangnelau, a giliasant ychydig. Yr oedd ein milwyr 
er hyn mewn cyfyng-gynghor, a hyny gan mwyaf o 
herwydd dyfnder y dwfr: hyn a barodd i fanierydd y 
ddegfed lleng, gwedi ioli y duwiau am lwyddiant, 
grochlefain—“Disgynwch, fy nghydfilwyr, onid ydych 
foddlon i ollwng yr Eryr i'r gelynion? myfi, yn ddiau, a 
wnaf fy nyledswydd i'm gwlad a'm llywydd.” Gwedi 
ei groch floedd, efe a neidiodd oddi ar y llong, ac a 
frysiodd, gan chwyfio ei faniar eryraidd tua'r gelynion. 
Yna ei gydfilwyr, gan annog naill y llall na fyddent 
euog o'rfath ddigalondeb, a'i canlynasant; acyn ebrwydd 
y milwyr o'r llongau ereill hefyd a frysiasant i ddynesu 
at y gelynion. 

Cynnaliwyd yr ymdrech yn gyndyn o bobtu. Y 
Rhufeiniaid, gan nad allent ymfyddino yn drefnus, na 
chadw eu sefyllfa, nac ymunaw â'u banieri priodawl, 
ond wedi neidio o'u llongau yn ymgydio â'r faniar nesaf 
atynt, a oeddynt mewn cryn annhrefn. Ond y gelyn- 
lon, yn adnabod y dwfn a'r bas, pan welent nifer yn 
disgyn o long, a ysbardynent eu meirch, ac a osodent 
ar ein gwŷr yn eu hammharodrwydd—llawer a am- 
gylchent yr ychydig; ac ereill, lle gwelent fylchau, a 
ergydient bicellau yn ystlysawl. Pan ganfu Caisar hyn, 


916 


efe a archodd lenwi cafnau hirion y llongau, a llestri 
mân ereill, â gwŷr, gan beri iddynt gynnorthwyo lle 
gwelent yr angen mwyaf. Felly, ein gwŷr blaenaf, 
wedi gosod eu traed ar y sychdir, a'u cyfeillion yn dilyn 
yn gyflym, hwy a gyrchasant ruthr ar y gelynion, ac 
a'u gyrasant ar ffo: ond nid allent eu herlid yn bell, na 
chymmeryd yr ynys y tro hwn, o ddiffyg marchogion. 
Hyn o wall yn unig a barodd i Gaisar fod yn fyr o'i 
lwyddiant arferol. 

Y gelynion wedi eu gorchfygu, can gynted ag y tyb- 
iasant eu hunain allan o berygl, a anfonasant genadon 
at Gaisar i ddeisyfu heddwch; gan addaw rhoddi 
gwystlon er cyflawnu ei eirchion. _ A chyda y cenadon 

yn daeth Comius yr Atrebiad, yr hwn, fel y soniwyd 
or blaen, a anfonwyd gan Gaisar i Brydain; a'r hwn a 
ddaliasent cynted ag y daeth i dir, ac adrodd iddynt 
ammodau y perawdr, gan ei gadwynaw yng ngharchar; 
ond a ollyngasant yn rhydd, yn awr, wedi y frwydr. 
. Yn esgus dros yr hyn a wnaethent, rhoddasant y bai 
ar y gwerin bobl, gan erfyn arno faddeu trosedd o an- 
wybodaeth. Caisar a achwynodd ar eu hanwadalwch, 
gan iddynt, wedi yn wirfoddol genadon ato ef ìi 
Gal i ddeisyfu heddwch, ddwyn rhyfel yn ddiachos yn 
ei erbyn. Ond efe a faddeuai eu hamryfiiaedd, gan erchi 
gwystlon. A rhaigwystlon aroddwyd iddo ynebrwydd, 
ereill o bellder gwlad a addawent mewn ychydig 
ddyddiau. Yn y cyfamser, anfonasant eu bawb 
i'w breswyl; a'r penaethiaid o bob parth a ddaethant i 
ymddiried eu hunain a'u treftadaeth i ewyllys Caisar. 

Heddwch fel hyn a sefydlwyd ym mhen pedwar 
niwrnod wedi dyfod o Gaisar i Brydain. Y deunaw 
llong a soniwyd am danynt uchod, ac a adawyd yn ol 
1 drosglwyddo y marchawglu, a ollyngasent i'r môr 
gydag awel deg... Ond cynted ag y daethant ar 
gyffin Prydain, ac yng ngolwg y gwersyll, cyfododd 
tymmestl erchyll, fel nad allent ddal yng nghyd: rhai 
& ddychwelasant yn ol i'r porthladd y daethent o 
hono; ereill a yrwyd tua pharthau gorllewinol yr ynys, 
lle y ceisiasant angori; ond trwy waith y dwfr yn eu 


$l7 


gorlenwi, gorfu arnynt ymddiried eu hunain eilchwyl 
1 gurfa y dymmestl a'r tônau, a myned yn eu gwrthol i 
wlad Gal. 

Yn yr un nos, y lloer yn llawn, y pryd y mae y 
llanw yn y moroedd hyn yn fwyaf, ân morwyr ni yn 
anwybodus o hyny; y rhwyflongau, y rhai, wedi i'n 
byddin dirio, a lusgasid i'r lan, a lanwyd o ddwfr; a'r 
cludlongau a nofient wrth angorau, a ryddhawyd, ac a 
gurwyd yma a thraw gan nerth y dymmestl, heb fod 
yn ein gallu ni beri yr ymwared .lleiaf. Llawer o'r 
llongau yn ystyllod; ereill wedi colli eu rhaffau a phob 
offer, oeddynt yn llwyr ddifudd tuag at fordwyaeth; 
hyn a barodd ílinder mawr i'r holl fyddin; canys nid 
oedd dim llestri ereill i'w trosglwyddo yn ol; na defn- 

ddion wrth law i adgyweirio eu rhai eu hunain: ac 

wy â wyddent yn dda y dylent fyned i wlad Gal i 
auafu, o ran nad oedd nac yd nac ebran i'w cael ym 
Mhrydain, i feddwl am fwrw y gauaf ynddi. 

Pan ddaeth byn i wybodaeth penaethiaid y wlad, y 
rhai oeddynt wedi ymgasglu i gyflawnu eu hammodau 
â Chaisar, hwy a ddechreuasant ymgynghori â'u gilydd. 
Hwy a wyddent nad oedd gan y Rhufeiniaid na meirch, 
na. llongau, nac ymborth: hwy a farnent rifedi eu 
milwyr wrth gyfyngder eu gwersyll; canys yr oedd yn 
gyfyngach y waith hon nag arferol, o herwydd bod 
Caisar wedi peri ì'w filwyr adael o'u hol eu dodrefn. 
Gwelent gan hyny bob annogaeth i dori eu hammodau, 
drwy luddias pob angenrheidiau, a'n dal megys yn 
gaethion hyd y tymmor gauaf. Ac yna, wedi naill ai 
ein gorchfygu, aì rhwystro ein dychweliad, ni byddai 
ereill rhag llaw mor eofn a beiddiaw dyfod trosodd fel 
gelynion i'r ynys. Felly, wedi ymdyngedu o newydd, 
dechreuasant encilio o un i un or gwersyll, gan fyned i 
ail gasglu eu byddinoedd yng nghyd. 

Ond Caisar, er nad oedd wybodus o'u cydfwriad, 
eto, oddi wrth y golled o'i longau, ac annybendod y 
penaethiaid yn dwyn y gwystlon i mewn yn ol eu 
cytundeb, efe a ammheuodd nad oedd pob peth yn iawn. 
Am hyny efe a ragofalodd erbyn pob damwain: gan 


318 


erchi cludo ymborth i'w wersyll beunydd, o'r wlad 
oddi amgylch; ac hefyd gyweirio y llongau a waeth- 
ygwyd leiaf â drylliau y lleill; a phethau bynag oedd- 
ynt yn niffyg, archodd eu cyrchu o wlad Gal; ac felly, 
trwy ddiwydrwydd ei filwyr, heb golli ond deuddeng 
llong, adgyweiriwyd y lleill oll yn gymhwys i fordwyaw. 

Yn y cyfamser, y lleng a elwid y 7fed a aeth allan, 
yn ei thro i gyrchu yd o'r maes, heb ddysgwyl un ym- 
gyrch gelynawl; a thra yr oedd rhai yn medi yn y 
maes, ac ereill yn cludo i'r gwersyll, y porth-wylwyr a 
fynegasant i Gaisar fod mwy o lwch nag arforol yn 
codi oddi ar y parth yr aethai y lleng iddo. Yntau 
gan ammheu yr hyn oedd yn wir wedi dygwydd, sef bod 
y barbariaid gwedi cymmeryd rhyw ail feddwl, a gym- 
merth gydag ef y mynteioedd oeddynt eisys dan arfau, 
gan erchi i ddwy fyntai ereill gymmeryd eu lle, ac i'r 
lleill oll ymarfogi, a'i ddilyn ef gyda'r brys mwyaf. 
Nid aethai neppell o'r gwersyll nes y gwelai ei leng 
mewn enbydrwydd, y gelynion wedi ew hamgylchu, ac 
yn picellu arnynt o bob parth. Fe wyddai y gelynion 
nad oedd ond un maes heb ei fedi genym, a chan 
farnu y byddai yn rhaid i ni ddyfod yno, hwy a ym- 
guddiasant y nos o'r blaen yn y coedydd ger llaw i'n 
dysgwyl; a chan osod ar ein gwŷr pan oeddynt wedi 
diosg eu harfau, ac yn medi yn brysur, hwy a laddasant 
rai, a roisant y lleill mewn annhrefn, ac a amgylchasant 
y cwbl ar eu meirch a'u cerbydau. 

Dyma eu dull o ymladd yn eu cerbydau. Gwedi 
gyru I bob parth o fyddin y gelynion, a saethu eu 
picellau yn fedrus, y maent yn fynych yn dyrysu y 
rhestrau blaenorawl, pe bai ond yn unig drwy wyllt- 
ineb y meirch a thrwst aruthrol yr olwynion. A phan 
ruthrant i ganol marchawglu, hwy a ddisgynant, ac a 
ymladdant ar eu traed. Y gyrwyr, yn y cyfamser, a 
frysiant ychydig allan o'r frwydr, ac a_ osodant eu 
hunain mor gyflêus, fel y geill eu cyfeillion, os pwysir 
yn rhy drwm arnynt, ddychwelyd i'w cerbydau. _ Fel 

yn, mewn brwydrau, y maent yn unaw cyflymder 
gwŷr meirch at ddiysgogrwydd gwŷr traed. Mor 





919 


gyfarwydd ydynt yn yr ymarferiad hwn drwy gyn- 
nefindod beunyddiol, fel y gallant attal eu meirch ar eu 
llawn gyrch, ïe, yng nghanol goriwaered serth—sefyll 
yn ddiattreg—a throi o gylch, rhedeg hyd y pawl, 
ymorphwys ar yr offer, ac oddi yno esgyn yn ebrwydd 
i'w cerbydau. 

Y Rhufeiniaid, gwedi eu brawychu a'u hannhrefnu, 
trwy y ddull newydd hon o ryfelu, a gawsant gymhorth 
cyfamserol gan Gaisar. Ar ei ymddangosiad ef, y 
gelynion a ymattaliasant, a'r Rhufeiniaid a ymhyfasant 
o'u dychryn. Ni feddyliodd yn gyflêus ymladd â'r 
gelynion y pryd hyny; ond efe a safodd ei dir dros 
ennyd, ac yna efe a dywysodd ei lengau i'r gwersyll; 
a'r gelynion hefyd, tra yr oeddem ni yn brysur, a ym- 
adawsant. Ond yn y cyfamser, y barbariaid a anfon- 
asant genadon i'r wlad oddi amgylch i gyhoeddi leied 
oedd nifer ein milwyr, i ddangos pa faint o ysbleddach 
a ennillid, a pha gyfleusdra ddymunol oedd yn awr i 
ddiogelu eu rhyddid parhâus, os ymunent yn ebrwydd 
i gyfarsangu gwersyll y Rhufeiniaid. Trwy hyn y 
llwyddasant i gasglu yng nghyd nifer mawr o filwyr 
meirch a thraed, ac at ein gwersyll y daethant. 

Er y gwyddai Caisar, wrth yr hyn a ddygwyddasai 
eisys, os gorchfygid y gelynion, y gallent, er hyny, ffoi 
yn gyflym o'r perygl; eto, gan fod gauddo 80 o farch- 
ogion, y rhai a ddygasai Comius, a soniwyd am dano 
o'r blaen, gydag ef yn ei osgordd, efe a fyddinodd ei 
lengau yng ngwyneb y gwersyll. Yn y frwydr, nid 
oedd yng ngallu y gelynion gynnal rhuthr y llengau; 
ond gan droi eu cefnau, hwy a erlidiwyd tra parhaodd 
nerth ac anadl ein milwyr i'w dilyn; ac wedi iddynt 
ladd llaweroedd, a dyfetha a llosgi yr adeiladau yn bell 
ac agos, hwy a ddychwelasant i'r gwersyll 

Yn yr un dydd daeth at Caisar genadon oddi wrth y 
gelynion i ddymuno heddwch. Yntau a archodd 
wystlon, y dau nifer a fynai ganddynt ar y cyntaf, 
gan eu rhwymo i'w gyru hwynt ar ei ol ef i wlad Gal. 
A chan fod Alban Elfed yn nesâu, a'i longau bregus 
heb fod mewn hwyl i foriaw yn y gauaf, can gynted 





320 


chwythodd awel deg, yr hyn a fu ychydig wedi 
hanner yno efe a hwyliodd ymaith, ac a iriodd yn 
ddiogel yn y porth y daethai o hono, gyda'i holl lynges; 
oddi eithr dwy gludlong cynnwys o gylch 300 o 
filwyr nad allent gyrhaedd yr un porth, ond a yrwyd 
ychydig is law. 

Ŷ tri chant milwyr hyn wedi cyrhaedd y tir, a 
gychwynasant tua'r gwersyll. Ond y Morini, y rhai 
a adawsai Caisar mewn hedd a darostyngiad cyn ei 
fynediad i Brydain, o drachwant i ysglyfaeth, a'u ham- 
gylchasant, gan erchi iddynt, os oeddynt am achub eu 
bywyd, roddi i lawr eu harfau. Ond y Rhufeiniaid, 
yn lle ufuddhau, a ymdrefnasant yn fyddin gron, i'w 

amddiffyn eu hunain. Yr aer-dwrf a gasglodd yng 
nghyd yn ebrwydd o gylch chwe'mil o'r Morin:. 
Cynted ag y clybu Caisar am hyn, efe a anfonodd ei 
holl wŷr meirch o'r gwersylli gynnorthwyo ei fyntai. 
Yn y cyfamser, y trichant a wrthladdasant y gelynion 
yn wrol, am bedair awr yng nghyd, ac a laddasant 
awer o honynt, heb dderbyn eu hunain ond ychydig 
friwiau. Pan welodd y gelynion ein marchogion, hwy 
a daflasanti lawr eu harfau, ac a ffoisant; a llawer o 
honynt a laddwyd. 

Caisar a yrodd 'T. Labienus dranoeth, â'r ddwy leng 
addygasai o Brydain, yn erbyn ygwrthryfelwyr; achan 
fod yr haf sych wedi dyhyspyddu eu gweunydd, y rhai 
a fuasent yn noddfâu iddynt y flwyddyn o'r blaen, 
hwy a syrthiasant braidd olli'w ddwylaw ef. Sabinus, 
a Chotta, y rhai a anfonasai Caisar ì wlad y Menapii, 
gyda rhelyw y fyddin, pan hwyliasai efe ei hun i 
Brydain, a ddychwelasent ato ef, heb wneuthur nemor 
yn rhagor nag anrheithio y wlad, tori yr ydau, a llosgi 
y trefydd; canys y bobl a ddiangasant ì lechu yn y 
coedydd. Aeth Caisar a'i holl lengau i auafu ym 
mhlith y Belg: ac yno y derbyniodd wystlon oddi gan 
ddwy dalaeth yn unig o Brydain; a'r lleill oll yn esgeul- 
uso eu hammodau. _ Cynted ag y clybu y Senedd yn 
Rhufain am fuddugoliaethau Caisar, hwy a gyhoedd- 
asant wyliau gorfoledd dros ugain niwrnod yng nghyd. 


821 


AIL RYFELGYRCH IWL CAISAR I YNYS PRYDAIN. 


LLYFR V. 


CAISAR, gan adael ei fyddin yn eu gauafdai, a aeth, yn 
ol ei arfer blynyddawl, i'r Ital. Oyn ei ymadawiad, 
archodd i'w raglawiaid adeiladu cynnifer o longau 
newyddion ag a allent yng nghorff y gauaf, ac adgyw- 
eirio y rhai oedd wedi ammharu. _Cyfarwyddodd 
hwynt i osod byrddau y llongau yn is nag y byddid 
arferol eu gwneyd ym Môr y Canoldir, fel y gallai 
milwyr esgyn a disgyn 1” gyflymach; canys efe a 
wyddai nad oedd y distyll trai ym moroedd Prydain 
yn gadael ond ychydig ddwfr yn agos i'r feisdon. Ac 
fel y cynnwysid meirch ynddynt yn fwy cyflêus, mynai 
fod y llongau yn lletach nag arferol.  Archodd hefyd 
osod rhwyfau arnynt oll; ac yr oeddynt yn gymhwys- 
ach i'w dwyn o ran eu hisder. 

(Aeth Caisar o'r Ital i Ilyricum—yn ol i Ital—ac at 
ei fyddin.] 

Yn ebrwydd ar ei ddychweliad, ymwelodd â'i fyddin, 
y naill fyntai yn ol y llall; a chafodd, er maint y prin- 
der o bob defnyddiau, eu bod wedi adeiladu chwe' 
chant o'r llongau a ddarluniasai iddynt, heb law 28 o 
longau hirion, a'r cwbl yn barod i hwylio o fewn ych- 
ydig ddyddiau. Gwedi canmol diwydrwydd ei fil 
a'i swyddogion, ym mhlith gorchymmynion ereill, arch- 
odd iddynt oll ei gyfarfod ef ym Mhorth Itius, o ba fan 
y barnai fod y mordwyad byraf i Brydain, sef o gylch 
deg ar hugain o filltiroedd. 

Gan adael cynnifer o filwyr ag oedd angenrheidiol 
ar ei ol, aeth Caisar â phedair lleng ac wyth cant o 
farchogion i gyffiniau y 7revirt, cenedl anhyblyg, oedd 
eto heb ymostwng. * * * 


41—. 


322 


Mae Indutiomarus, un o dywysogion y wlad hôno, 
yn cynnull byddin, ond gwedi hyny yn gofyn heddwch. 
. Caisar yn boddloni i hyny, fel na rwystrid ef, gwedi 
cymmaint o barotoad, rhag myned i Brydain; ond y 
mae Indutiomarus yn gorfod prynu ei heddwch trwy 
roddi 200 o wystlon: ym mhlith y rhai hyn yr oedd ei 
fab ei hun a'i geraint agosaf. 

Yn ol hyn Caisar a ddychwelodd i Borth Itius, lle 
y cyfarfu ag ef o gylch 4000 o farchogion Gal, gyda 
thywysogion o bob talaeth. _ Bwriad Caisar oedd cym- 
meryd y rhai mwyaf ammhêus o honynt yn ei osgordd 
i Brydain, rhag iddynt beri cythrwfl yn ei absen ef. 
Gwynt gwrthwynebus o ystlysau y gogledd a'i cad- 
wodd ef a'i lynges yn y porthladd dros bum niwrnod 
ar hugain. _ Ar newidiad y gwynt, archodd i'w fyddin 
ymbarotoi i foriaw. Gadawodd Labienus yn rhaglaw 
yng ngwlad Gal, a chydag ef dair lleng a dwy fil o 
farchogion, ìi gadw y porth, i drysori yd, ac ìi anfon 
drosodd ato ef o bryd i bryd, y newyddion a ddy- 
gwyddai; a chyda phum lleng, a'r un nifer o wŷr meirch 
ag a adawsai gyda Labienus, o gylch machlud haul, 
gollyngodd ei hwyliau i'r deheuwynt. Yn oriau dew- 
aint gostyngodd yr awel, a dygwyd y llynges gyda'r 
llanw. Ar doriad y wawr, efe a ganfu Brydain ar ei 
law aswy. Pan aeth yn drai, gorechymmynodd ei wŷr 
at y rhwyfau, nes y daethant at y traeth lle y tiriasent 
y flwyddyn o'r blaen. Mawr ganmoliaeth oedd 
ddyledus i'r rhwyfwyr am weithio mor ddiflin ar y 
cludlongau trymion, a pheri iddynt fod lygad yn llygad 
â'u cyfeillion yn y rhai hirion ysgafnach. O gylch 
hanner y dydd, yr oeddym ar ystlys Prydain gyda'n 
holl lynges, eb fod gymmaint ag un gelyn yn ein golwg. 
Ond deallodd Caisar gwedi hyny, gan y carcharorion, 
1r gelynion fod yno yn z bore yn lluosog eu rhif, 
hagen wrth weled cynnifer ag wyth gant o longau, 
iddynt frawychu a chilio i'r ucheldir. 

Caisar, gwedi dwyn ei fyddin i'r lan, a dewis gorsaf 
ei wersyll, a gafodd wybod gan y carcharorion ym mha 


929 


le yr oedd lluest y gelynion. Efe a adawodd ddeng 
myntai a thri chant o wŷr meirch dan lywiaeth 
O. Atrius yng nglan y môr i warchad y llongau, a 
adawsai yn angor ar draeth gwastad agored. Yng 
nghylch y drydedd wyliadwriaeth, cychwynodd gyda 
y rhelyw o'i fyddin i chwilio am y gelynion... Gwedi 
teithio o gylch deuddeng milltir, daeth i'w golwg. Eu 
marchogion a'u cerbydau a ddisgynasant or tir uchaf 
tua'r afon, i luddias ein gwŷr eì threiddio, ac a dde- 
chreuasant y frwydr; ond gwedi cael eu gwrthyru gan 
ein gwŷr meirch, hwy a giliasant i'r coedydd; lle yr 
oedd ganddynt amddiffynfa gadarn rhwng ansawdd y 
bryn a gwaith milwraidd, yr hon a luniasid o'r blaen 
yn amser eu hamrafaelion cartrefol. Yr oeddynt 
gwedi cau pyrth y garthan â phreniau pleth-wrwysg a 
doresid at y perwyl. Ni anturient oddi yno ond yn 
bleidiau bychain 1 wib-frwydro. Er hyny lluddient 
ein gwŷr ni i mewn, nes y darfu i filwyr y 7fed leng 
lunio nen-glwyd, a bwrw gwarglawdd yn erbyn y gaer; 
a chymmeryd y lle, gan yru y gelynion allan o'u noddfa, 
heb dderbyn niwed namyn ychydig friwiau. Ond ni 
oddefai Caisar i'w wŷr eu hymlid yn bell, o herwydd 
eì fod yn anhysbys o'r wlad, a'r diwrnod yn hwyrhau; 
am hyny efe a dreuliodd y diwedydd yn cadarnhau ei 
wersyll. 

Yn fore dranoeth, Caisar, wedi rhanu ei fyddin yn 
dair myntai, a anfonodd ei wŷr traed a'i farchogion i 
erlyn y ffoedigion. Yn ol iddynt deithio hyd gyrhaedd 
golwg y rhai olaf o honynt, daeth cenadon oddi wrth 
GO. Atrius i hysbysu i Gaisar fod tymmestl ddirfawr 
y nos o'r blaen wedi dryllio y rhan fwyaf o'i longau 
ef, a'u bwrw yn ddarnau ar y traeth, gan nad oedd 
ymdrech y morwyr, na rhaffau nac angorau, o les yn 
y byd tuag at attal cyrch y rhuthrwynt. Ar y newydd 
annymunol hwn, Caisar a alwodd yn ol eì filwyr o bob 
rhyw, gan erchi iddynt roddi heibio yr ymlidiad: a 
chan ddychwelyd at ei lynges, cafodd dystiolaeth fod 
yr hanes a anfonasid ato ef yn rhy wir. Yr oedd o 


324 


gylch deugain o longau wedi eu colli, a'r lleill mor 
ddrylliedig nas gellid eu hadgyweirio heb lawer o 
draul a llafur. Am hyny efe a ddetholodd gynnifer o 
seiri ag a oedd yn ei fyddin, ac a yrodd i geisio ereill 
o Gal. Ysgrifenodd hefyd at Labienus, gan erchi 
iddo roddi y llengau oedd gydag ef ar waith 1 adeiladu 
cynnifer o longau a'r a allai. Er y gwyddai y byddai 
llafur dirfawr, eto efe a farnodd yn oreu lusgo ei 

oll lynges i dir, a'u diogelu o fewn terfynau ei wer- 
syll. Treuliwyd o gylch deng niwrnod i gwblhau . 
hyn o orchwyl, ac am gynnifer o nosweithiau hefyd ni 
bu y milwyr yn segur. Ei longau wedi eu diogelu, 
&i wersyll wedi ei gadarnhau, gan adael yr un osgordd 
i'w gwarchad, efe ai fyddin a ddychwelodd i'r fan lle 
y troisai yn ol o erlyn y gelynion. Cafodd erbyn hyn 
eu bod yn Y lluosog o lawer nag o'r blaen, a'u bod 
trwy gydsyniad gwedi ymddiried trefnidaeth y rhyfel 
i Cassivelaunus, talaeth yr hwn oedd wahanedig oddi 
wrth yr arfordiredd gan yr afon Tamesis, ac yn 
cyrhaedd o gylch 80 milltir i'r wlad. Buasai ryfel 
t rhyngddo ef a thaleithiau ereill; ond er hyny, ar 
ein dyfodiad ni, hwy a unasant i'w urddo ef yn Ben- 


OD. 

Perfeddwlad Prydain a feddiennir gan y rhai a gyf- 
rifant eu hunain yn gynfrodorion yr ynys. Yr arfor- 
diredd a breswylir gan bobloedd y Belgiaid, y rhai a 
hwyliasent drosodd naill ai o ran anrhaith ai goresgyn, 
ac a gadwasent eu henwau priod; ac wedi ymhedd- 
ychu a sefydlasent eu preswyl, gan ymroi i ddiwylliaw 
y tiroedd. Mae y wlad yn dra phoblog, yr adeiladau 
yn aml, a chyffelyb i'r rhai a welir yng ngwlad Gal. 
Eu hanifeiliaid ydynt luosog. Mewn masnach arferant 
elydn (pres), a modrwyau heiyrn wrth y pwysau. 
Ceir plwm gwyn yng nghanol y wlad, a haiarn ar 
gyffiniau y môr; ond ychydig sydd o haiarn, a'r elydn 
a ddygir i mewn o wledydd tramor. Mae ganddynt 
yr unrhyw goedydd ag a geir yng ngwlad Gal, oddi 
eithr ffawydd a ffynidwydd. Ni chaniatêir iddynt 


925 


borthi ar geinach, na gwyddau, nac ieir; eto hw 
yu magant & eu difyrwch. Mae yr hin yn fwy 
cymmedrol nag yng ngwlad Gal, ac oerfel rhew yn, 
llarieiddiach. 

Triongl yw portreiad yr ynys, ac un ystlysiddi ar 
gyfer Gal; ac yn nwyreinbarth hon, sef yng Nghaint, 

y daw llongau i dir oddi yno. Oddi yma, yr ystlys a 
estyn i'r deheu o gylch pum cant o filltiroedd. 

Yr ail ystlys a ogyfeiria yr Hispaen, tua machlud 
haul. Ar gyfer hon y mae yr Iwerddon, ynys o gylch 
hanner maint Prydain, a'r pellder rhyngynt yn ogyhyd 
a lled y môr rhwng Gal a Phrydain. Yn y canol 
rhwng y ddwy ynys y gorwedd Ynys Manaw, heb 
law nifer o ynysedd mân ar wasgar yn y môr. Am 
y rhai hyn y dywedir bod eu trigolion mewn tywyll- 
wch dros ddeng niwrnod ar hugain yn nhrymder y 
gauaf. Ond ni chawsom ni hysbysrwydd am hyn; ond 
nyni a sylwasom wrth ein dyfr-fesurau, fod y nos yn 
ferach yn yr ynys nag ar y cyfandir gogyfer. Hyd yr 
ail ystlys hon or ynys, yn ol eu tyb hwy, sydd 700 
o filltiroedd. R , 

Y drydedd ystlys sydd ar bart gogledd, 
gwynebl y môr agored, ac un rhan o honi ar gyler 
bro yr Ellmyn. Bernir hyd yr ystlys hon yn 800 
milltir: ac felly gogylchedd yr ynys sydd ddwy fil o 
filltiroedd. R dd oh 

Y bobl mwyaf gwaraidd o honynt igolion 
Caint. Mae yr holl dalaeth hon yn. gorwedd ar y 
môr; ac mewn defodau ac arferion, y maent yn 
gyffelyb i'r Galiaid. Nid yw trigolion canol y wlad 
yn ymdrafferthu nemor i lafurio tir, ond y maent yn 
byw ar laeth a chigfwyd, ac yn ymwisgo mewn crwyn 
bwystfilod: ond y mae y Prydeiniaid oll yn lliwio eu 
cyríf â glas! y fel yr ymddangosont yn fwy dychryn- 
adwy i'w gelynion. Eu gwall sydd laes; ond hwy a 
eilliant bob rhan o'r corff, oddi eithr y pen a'r wefus 
uchaf. 

Rhuthrodd y gelynion ar feirch a cherbydau yn 


326 


filain ar ein marchogion pan oeddynt ar eu taith; ond 
ein gwŷr a gawsant y goreu arnynt, gan eu gyru i'r 
bryniau a'r coedydd, a lladd llawer o honynt; ond 
trwy eu herlid yn rhy bell, collwyd rhai o'n gwŷr. 
Ond y gelynion a ddychwelasant cyn pen hir, pan oedd 
ein gwŷr ni leiaf yn eu dysgwyl, ac yn brysur yn 
cadarnhau eu gwersyll, ac a gyrchasant ruthr angerdd- 
ol ar ein milwyr o flaen y cloddiau. Anfonodd Caisar 
yn ebrwydd ddwy fyntai o wŷr dewisol ei lengau i'w 
cynnorthwyo. Yrhai hyn, drwygaeleucyffroigany . 
ddull anarferol o ryfela, a ymfyddinasant ar frys mor 
gyfagos at eu gilydd ag y gallent. Er hyny, y gelyn- 
ion yn hyfion a dorasant eu ffordd drwyddynt, ac a 
ddychwelasant yn ol eilwaith yn ddigolled. _ Laberius 
Durus, swyddog yn y fyddin, a laddwyd yn yr ym- 
gyrch hon; ond o'r diwedd, gwedi gyru yn rhagor o 
orthwyon, y gelynion a yrwyd i gilio. 

Uan fod y frwydr hon yn dygwydd o flaen y 
gwersyll, ac yng ngolwg yr holl fyddin, yr oedd yn 
amlwg i bawb nad oedd milwyr ein llengau yn alluog 
i wrthwynebu y fath elyn; canys nid allent erlid yn 
ddigon cyflym o herwydd pwysau eu harfau, ac ni 
feiddient adael eu banieri. Nid allai ein gwŷr meirch 
chwaith ymladd heb berygl; canys y gelynion a rith- 
gilient, nes y tynent ein marchogion 1 bellder oddi wrth 
y llengau, yna hwy a ddychwelent, a chan ddisgyn 
oddi ar eu cerbydau, hwy a frwydrent ar eu traed 
gyda mantais. Âc yn yr ymgyrchau rhwng y march- 
ogion hefyd, yr oeddym yn ddarostyngedig i'r un fath 
ar berygl; o herwydd nid oeddynt hwy yn ymfyddino 
yn un dorf, ond yn fynteioedd bychain yma a thraw; 
a'u gorsafau wedi eu dewis-yn y cyfryw fodd, fel y 
gallent gynnorthwyo eu gilydd, ac anfon tyrfâu new- 
yddion i gymmeryd lle y rhai blinedig. 

Tranoeth, y gelynion a gymmerasant eu sefyllfa ar 
y bryniau yn dra phell oddi wrth y gwersyll; er na 
ymddangosent ond yn anfynych; ac yn arafach nag 
arferol, hwy a ddechreuasant dynu bicre â'n march- 


9217 


awglu. Ond o gylch hanner dydd, pan oedd Caisar 
wedi gyru Trebonius ei swyddog, gyda thair lleng a'r 
holl farchogion, i gyrchu angenrheidiau, y gelynion o 
bob parth a ruthrasant am eu penau yn un gyrch, gan 
dreiddio hyd at fanieri y llengau. Ein gwŷr ni a osod- 
asant arnynt yn ffyrnig, ac a'u cymhellasant i ffoi. 

Ein marchogion a'u herlidiasant yn filain ac eofn, 
gan eu bod yn gweled y llengau yn eu dilyn i'w cyn- 
northwyo. Hwy a laddasant nifer mawr o honynt, ac 
a'u canlynasant mor fywiog fel na chawsant hamdden 
i ail ymdrefnu, nac i sefyll eu tir, nac i ddisgyn oddi 
ar eu cerbydau. _ Yn ebrwydd yn ol y chwalfa hon, y 
ciliodd eu cynghreirwyr o bell i'w taleithiau eu hunain: 
ac wedi hyn ni ddaeth y gelynion i'r maes mewn dim 
grym i'n gwrthsefyll ni. 

Caisar, mewn gwybodaeth o'u bwriadau, a arwein- 
lodd ei fyddin ìi derfynau gwlad Cassivelaunus, hyd lan 
afon Tamesis, ar yr hon afon nid oedd onid un rhyd 
treiddiadwy, a hwnw yn anhawdd. — Pan ddaeth hyd 
yno, efe a welai yr ochr hwnt i'r afon yn orchuddiedig 
gan lu mawr o'r gelynion mewn trefn byddinol. Yr 
oedd y lan hôno o'r afon yn argâiedig gan bolion blaen- 
llymion; ac yn yr afon hefyd yr oedd yr unrhyw 
bolion gwedi eu gyru, ac yn orchuddiedig gan y dwfr. 
Caisar, wedi cael gwybodaeth o hyn drwy y carchar- 
orion a'r bradwyr, a anfonodd y marchawglu o'i flaen, 
gan erchi i'r llengau eu canlyn yn ddioedi. A chyda'r 
fath chwidredd engyrth yr aethant, fel ag y treiddiasant 
yr afon heb ddim ond penau y llengwyr allan o'r dwfr, 
ac y gosodasant ar y gelynion, fel na allent ddal yr 
ymgyrch, ond cilio oddi ar lan yr afon, a chymmeryd 
eu carnau. 

Cassivelaunus, gwedi cael prawf nad oedd iddo ym- 
ddiried yn rhagor i frwydr, a ollyngodd ymaith y rhan 
fwyaf oi fyddin; a chan gadw o gylch pedair mil o 
gerbydau, efe a wyliodd ein symmudiadau o bryd i 
bryd, gan ymgelu mewn coedydd a lleoedd dyrys an- 
hydraidd. Ac o'r parthau hyny y gwyddai y byddai 


928 


i ni dramwy trwyddynt, gofalodd am symmud ymaith 
y trigolion a'r creaduriaid i gel y coedydd: a phryd 
bynag yr anturiai ein marchogion ni yn o bell er 
mwyn anrheithio ; wlad, gan fod Cassivelaunus yn 
gyfarwydd yn holl ffyrdd a chroeslwybrau y fro, efe 
a anfonai ei gerbydau allan o'r coedydd; ac nid allai 
ein marchogion ni eu gwrthsefyll hwynt heb ddir- 
fawr berygl. Am hyny archodd Caisar na byddai 
i'r marchogion anturio yn bellach i'r wlad, i losgi a 
difrodi, nag y byddai yng ngallu y llengwyr eu canlyn 
i'w cynnorthwyo. 

Yn y cyfamser, y 7rinobantes, a oeddynt ym medd- 

iant o un o'r taleithiau goreu yn y wlad, a anfonasant 

enadau at Gaisar, gan addaw ymroddi eu hunain i'w 
lywodraeth ef: dymunent hefyd iddo amddiffyn Mandu- 
bratius rhag creulonder Cassivelaunus, a'i anfon atynt 
i'w rheoli megys eu brenin.  Imanuentius, ei dad ef, a 
fuasai gynt yn frenin arnynt, ond a laddesid gan Cas- 
sivelaunus, ai fab ef a ddiangasai drosodd at Gaisar ì 
Gal, rhag syrthio i'r un dienydd a'i dad, gan ddeisyfu 
ei nodded. Caisar a ganiataodd eu dymuniad, gan 
erchi deugain o wystlon, ac ymborth i'w fyddin. Efe 
a anfonodd Mandubratius atynt; hwyntau a gyflawn- 
asant eu hammod trwy anfon iddo y gwystlon a'r 
ymborth. 

Wedi derbyn y J7rinobantes mewn cynghrair, a 
rhoddi gorchymmyn i'r milwyr na wnaent iddynt 
unrhyw niwed, daeth cenadau oddi wrth y Cenimagni, 
y Segontiaci, yr Ancalites, y Bibroci, a'r Cassu, at 
Gaisar, i roddi eu hunain i fyny iddo ef.. Gan y rhai 
hyn y cafodd wybod nad pell oddi yno oedd tref Cas- 
sivelaunus, yr hon oedd amgylchedig gan goedydd a 
chorsydd; ac i'r hon y casglasai laweroedd o ddynion 
ac anifeiliaid.  7ref a eilw y Prydeiniaid amddiífynfa 
goediog, amgylchedig gan gloddiau a ffosydd, lle y 
byddent arferol o gilio iddo rhag unrhyw ruthr 
gelynol. Tua y dref hon yr aeth Caisar a'i lengau, ac 
agafodd y lle yn gadarn hynod, o ran ansawdd y tir 


329 


yn gystal a gwaith dynion. Er hyny penderfynodd i 
wrthladd Y gaer mewn deu-fan ar unwaith. Y gelyn- 
o 


ion, yn byr ymdrech, gan nad allent wrthsefyll 
rhuthrau ein milwyr, a ffoisant allan o'r dref. drwy 
ffordd arall. Cafwyd yno nifer mawr o anifeiliaid, a 
llawer o'r ffôedigion a ddaliwyd ac a laddwyd. 

Yn y cyfamser anfonodd Cassivelaunus genadau i 
Gaint (yr hon wlad, fel y sylwasom eisys, sydd yn 

orwedd í ar fin y môr), at y pedwar brenin yno, sef 

ingetorix, Carvilius, Taximagulus, a Segonax, gan 
erchi iddynt yn ddioedi gasglu cynnifer o wŷr ag a 
allent yng nghyd, a myned am ben ein gwersyll ni yn 
ddiarwybod, a gosod arno. Pan ddaeth y rhai hyn at 
i gwersyll, y ceidwaid a ruthrasantallan; ac wedi lladd 

awer o honynt, a chymmeryd Lugotorix, un o'u 
blaenoriaid, yn garcharor, hwy a ddychwelasant mewn 
diogelwch. 

Gwedi clywed o Gassivelaunus am yr aflwyddiant 
hwn hefyd, gan ystyried y colledion a gawsai, bod ei wlad 
tan ddifrod ac anrhaith, ond mwy na dim bod cynnifer 
o daleithiau gwedi dianc o'r cynghrair, a anfonodd 
genadau trwy Comius yr Atrebiad, at Gaisar i ofyn 
ammodau heddwch. Yntau, o herwydd ei fod yn 
bwriadu gauafu yn Gal, er darostwng unrhyw wrth- 
ryfel a godai yno, a chan ystyried hefyd bod yr haf 
wedi rhedeg ym mhell, ac mai hawdd fyddai treulio y 

eddill o hono mewn oediad, a archodd wystlon, ac 
a benododd swm y deyrnged a dalai pobl Prydain i'r 
Rhufeiniaid yn flynyddol. Efe hefyd a rybuddiodd 
Cassivelaunus na wnai unrhyw niwed i Mandubratius, 
nac i'r Trinobantes. 

Gwedi derbyn y gwystlon, efe a arweiniodd ei fyddin 
i lan y môr, lle y cafodd ei lynges wedi ei hadgyweirio, 
& gorchymmynodd ei threfnu mewn hwyl mordwy. 
Ond gan ystyried y rhifedi mawr oedd ganddo o gar- 
charorion, a bod rhai o'i longau gwedi eu dryllio yn y 
dymmestl, penderfynodd drosglwyddo ei fyddin drosodd 
ar ddwy gludai. A dygwyddodd, er cynnifer y llongau, 


42— 


830 


ac er mynyched yr hwylied hwynt i gyrchu a Mann, 
na chollwyd yr un o honynt yn n Tly wythog o lwy 
y leninar llynedd. Ond o'r llestri 8 a aethant â'r 
cyntaf o filwyr drosodd, ni ddychwelodd ond ydig 
iawn yn ol, nao chwaith o'r ti wM llong, a arlwyasai 
Labienus yn Gal; canys gyrwyd hwynt yn eu gwrthol 
gan wyn wyntoedd croesion. Oaisar gan hyny, gwedi hir 
1 yn ofer am danynt, rhag ) byddai i'r gauaf 
roddi clo ar ei fordwyad, o herwydd. bod y cyhydedd 


agos, a lwyt odd ei filwyr yn nag 
erf a chan eryd achlysur awe ddigyffro, o 
gylch deg o'r gloch yn yr hwyr, efe a hwyliodd i'r môr, 


a chyda ei ho longau yn ddiogel, efe a gyrhaeddodd y 
tir ar doriad y wawr dranoeth. 





DAFYDD O'R HENDWR. 


HENDWR yn Edeyrnion a fu gannoedd o flwyddau yn 
hen ystent barchedig i'r Llwydiaid, disgynyddion Owain 
Brogyntyn, o'r un gyff ach â'u ceraint cymmydogaethol 
yn Rug a Gwerclys, ac anneddau hynodol ereill. Y 
mae yng nghof darllenyddion y Gwyliedydd," y rhai 
ydynt mewn gwth o oedran, y modd yr afradlonodd y 
Gïwn Llwyd diweddaf ei dda; ac fel, trwy hyawdledd 
Erskin yn syfrdanu y barnwyr a'r rheithwyr, y bu i 
ddau o wyrion honedig iddo gael meddiant o'r dref- 
tadaeth.. Ym mrawdlys y Mwythig, yn Awst diwedd- 
af, gwrth-haerwyd tystiolaeth y briodas, a'r canlyniad 
tebygol ydyw, y bydd i'r ddeu-lys ar lan Dyfrdwy 
ddyfod eto i feddiant yr un deulu. Pa fodd ybu i 
feirdd Penllyn ac Edeyrnion fod yn fud ar yr achos? 

Ni buaswn i yn crybwyll hyn, oni bai ddygwydd 
i'm llaw yn ddiweddar hen ysgrif, dan enw “ Jnguisitio 
post mortem David de Hendore apud Hardelagh coram 
H. de Holes justic. Domine Regine die Lune ŷn Vigilta 
Matthei applî. Anno Reg. FRicardi, Secudsi. triodecimo,” 
&c. &c. A chan na bydd cyfieithad talfyredig o'r 
weithred yn annerbyniol gan ddarllenyddion Ni (rwyl- 
iedydd yn ardaloedd yr Edeyrnion, dyma efe at eu 
gwasanaeth hwynt. 

“Yn gymmaint ag i Ddafydd o'r Hendwr, yr hwn a 
ddaliai dir dân unbenaeth y frenines o fewn swydd 
Feirion, gloi pen ei ddyddiau; a bod rhingyll ei 
mawrhydi y frenines, o fewn y swydd hôno wedi 
cymmeryd meddiant o'r unrhyw dir yn enw y frenines 
yn y dydd y bu Dafydd farw, anfonwyd ustus y fren- 
ines, nid amgen, John de Holand, i gymmeryd llwon 
gwŷr cyfrifol a chyfreithlon mewn perthynas i'r tir a 
ddaliai yr unrhyw Ddafydd dan ei mawrhydi y fren- 


! [Cyfroddwyd yr ysgrif hon i'r Gwyliedydd yn y fiwyddyn 1826.] 


332 


ines yn y dydd y bu farw, pa faint o unrhyw dir arall 
oedd yn ei feddiant, pa faint o swydd a gwasanaeth 
oedd ddyledus arno, pa faint o werth blynyddol o dir 
oedd ganddo, pwy ydyw ei etifeddion agosaf, a pha 
oedran ydynt. A'r cynhawsaeth hwn a gynnaliwyd 
drwy awdurdod gwarant ei mawrhydi y frenines, 
ger bron yr unrhyw John de Holand, ustus y frenines, 
o fewn swydd Feirion yn nhref Gynwyd yn Edeyrnion, 
ar y dydd Sabbath nesaf o flaen Gwyl Genedigaeth y 
Fendigedig Fair Wyryf, yn y 14edd ílwyddyn o deyrn- 
asiad Risiart yr Ail, trwy lwon Gruffydd Fychan ab 
Gruffydd ab Riryd, Hywel ab Madog Owrtyn, Morgant 
ab Dafydd, Ieuan ab Tetbad, Hywel ab Dafydd Moel, 
Ath ab Dafydd ab Ieuan, Gronwy ab Dafydd ab 
Gronwy, Madog ab Ieuan ab Dafydd, Madog ab Madog 
ab Phylip, Gruffydd Goch ab Gronwy, Ieuan ab 
Ednyfed, a Ieuan ab Meurig—y rhai a ddywedant ar 
lw, ddarfod i Ddafydd o'r Hendwr, yr hwn a ddaliai 
eì dir dan unbenaeth y frenines, gloi pen ei ddyddiau 
yn ei dy yn yr Hendwr, ar y dydd Sabbath nesaf ar ol 
Gwyl Sant Petr yn y Gefynau, yn y flwyddyn ragddy- 
wededig: ac i'r unrhyw Ddafydd farw mewn meddiant, 
o hanner Maenor yr Hendwr, yng nghyd â'i holl 
berthynasau, sef yw hyny, 24 o gyfeiriau o dir aredig, 
ac 8 cyfar o weirdir o fewn y Faerdref Uchaf, o 
werth l3s. 4c. y flwyddyn tros ben y gwasanaeth 
arferol, i'w dalu ar unwaith ar adydd Gwyl yr 
Hollsaint: ac un gafael o dir o fewn y Faerdref 
Uchaf, o werth blynyddol 5s. yn arian, heb aw y gwas- 
anaeth arferol; a dau ograid o flawd ceirch, mesur 
Llandrillo, o werth 20c. ar Wyl yr Hollsaint, a 4 
gafael o dir yn yr un dref, ac un gafael o honynt ym 
meddiant Ieuan Goch ab Ieuan ab Dafydd, a Dafydd 
ab Ieuan Moel, o werth blynyddol yn arian 6s. heb law 
gwasanaeth; 4s. i'w talu ar Wyl yr Hollsaint, a 2s. ar 
Wyl Phylip a Iago, a gograid o flawd ceirch, mesur 
Llandrillo, o bris 2s. 6c. ar Wyl yr Hollsaint; ac un 
gafael yn naliad Ieuan Fychan ab Ieuan Bwl, o 
flwyddyn i flwyddyn, o werth 6s. 4c. yn arian, heb law 


339 


gwasanaeth, a dau ograid o flawd ceirch, o werth 20c. 
ar Wyl yr Hollsaint; a hanner gafael yn naliad Dafydd 
Fychan ab Dafydd ab Ieuan, o werth 20c. yn arian 
—— * * ac un gograid o flawd ceirch, o werth 10c., 
mwy neu lai, ar Wyl yr Hollsaint; a hanner gafael 
Ieuan Goch ab Einion ab Dafydd, o werth blynyddol 
16c. ar yr un wyl, heb law y gwasanaeth arferol: a 
hanner gafael Iorwerth * * * o werth blynyddol 2s. 
yn arian, ac un gograid * * gwerth l0c.; a gafael a 
hanner yn yr un dref o dir gŵydd yn naliad Ieuan ab 
Llwyd, a Gronwy ab Gronwy, o werth blynyddol 4s. 6c. 
yn arian, heb law * * a dau ograid * * o werth 20c. 
ar yr un wyl: a hanner un ffridd, a elwir Gwern : 
Ynniog; cyfar o dir gwyllt, a dau o dir gŵydd yr 
un, o werth 2s. 4c. yn y flwyddyn, sef 8c. ar Wyl yr 
Hollsaint, ac 20c. ar Wyl Phylip a Iago: ac un ty ym 
Mhentref Felin, o werth blynyddol 12c. yn arian, heb 
law * *: a 13 gafael o dir gŵydd yn nhref Llandrillo, 
ac un gafael yn nhref Dinan; a 4 gafael o dir gŵydd 
yn nhref Branas; 34 gafael yn nhref Dyfos, a 5 gafael 
yn nhref Gwnodl * * *; 13 gafael 'F nhref Llandrillo, 
gwerth 8s. 8c.; un gafael yn nhref Dinan, gwerth ôs. 
4c. yn arian, ac un gograid * * *: 4 gafael yn nhref 
Branas, gwerth 14s. 9c. yn arian, a 6 gograid a 4 hobed 
o flawd ceirch, mesur Llandrillo, o werth 6s. 8c., mwy 
neu lai; a 93 gafael yn nhref Dyfos, 21s. 9c. yn arian, 
heb law * * * a naw gograid a thair hobed o flawd o 
werth 8s.; a 5 gafael yn nhref Gwnodl, 21s. yn arian, 
ac 8 gograid a 4 hobed o flawd, gwerth 7s. 4c.: a.5 
cyfar o dir gŵydd yn Ninan a Gwnodl, o werth 15«e. 
yn y flwyddyn, heb law * * * ac un gafael o dir 
rhydd yn nhref Gwnodl, o werth 2s. 8c. yn y 
flwyddyn; ac hanner un gafael, pedwerydd ran un 
arall, a chweched ran un arall, o dir rhydd yn 
nhref Garthiaen, o werth blynyddol 7s. lc, a 
phum gograid a hanner o flawd * * o werth 4s. 7c., 
ac 31 o hobedau o geirch o bris 15c. a dimai; ac un 
gafael a hanner, a nawed ran gafael o dir rhydd yn 
nhref Pennant, o werth lls. 8c., a 5 gograid, ac 13 


394 


hobed o flawd * * o werth 2s. 714c., heb law gwasan- 
aeth * * a hanner gafael o dir rhydd yn nhref Pen- 
maen, o werth 5s. &c., a 2s. 8c. yn nhref Gwnodl, a_5s. 
yn nhref Penmaen, i'w talu ddydd Gwyl Mihangel. 
Ac un felin yn Tyfos, a hanner melin yn Pennant, 
o werth 40 gograid o flawd yn y flwyddyn, 10c. y 
gograid, mwy neu lai; ac un ran o bedair o doll y ffair 
yn Llandrillo, yr hon a gynnelir yn flynyddol ar Wyl 
Sant Trillo, o werth 10s. yn y flwyddyn, ac un ffridd, 
a elwir Talhosser, o werth l0s. heb law gwasanaeth, 
&c., I'w talu ar Wyl Sant Phylip a Iago. 

“ A dywedent bod y Dafydd rhagddywededig yn dal 
ei holl dir a'i dyddynod ar ammod gwasanaeth milwr- 
aidd dan unbenaeth ei mawrhydi y frenines, a bod i'w 
frawd ef gyfran o'r unrhyw yn ol defod. * * *  Dy- 
wedent hefyd bod pob deiliad i Ddafydd yn rhwym iddo 
am ddeuddydd yn flynyddol i gau o gylch ei ydau: a 
bod y rhagenwedig Ddafydd i gynnal Llys cymmwd o'i 
holl ddeiliaid, gwerth yr hyn yn flynyddol a gyfrifid yn 
10s., mwy neu lai. A bod Sibil, mam Dafydd, yn dal 
ei thraian o'i holl diredd ef. Dywedent hefyd i'r rhag- 
enwedig Ddafydd o'r Hendwr ar Wyl Genedigaeth Sant 
Ioan Fedyddiwr, yn y l0fed o deyrnasiad y rhagddy- 
wededig frenin, gael mab ac etifedd rhyngo ef a'i briod 
Elisabeth mewn gwely cyfreithlon—enw y mab ni 
wyddent, ond ei fod yn fyw, ac yn deirblwydd oed, ac 
na welwyd ef erioed yng Ngwynedd, ond ei fod 
ym mharthau Cernyw, lle y cafodd ei ddechreuad. 
A dywedent, pe byddai marw yr etifedd hwnw, 
bod tri o feibion Gïwn or Hendwr (Guido Ll.), sef 
Dafydd, Ieuan, a Gïwn, yn etifeddion hawl. A dywed- 
ent i'r rhagenwedig Ddafydd, o gylch Gwyl Sant Iago, 
yn y 7fed flwyddyn o deyrnasiad y rhagddywededig 
frenin, cyn ei briodas â'r rhagenwedig Elisabeth, ei 
rhoddi mewn meddiant o'i faenor, ei diroedd a'i dydd- 
ynod, drwy gyfrwng Nichon Grifferd, ei dirprwywr, 
ac yn ganlynol bod i'r rhagenwedig Elisabeth hawl i 
hanner etifeddiaeth ei phriod, yn y dydd y bu efe farw. 

“ Ac wedi hyn ar ddydd Llun yn y sessiwn fawr am 


995 


Feirionydd, o fewn tref y Bala, ar Wyl Sant Petr yn y 
Gefynau, y gwiriwyd fod mab ac etifedd rhwng y 
Dafydd uchod a'r rhagenwedig Elisabeth yn fyw, a'i 
enw 'Tomas, ac yn deirblwydd oed a rhagor. Haerwyd 
o blaid y frenines, gan Ddafydd o Hau, na roddasid 
Isabella, dan enw Elisabeth, mewn meddiant cyfreithlon 
o dir a daiar Dafydd o'r Hendwr cyn y dydd y bu efe 
farw; ac wedi hyny, mewn amrai sessiwnau ereill, 
haerai Roger de Horton o blaid y frenines * *” &c. 

D.S. Rhaid oedd i'r haeriadau uchod gymmeryd 
lle cyn y flwyddyn 1994, y pryd y bu farw Ann o 
Lucsemburg, brenines gyntaf Risiart yr A44. Dymunol 
fyddai gweled sylwadau ar y chwil-ysgrif ragflaenol, 
gan yr ofyddesau a'r arwyddfeirdd, mewn perthynas i 
achau, arferion gwladol, a'r rhagoriaeth rhyngynt a'r 
rhai presennol; er dynodi y mawr welliant yng nghyf- 
lwr y deiliaid, &c. 


AFONYDD DEHEUBARTH CYMRU. 


FEL mewn llawer rhandir arall, y mae genym, ar am- 
serau, ry fychan o ddwfr, a throion ereill, ormod o'r 
elfen anhebgorol hon. Golcha y môr lenydd anwastad 
iawn am ddau cant a deg ar hugain o filltiroedd, o aber 
y Rhymni, ar derfyn dwyreiniol Morganwg, o gylch 
Penfro, hyd eneu y Dyfi, ar odre gogleddol Ceredigion, 
lle y gwahana rhwng rhanau gogleddol a deheuol y 
Dywysogaeth. 

Nid ydyw afonydd mordwyol y dalaeth hon yn 
lluosog, ac yn wir, ni byddai un o honynt yn addas 
at fordwyaeth, oddi eithr eu cynnorthwyo gan eu 
brenin, y môr. Ond dechreuir gyda'r aber sydd yn 
gwneuthur y porthladd eangaf ym Mhrydain, os nad 

Ewrop. 

1. Aberdaugleddeu ; gelwir felly am mai arllwysiad 
dwy afon, o'r enw COleddeu, i'r môr, sydd yn ffurfio 
y gilfach. Cyfyd y gangen orllewinol yn agos i Aber- 
gwaun, a gelwir hi Cleddeu Wen. _ Llifa tua'r deheu, 
am dair milltir ar ddeg, nes y delo 1 Hwlffordd ; ac yno 
daw yn fordwyol, a pharhâ felly am un filltir ar hugain, 
hyd i eneu y porthladd. Y gangen ddwyreiniol a 
elwir Cleddeu Ddu, hwyrach, o herwydd ei lliw tywyll, 
a gymmer oddi wrth fawnogydd mynyddoedd Perseli, 
lle y tardda. Mewn rhai manau o'i rhed, gwahana 
rhwng swyddi Penfro a Chaerfyrddin; a goruwch 
Yslibach daw yn fordwyol i lestri o gryn bwys. Gwedi 
llifo yn ddeheuol am bedair milltir, cyferfydd â'r 
Gleddeu Wen, wrth Benryn Picton, tua phum milltir 
is law Hwlffordd. Gwedi i'r ddwy afon ymuno, ffurf- 
iant y porthladd defnyddiol hwn; ac y mae, o gydiad 
yr afonydd i'r môr, yn un filltir ar bymtheg, ac o Dros- 
glwyddfa Penfro, yn agos i ddwy filltir. 

2. Yr ail afon yw y Tywt, yn swydd Gaerfyrddin. 
' Cyfyd yn y rhan fwyaf anial o Geredigion, rhwng 


997 


Ystrad Fflur a therfynau Brycheiniog. Ar ol rhedeg 
tua'r deheu am ddeg milltir, daw i swydd Gaerfyr- 
ddin, yn ymyl Ystrad Ffin; ac, ym mhen wyth milltir 
yn ychwaneg ii heibio Llanymddyfri, lle, yn briodol y 
dechreua dyffryn enwog Tywi. Cymmera gwrs mwy 
i'r de-orllewin yma, ac wedi rhedeg tua saith milltir ar 
hugain, cyrhaedda brif dref y swydd, a daw yn for- 
dwyol. O Gaerfyrddin, dolena ei thaith yn fwy i'r de, 
ac ymollynga i fynwes ei mam, y môr, yn agos i Lan- 
stephan, gwedi gyrfa droellog o dair milltir ar ddeg a 
deugain. Yr afonydd a ychwanegant ei ffrwd ydynt, 
yn benaf, Gwyli, yn Abergwyll, a'r Cothi, sydd yn 
codi yng Nghwm Cothi, ar gyffiniau Ceredigion; Brân, 
yn agos ìi Lanymddyfri; Sawdde, wrth Langadog; a 
Chynnen, wrth Landeilo. O herwydd ffurfiad gwyneb 
y wlad, a meithder gyrfa y Tywi, derbynia iddi eì hun 
yn agos holl aberoedd y swydd. Gwna y Taf, Llychwyr, 
a Gwendraeth borthladdoedd iddynt eu hunain, fel y 
cawn sylwi ar ol hyn... Pysgod y Tywi-ydynt y gleis- 
iad, y sewyn, y brithyll, y glasfaran, ac ereill. 

8. Tardda y Llychwyr o ffynnon mewn craig galch, 
a elwir Llygad Llychwyr, nid neppell oddi wrth 
Ddyffryn Tywi. Llifa tua'r deheu, ac ar ol derbyn 
cyflawnder y Marlais, yr Aman, a'r Ddulas, ac wedi 
gyrfa o bedair milltir ar ddeg, ymarllwysa i gilfach 
Llychwyr, yn gyfagos i'r hen dref o'r enw hwnw, a 
elwid gan hynafiaethwyr yn Leucarum. Ond cyll y 
Llychwyr ei henw yma, a gelwir hi Burry, oddi wrth 
nant fechan sydd yn ymdywallt iddi yn Browyr. 

4. Dyry y Teifi yr enw diweddar i'r swydd y deillia 
o honi. Cyfyd allan o lyn bychan yn agos i ffynnonell 
y Tywi, ac a elwir Llyn Teifi, yn agos i Fonachlog 
Ystrad Fflur. Ar ol ystod o un filltir ar ddeg, cyr- 
haedda Gellan, lle y daw at swydd Gaerfyrddin. Y 
mae yn derfyn i'r swydd hôno am saith milltir ar hugain, 
nes y derbynio y Cuch, yu agosi Faenor Deifi; ac oddi 
yno i'r môr, gwahana rhwng Penfro a Cheredigion. 
Cludir cychod â llwythau lled drymion arni, o'r môr i 


43—I. 


338 


bont Llechryd, tua saith milltir o ffordd; ond daw 
llestri o gryn faint i fyny at dref Aberteifi. Ei holl 
yrfa sydd tua thair milltir ar ddeg a deugain o hyd, yn 
gyffelyb i'w chymmydoges, y Tywi. Yr aberoedd a 
ymfwriant iddi ar ei thaith, ydynt fwy lluosog na 
elaeth, am fod ei chwrs yn benaf rhwng hafnau culion 
y mynyddoedd. Bernir dyffryn Teifi, o'r Llys Newydd 
1 Aberteifi, yn nodedig o ran eì harddwch. Y pysgod 
a ddelir yn y Teifi ydynt, y gleisiad, y gwyniad, y 
' sewyn, y brithyll, &. Hi ydyw yr afon fwyaf 
ogleddol yn yr hon y ceir sewyn, fel y mae yr Wy yn 
yaf dwyreiniol... Y mae y pysgod hyn ym mhob 
afon braidd rhwng Teifi ac Wy. Ystyrir gleisiad y 
Teifi yn rhagorol o flasus a da. 

5. Y Dyf ydyw yr olaf o'r afonydd a ystyriwn yn 

fordwyol yn y Deheubarth. Tardda ym Meirion, yn 

1 Aran Fawddwy;' daw ìi mewn i swydd Dref: 
aldwyn wrth Fallwyd; ac, ym mhen ugain milltir, 
cyrhaedda Fachynlleth, lle y mae, am yr ail dro, yn 
derfyn rhwng swyddi Trefaldwyn a Meirion. Wrth 
Lifnant, ac oddi yno, nes ymarllwys yn y môr wrth 
Aberdyfi, y mae yn derfyn rhwng De a Gogledd 
Cymru. Ei holl redfa sydd yn ddeg milltir ar hugain; 
tair ar hugain yng Ngogledd Cymru, a saith yn derfyn 
i'r Deheubarth. Y mae yn fordwyol o'r Dderwen Las 
i Aberdyfi, lle mae yn ffurfio porthle. 

Deuwn yn awr i sylwi ar yr afonydd na allwn eu 
galw yn fordwyol, am nad ydyw y llanw yn myned 
ond ychydig uwch na'u geneu. Dechreuwn gyda 
therfyn dwyreiniol Morganwg, heibio Ty Ddewi, i 
fyny i Aberystwyth. 

MoRGANWG.— 1. Rhymni. Galwai yr hen Gymry yr 
afon hon wrth yr enw Fleirch, y lluosog o Alarch. Cyfyd 


1 [Gelwir y ll cyfyd o hono, Creiglyn Dyfi, yr hwn sydd yn gorwedd 
wrth droed yr U o fewn terfynau plwyf ien ym Mawddwy. Yn 
gyffelyb ìi Lyn Cwm y Llwch, a Llyn y Fan, ym Mrycheiniog, ni cheir un 
math o bysgod o fewn y Creiglyn, er bod y dwfr yn eithaf íach, ac mor loew 
a'r crisiant; ond ceir amledd o honynt yn y ffrwd yn bur agos i fala y llyn.] 

3 (Sef, o'i chychwynfa, nid o Fallwyd.] 





939 


yn y cloddiau glo wrth gydiad gogleddol swyddi 
Mynwy a Morganwg; ac, wedi bod yn ddefnyddiol 
i droi peiriannau gweithiau glo a haiarn, ì ddangos 
1 oleu yr haul y creigiau lle y llecha trysorau, a bod 
n derfyn rhwng y ddwy swydd am saith milltir ar 
ugain, ymabera i Fôr Hafren, i'r dwyrain o dref 
Caerdydd. 

2. Taf. Y mae dwy afon o'r enw hwn, y Fwyaf 
a'r Leiaf, yn deillio o'r mynyddoedd uchaf yn y De- 
heubarth, sef Ban uwch Deni, neu Banau Brycheiniog. 
Cymmerant eu gyrfa dros glogwyni o feini melin a 
chalch; cyfarfyddant â'u gilydd wrth derfyn y swydd, 
ac ymunant yn un ffrwd ar eu mynediad i Forganwg, 
wrth Goed y Cymmer, yn agos i Ferthyr Tudful. 
Derbynia y Taf ar ei thaith yr aberoedd Cynon, 
Bargod Taf, a Rhonddu;' ac, ar ol llifo dros dair 
milltir ar ddeg ar hugain, ymarllwysa i Fôr Hafren, 

m mhorthladd Penarth, agos i Gaerdydd. . Gall 
ongau o bedwar can tynell hwylio i fyny i Gaerdydd, 
ar hyd wyneb y Taf Y pysgod ydynt, gleisiad, 
brithyll, a'r cyffelyb. 

8. Yr Elas, a gyfyd o ymysgaroedd rhandir y glo; 
ac wedi treiglo dros ddiffaethwch am rai milltiroedd, 
daw o'r diwedd i un o'r ardaloedd mwyaf toreithiog 
yn y Dywysogaeth, a elwir Dyffryn Misgyn. Ar ol 
ystod o un filltir ar hugain, cynnorthwya y Taf i 
wneuthur y porthladd eang a diogel ym Mhenarth. 
Nid ydym yn son am y nentydd bychain. 

4. Daw, neu Dawon, a dardda yn Rhos Llansan- 
nwr; a chan fyned drwy y Bont Faen, mewn ystod 
gwastad o naw milltir, cyferfydd â'r môr yn Aber 
Ddaw, porthladd bychan, nodedig am y ceryg crynion 
sydd ar y traeth, y rhai a wnânt galch da i adeiladu 
mewn dwfr. Y mae y gornant hon yn rhedeg dros 
wely o galchfaen am yn agos ei holl yra; a sonir am 
dani o herwydd rhagoroldeb ei brithylliaid. 

5. Cyfyd yr Ewenni yn y glodir, i'r gogledd o 


(A elwir yn fwy cyffredin Rhondda.) 


940 


Lanilid, ac wedi cerdded yn araf drwy ddyffryn Llan- 
grallo,— 





— mal am oedi ar ei hynt, 
I fôr dolena hi, gan hiraeth am 
Ei glenydd gwyrddion, 


cyfarfydda â'r afon Ogwr, yn ymyl y môr, yn agos i 
adfeilion Castell Aberogwr. 

6. Yr Ogwr, a dardda_yn y rhan fynyddig o randir 
y glo, mewn fair neu bedair o gangenau, y rhai â 
ymunant wrth Lan Sant Ffraid y Leiaf; ac wedi gwa- 

anu tref Pen y Bont yn ddwy, ymarllwysa i'r môr 
gyda'r Ewenni, ar ol gyrfa o bymtheg milltir. Y mae 
dwfr yr afon hon yn nodedig am ei feddaldra. Dy- 
wedir fod dwfr oddi ar galchen yn well at wneuthur 
papyr, a bod ffrwd oddi ar bridd a graian, fel yr 
Ogwr, yn oreu at gânu a lliwio. “Dwfr pludd ydyw,” 
fel y dywedir yng Ngwent. 

1. Yr Afon, neu Afan, fel eì gelwir, a ddengys ei 
ffrwd i liw dydd, yn agos ì ffynnonell yr Ogwr; ac ar 
ol bod yn ddefnyddiol i ddadguddio gwelyau y mwn 
am yn agos i bymtheg milltir, disgyna i'r môr yn 
Aberafon, yn agos i weithiau copr Margam. 

8. Y Nedd, a darddella allan o welyau tywod a 
chalchfaen Brycheiniog. Derbynia i'w mynwes lawer 
nant ar ei thaith, y rhaì a ddisgynant iddi yn rheieidr; 
â ym mlaen drwy randir y glo, a syrth i'r môr 
Nghilfach Abertawy, yn agos i Drosglwyddfa Britwn, 
gwedi gyrfa o ddwy filltir ar hugain. 

9. Y mae ffynnonell fforchog y Tawy yng nghreigiau 
graianllyd Brycheiniog. Fel y dywed yr heu Drayton, 
yn y Polyolbion, “Nid oes prin aber ym Morganwg na 
Gwent, nad ydyw yn dwyn ei thras at groth ffrwyth- 
lawn Brycheiniog.”' Tardda yn agos i un o'r Banau, 
sydd yn agos i Drefcastell, ac wedi croesi rhandiroedd 
y calchfaen ar glo, tala ei theyrnged i'r weilgi yn 
Abertawy, gwedi ystod o bum milltir ar hugain. 


I “ For almost not a brook of Morgany nor Gwent, 
But from Aer fruitful womb doth fetch her high descent." 


o4l 


Nid ydyw aberoedd Bro Gŵyr ond ychydig yn eu 
nifer, a bychain yn eu maint; y ddwy ganlynol ydynt 
y rhai mwyaf teilwng o sylw. 

10. Pill Penarth, yn gwahanu plwyfau Penarth a 
Phenmaen, gan lifo i gilfach Ocswich. 

11. Burry, aber fechan, nodedig o ran ei brithylliaid, 
a gyfyd ym mynydd Cefn y Bryn, ac wedi rhedeg trwy 
blwyfau Reynoldston a Cheriton, a ymdywallta i Gil- 
fach Llychwyr, yr hon, o herwydd , â elwir afon 
Burry. 

Sylwasom yn ein rhifyn diweddaf! am yr afonydd 
mordwyol yn y Deheubarth, ac am aberoedd Morgan- 
wg: awn ym mlaen yn hwn, i ddynodi y ffrydiau 
penaf yn y swyddi ereill. 

SwYDD GAERFYRDDIN.—l2. Gwendraeth, y Fach a'r 
Fawr; cyfodant yn ardal y calchfaen a'r glo, yn y 
dwyrain: ar ol rhedeg deuddeg milltir, ymunant, er 
mai yn ammherffaith, | ffurfio porthladd Cydweli, ym 
Morgilfach Caerfyrddin. 

18. Taf. Tardda hon yn uchel ym mynyddoedd 
Llanfyrnach, yn Nyfed; ac wedi croesi swydd Gaer- 
fyrddin, hyd Lanfalldeg, rheda. yn derfyn, am dro, 
rhwng y ddwy sir. Croesa swydd Gaerfyrddin eil- 
waith, ac ymarllwysa i Forgilfach Caerfyrddin, gan 
wneyd porthladd Llacharn, gwedi gyrfa o bedair mill- 
tir ar hugain. Rheda yr afon hon trwy lawer o dir da, 
a gellid eu gwneuthur yn fordwyol ì fyny heibio St. 
Clare's8. Y nentydd penaf a ymdawalltant iddi ydynt, 
Cathgenni, Cowyn, a Morlais. Dywedir bod yn swydd 
Gaerfyrddin wyth ar hugain o afonydd a ffrydiau digon 
cryfion i droi melinau. 

DYFED. —Ni chynnyrcha dosbarth calchog swydd 
Benfro, ond ychydig o nentydd bychain. Os croeswn 


! (Ymddangosodd yr ysgrif hon ar y cyntaf mewn dau rifyn (Ebrill a 
Mai, 1885) o Gylchgrawn y Gymdeithas er Taenu Gwybodaeth Fuddiol,] 

? (Yn briodol, cynnwys Dyfed swyddi presennol Penfro, Caerfyrddin, a 
Cheredigion, sef gwlad y Dyfedwys (Demete yr uchawduron); ond wrth 
Ddyfed yn y lle hwn y golygir swydd Benfro, er na bu Talaeth Dyfed erioed 

n gedig i'r swydd hôno; a chamarferiad o'r enw yw ei gymhwyso ati 
i, & dim ond hi, gan nad yw y rhandir hôno ddim ond rAan o Ddyfed.) 





942 


borthladd Aberdaugleddyf i'r gorllewin, cyfarfyddwn 
â— 

14. Nswgwl, ffrwd yn gwahanu, nid yn unig rhwng 
y cantrefi Pebydiog a Rhos, ond hefyd rhwng y 
parthau Cymreig a Seisnig o Ddyfed; ac yn fwy na 

yny, rhwng gwely y glo a'r creigiau llech. 

15. Solfach. Syrth hon, fel y Nigwl, i Forgilfach 
St. Bride, a ffurfiant borthladd i lestri o gant i gant a 
hanner o dynelli. 

16. Yr afon yn haeddu sylw nesaf ydyw y Gwaun, 
neu Gwain.' Cyfyd yn y mynyddoedd, ac ar ol rhedeg 
ugain milltir, ymarllwysa ir Môr Werydd, yn Aber- 
gwaun 5 8am wneuthur y porthladd nesaf i'r goreu yn 

swydd. 

i 17, Y Nefern, gwedi treiglo dros bymtheg milltir, & 
gyrthia i'r weilgi yn Nhrefdraeth, lle y mae porthladd 
i longau o gan tynell. 

CEREDIGION.—Gwedi croesi yr afon Teifi, yr hon a 
enwasom o'r blaen ym mhlith yr afonydd mordwyol, 
gan estyn ein camrau tuar gogledd, deuwn ar draws 
nifer o ffrydiau bychain, yn disgyn i'r môr yn agos i 
Benbryn, Llandyssilio, a Llanina. 

18. Yr afon nesaf a welwn ydyw yr Aeron, yn 
bwrlymu trwy ddyffryn ffrwythlon a theg o'r un enw, 
ac yn disgyn i Fôr Iwerddon, wrth Aberaeron. 

19. Yr Arth a ddisgyna i'r môr yn Aberarth. 

20. Cwympa y Gwyre, neu y Gwyrai, i'r un man, 
trwy forfa toreithiog Llan Rhystud, ychydig i'r gogledd 
o Lan Sant Ffraid. 

21. Yr Ysiwyth. 'Tardda hon ar y mynyddoedd a 
derfynant ar swyddi Maesyfed a Threfaldwyn, a chan 
redeg heibio ìi weithiau mwyn Cwm Ystwyth, trwy 
Barc yr Hafod, a'r tiroedd teg o amgylch y Traws- 
goed, ar ol ystod o ddwy filltir ar hugain, i i mewn i'r 
môr yn Aber Ystwyth. 

22. Y Rhediol a ddechreua ei gyrfa allan o lyn 


' Gan fod afon arall o'r enw Cleddeu yn y gymmydogaeth, pa ham nad 
Gwain hon? 

















949 


bychan a elwir Llygad Rheidiol, yn y rhan a berthyn 
i Geredigion o fynydd Pumlumon. Yn y mynydd 
hwn hefyd y mae ffynnonau yr Hafren a'r Wy: cym- 
merant hwy eu taith i ardaloedd brasach Lloegr; ond 
Rheidiol, fel pe byddai ddrwg ganddi adael ei gwlad, 
fel y gwna ei chwiorydd, a dreulia ei gyrfa yn el 
swydd gynnwynol. Ychwanegir ei dyfroedd gan y 
Fonach siaradus (gwedi i hôno ddangos ei champau 
trwy lamu o glogwyn i glogwyn), a rhai ffrydiau ereill, 
ac ymrodda i'r môr yn agos ir Ystwyth. Aber Rheid- 
iol, felly y dylesid galw Aberystwyth. Yr achos o 
alw y dref boblogaidd a boneddig hôno wrth yr enw 
sydd arni, hwyrach, oedd bod y Rheidiol gynt gwedi 
rhoddi ì fyny ei dyfroedd i'r Ystwyth. 

Gwedi olrhain, fel hyn, darddleoedd ac aberoedd yr 
afonydd penaf yn y pedair swydd arforol, nid oes 
genym bellach ond nodi yr afonydd a'r ffrydiau sydd 
yn dyfrhau y ddwy ganol,—Maesyfed a Brycheiniog. 

MAESYFED.—l. Yr Wy, testyn chwedl a cherdd, a 
ddaw gyntaf i olwg dydd yn rhandir Trefaldwyn, yn 
anial Pumlumon, rhwng ffynnonau yr, Hafren a'r 
Rheidiol. Ar ol treiglo un filltir ar ddeg, teithia trwy 
swydd Faesyfed am o ddeutu chwech milltir, ac yna y 
mae yn derfyn rhwng swyddi Maesyfed a Brycheiniog 
am ddeg milltir ar hugain, hyd y Gelli. Yma y mae 
yn gadael Cymru fynyddig, ac yn troi i ardaloedd 
brasach swydd Henffordd. Ei thaith Gymreig sydd 
tua saith milltir a deugain o hyd. 

Y ffrydiau a dalant eu teyrnged i'r Wy ym Maesyfed 
ydynt, yr Elain, Claerwen, Cymharon, Ieithon, Edwy, 
a Bachwy. Ym Mrycheiniog derbynia y Chwefrwy, 
Armell, Cammarch, Dulas, Irfon, Dihonwy, Colettwr, 
a Llyfnwy. Y mae rhai o'r aberoedd hyn yn helaeth 
a chryfion. Rheda yr Irfon a'r Ieithon ystod o ugai 
milltir bob un. Tardda Llyfnwy o lyn Safaddan. 
Derbynia yr Irfon y ffrydiau Chwefrwy, Dulas, Cam- 
march, &c., cyn iddi ei hunan ddisgyn ir Wy. 

Afonydd ereill swydd Faesyfe 
ganlyn:— 


ydynt y rhai a 








944 


1. Tame,' a gyfyd ym mryniau Ceri, yn swydd 
Drefaldwyn; yna gwahana rhwng swyddi Amwythig 
a Maesyfed, ac ymddirieda ei hunan yn gwbl i'r swydd 
flaenaf, wrth Dref y Clawdd. 

2. Llug, neu yr afon loew, sydd â'i ffynnon yn uchel- 
diroedd Heyop: rheda i Loegr trwy Ddyffryn Llan 
Andras. 

3. Somergild.* 'Tardda hon yng nghoedwig Maes- 
yfed. Wrth ddianc oddi yno, rhuthra dros graig, â 
gwna y rhaiadr a elwir Dwfr-yn-tori-ei-wddf. Yn 
nyffryn Maesyfed llyncir hi i fyny gan y tir graianog 
ar dymmorau sychion; ac oddi wrth hyn y daw yr 
enw sydd ar y dyffryn, ac ar y swydd, Maes-yfed. 
Pan y delo ei gwely yn glai yn lle yn raian, ym- 
ddangosa yr afon eilwaith ; ac wedi gyrfa o dair milltir 
ar ddeg, â ym mlaen ìi ddyfrhau swydd Henffordd. 

4. Yr Arrow, neu y Saeth, ffrwd fechan, yn llifo i 
swydd Henffordd, wrth yr Eglwys Newydd. 

BRYCHEINIOG.—l. Wysg. Cyfyd yr afon hon yn 
rhandir y maen coch o'r Mynydd Du, ar gyffiniau 
swydd Gaerfyrddin, nid yn neppell oddi wrth darddle 
y Tawy. Fel yr afonydd Tawy a Nedd, gall ymffrostio 
o dras uchel. Y mae gwely yr Wysg, pa un bynag 
aì garw ai llyfn fyddo, â'i liw o_hyd yn goch, o'r tair 
ffynnonell sydd yn ddechreu i'r afon, nes yr elo i swydd 
Fynwy, yn Glan Grwyneu, o dan Grughywel, ystod 
deuddeg milltir ar hugain. _ Y ffrydiau a ymarllwysant 
iddi, o gymoedd mynyddau yr Epynt, ar du y gog- 
ledd, ydynt y Cilieni, Brân, Eggar, a Honddu.  Ym- 
gofleidia yr olaf â hi wrth Aberhonddu, yr hyn sydd 
yn rhoddi yr enw ì brif dref y swydd. — Am un filltir 
ar bymtheg i'r dwyrain o Aberhonddu, nid ydyw yn 
derbyn ond ychydig ffrydiau o'r gogledd: Rheangoll 
yw un ffrwd yn rhedeg o ddyffryn hardd a thoreithiog 


î (Neu Teme. Ymddengys mai enw Cymreig yr afon hon ydyw Tafida. 

“ A' mwyabh parth o'r Lhybhr yma a bbybhyriwyd ac a bhedhyliwyd yn 
gyntabh,. ynu . . . ymyl y Bugeildy ynn Nyphryn Tabhída o bhywn Swydh 
Bhaesybhed.” 

DE, I. D. Rnys.] 


2? [A elwir weithiau Somergel.] 





945 


i Cwm Du, a Grwyneu o fynyddoedd duon Talgarth; 
on yw'r terfyn am rai milltiroedd rhwng Brycheiniog 
a pharth o swyddi Henffordd a Mynwy. 

O'r deheu derbynia yr Wysg y ffrydiau Orai; Seni; 
Taranell, neu Tarell, o Lyn Cwm Llwch; Carfanell, 
neu yn hytrach Annell, o'r Glyn Collwyn; Crawnant, 
Onwy, Clydach, ac ereill o lai maint. 

Dywedasom wrth son am y Tywi, bod yr afon hôno 
yn derbyn i'w mynwes yn agos holl ffrydiau swydd 
Gaerfyrddin; felly ym Mrycheiniog, er mor llawn yw 
o nentydd, eto, yr Wysg ydyw yr unig afon o faint yn 
y swydd sydd yn cadw ei henw a'i gyrfa yr un, nes 
myned i swydd arall. Mewn rhai pethau, y mae y 
Tywi ar Wysg yn debyg i'w gilydd: y mae pob un 
o honynt yn teithio mewn mawrhydi trwy ddyffryn- 
oedd ei swydd briodol. Gosodir alan hefyd derfynau 
eu llywodraeth gan fynyddoedd uchel cyffelyb. Ym 
Mrycheiniog y mae cefn yr Epynt, y tu gogledd i'r 
Wysg, yn troi holl ddyfroedd Buallt i'r Wy, tra y 
mae trumau uwch yn cydredeg ar yr ochr ddeheuol 
1 ddyffryn Wysg, yn trol y Tawy, y Nedd, a'r Taf, ìi 
Forganwg; a'r Sirhowy, yr Ebwy, &c., i swydd 


ynwy. " . 
Gwelyau yr Afonydd.—Oddi eithr un filltir ar ddeg 
o gwrs olaf yr Wy, ac oddi gerth y ffrydiau gogleddol 
a syrthiantir Wysg, y mae yr holl afonydd o du y 
gogledd i'r Wysg a'r Teifi yn llifo dros welyau o deneu- 
faen, llech, a chraig lwyd y mynydd. Rheda y Teifi 
yr holl ffordd ar wely fel hyn; a'r Tywi hefyd hyd Jn 
agos i'w mynediad i'r môr, wrth Lanstephan. Cyfyd 
y ddwy Gleddeu yn y graig lwyd, a. cherddant ar wely 
o'r un defnydd, nes y deuant wrth Hwlffordd, a_Pic- 
twn, i randir y glo... Gadawant hwn yn agosi Law- 
renni, ac oddi yno i'r weilgi, rhedant dros wely o 
galchfaen. | 
Y mae afonydd gogleddol Penfro oll ar welyau cy- 
ffel b: weithiau gwelir rhai o honynt ar fath o gareg 
nadd. 
44—u. 


946 


Nid ydyw afonydd Morganwg yn hoffi un gwely 
oni bydd wedi ei gyfoethogi â glo neu fwyn. _ Y rhai 
hwyaf eu rhawd a gyfodant yn nhywodfaen goch 
mynyddoedd Brycheiniog; yr ail ddosbarth, yn y 
galchfaen; y trydydd, yn y glo a'r maen haiarn; a'r 
pedwerydd dosbarth, neu yr afonydd sydd â'r rhawd 
byraf iddynt, a darddant ac a arllwysant eu ffrydiau 
yn yr ail ddosbarth, neu yn y randir ddeheuol o'r 
galchfaen. 


LLYN CWM Y LLWCH. 


LLYN Cwm y Llwch— Ateb i Peris—Ofergoelion y Dr. Sion Dafydd 
Rhys—T. E. o'r Nant—Esgyniad i ben Cader Arthur yn 1802— 
Golygiadau pell ac agos—Uchder a Sylweddau Banau Brycheiniog. 


(AT OLYGYDD Y GWYLIEDYDD.) 


YN eich Rhifyn 122, am Fehefin diweddaf, tudal. 175, 
ymddengys y dymuniad canlynol:—“ Dymunol a fyddai 
cael ychwaneg o hanes Llyn Cwm y Llwch, yn agos i 
Ban uwch Deni, neu Ban Arthur, &c., yn swydd Frech- 
einiog, y sonir am dano gan yr awdwr (Dr. S. D. 
Rhys) yn ei Ragymadrodd. * * * Os oes rhai o'ch 
gohebyddion, neu eich cydnabod, yn byw yn y sir 

ono, byddai da cael ychwaneg o hanes y Llyn hwn a'i 
ryfeddodau.”—PenIs. | 

Gyda pheth siomiant y sylwais cyn hyn ar amryw 
ofyniadau a holiadau yn eich misolyn buddiol, y naill 
leuad ar ol y llall, heb i neb na gwrandaw nac ystyried, 
nac ymdrafferthu i roddi un math o atebion. : Y mae 
byn m dangos difrâwch a segurdod yn nerbynwyr y 

wyliedydd, na. pherthynant i un Cyhoeddiad misol 
arall; yn y rhai hyny y mae holyddion un mis, yn cael 
eu hatebion yn eu dyrnau y mis nesaf; ac felly y dylaì 
fod yn eich cyhoeddiad chwithau, Mr. Gwyliedydd 
hybarch! Ond rhag i Peris, fel ereill o'i flaen, fod 
ddiateb, mi a osodaf yma yn gyflawn yr hyn a draetha 
S. D. Rhys, yn ei Ragymadrodd am Cwm y 
Llwch:— 

“Diweddbarth y Llyfr hyn a fyfyriwyd dan berthi 
a dail gleision mewn gronyn o fangre i mi fy hunan a 
elwir y Clun Hir, ym mlaen Cwm y Llwch, a than 
odreuon Mynydd Ban uwch deni. Rhai a eilw y 
mynydd hyn Ban Arthur, ereill Moel Arthur. Dan grib 
y Foel hon, ac yn ei harífed, y mae Llyn digon ei faint, 
ac yn afrifed eì ddyfnder, ac yn rhyfedd ei ansawdd; 


348 


o ethryb (mal y cerddant chwedlau) nì welspwyd 
erioed ederyn o'r byd yn cyrchu nac iddo nac ato, nac 
yn nofiaw arno; onid yn hollol yn ymwrthod ag efo; a 
rhai a ddywedant nas gnotâynt nac anifeiliaid na milod 
o unrhyw yfed ddim dwfr o hono, a llawer o enrhyfedd- 
odau ereill (ac o ran canfod ar brydiau bethau dyeithr 
dros ben yng nghylch y Llwch yma) a ydys yn eu had- 
rodd gan gyffredin y wlad hôno; ac yn enwedig gan y 
sawl a aríerynt o ymgyrchu i'r Moelydd a'r Banau 
hyny er m bugeila. A'r Llyn neur Llwch hyn a 
elwir Llyn Cwm y Llwch.” 

Dalied Peris sylw—er bod S. D. Rhys â'i annedd, 
pan ysgrifenodd, ger llaw y Llyn, na thystia efe wirion- 
edd yr “enrhyfeddodau” a enwa, o'i wybodaeth et hun; 
er ei fod yn Babydd ofergoelus ddigon—ond dywedyd y 
mae—“mal y oerdd chwedlau”—a “rhai a ddywedant," 
&c. Bydded yn ddiammheu felly gan Peris, mai hen 
ofergoelion yw y cwbl a sonia yr hen Ramadegydd 
gwiwglod yng nghylch Llyn Cwm y Llwch. 

Cofus, ef allai, gan Peris yw y Casgliad o “ Ryfedd- 
odau Cymru” gan Tomas Prys o Blas Iolyn—ereill a 
gonir am danynt yn Nrych y Prif Oesoedd—ac ereill 
a goelid gynt mor hygred, sef— 

1. Bod Dyfrdwy yn cilio o'r naill ochr i'r llall—ac 
fel y ciliai yr afon, y ciliai llwyddiant y Cymry neu y 
Seison! 

2. Bod twll yn y ddaiar mewn ynys ym Morganwg, 
ger llaw Môr Hafren, ac o dyry dyn ei glust wrth y 
twll, efe a glyw hogi arfau, &c. 

8. Bod ysbrydion ym Mhenfro yn blino y trigolion 
cyn anffawd. 

4. Ail oleuni (cyhyraeth) Esgobaeth Dewi. 

5. Bedd y Crug Mawr, cymmesur o faint i bawb, 
ac yn diflino y blinedig. 

6. Ynys Enlli, y trigolion yn marw o hynaf i hynaf. 

€. Llyn Safaddon, hod yn canu arno, &c. 

8. Pwll Cerys, yn sugno llongau fel Charybdis. 

9. Y Maen Morddwyd ym Mon, yr hwn a ymsym- 
mudai yn y nos o ben bryn, a thros ddyffryn Cenin i 


949 


Bwll Cerys, ac erbyn y boreu ymchwelai yn ei ol i'w 
orsaf ar y bryn. 

10. Fíynnon ger llaw Rhuddlan, weithiau yn llawn 
ac weithiau yn sych, yn yr un diwrnod. 

Rhodded Perss, bellach, ryfeddodau Llyn Cwm y 
Llwch at y deg uchod, a thaífled y cwbl dros y diffwys 
i dywyllwch anghof. 

Cyni T. E. o'r Nant ddychwelyd o Ddeheubarth i 
Wynedd, efe a ymwelodd â Llyn Cwm y Llwch; nid 
er mwyn chwilio i'r rhyfeddodau, ond er parch i goffad- 
wriaeth y gramadegydd a soniodd am dano yn ei 
Ragymadrodd; ac ar faen ger llaw y Llyn, efe a fyfyr- 
iodd wyth o englynion, y rhai a gyhoeddodd yn ei 
Ardd o Gerddi—y chwech englyn cyntaf fel y canlyn :— 


“1. Dyma'r Llyn, diammheu'r lle—mi goeliaf 
Am y gwelais ! 
Ragymadrodd gwir fodde 
'N dweyd ei fath, diwâd yw fe, 
2. Lle bu Sion dewfon ab Dafydd—ab Rhys, 
Parhâus ysgrifenydd 
Wnai Ramadeg rym wawdydd 
Wers llwyr deg er's llawer dydd. 
3. Och feddwl, fanwl ysgrifenydd—och! 
Achwyn 'r ydwyf beunydd 
Na fuaswn ar feusydd 
Mewn da ddawn yma'n dy ddydd! 


5. Ysgrifenaf ar feini—ym Maenol 
Mynydd Bon uwch Deni, 
Llyn Cwm y Llwch trwch trechi 
Caf y dawn o'th gofio di. 
6. Cofio Sion cufwas heini,—fwyn ystyr, 
Fu'n eiste' ar dy feini; 
i i deb hi 
Dyddanodd dy ddaioni.” 


Yn y fl. 1802, a mi yn Aberhonddu, cododd arnaf 
flys, ar foreu teg o Awst toraethog, nid i ymweled â 
Llyn Cwm y Llwch, ond cymmeryd hynt heibio iddo 
1 ben Cader Arthur, gan mai y mynydd uchaf o fewn 


850 


saith sir y Deheu yr addefid ei fod. Cefais ef yn 
fynydd llwyr annhebyg yn ei ansawdd a'i ddefnyddion 
i greigiau Gwynedd, sef y Wyddfa, Cader Idris, &c., y 
rhai ydynt, bob cam a gerddir arnynt, yn ymddangos 
â'u hesgyrn eu crwyn. Ond yma, y mae Cader 
Arthur o'i chanol i fyny hyd ei chlopa yn orchuddiedig 
gan wisg dew o fawndir a grug: y grug yr awron 
(Awst) yn eu llawn flodau, a gellid chwanegu bod y 


Gader y pryd hyn yn— 
Llwyn o gân, a llawu gwenyn. 


Dywedir, nad oes un math o bysgod yn Llyn Cwm 
y Llwch, mwy nag yn Llyn y Fan oddi dan Fan 
Brycheiniog ar derfyn swydd Gaerfyrddin. Yr achos 
ef allai, yw, eu bod yn drylawn o'r ymlusgiaid a elwir 
budrchwilod, neu geneugoegion y dwír (water eft 
or newt, lacerta palustris), y rhai ydynt elynol i bysgod, 
.gan ysglyfaethu eu rhith pan gladdont. Pe gollyngid 
i'r llyniau hyn, a'r fath, haig o'r pysgod rheibus a elwir 
penhwyaid, ond odid fe droid y fantol o du y pysg, â 
dyfethid yr ymlusgiaid. Yr afonig Tarell a ddylifa o 
Lyn Cwm y Llwch, ac a aberai Wysg ar gyfer Aber- 
honddu. 
Oddi ar y glopa, y golygiad agos hynotaf oedd i'r 
gogledd, sef ochrau meithion mynyddoedd yr Epynt, 
an mwyaf yn fraenarau ha, a'u daiar ruddgoch yn 
dryfrithedig gan dŷrau o galch purwyn o gylch berfâed 
drol bob sypyn, mal cynnifer o ser dysglaer mewn 
ffurfafen goch, a hyn yn ol arfer gyffredin y wlad. 
Ond nid yw yn arferiad i gyfoethogi y tyddynwyr: o 
ran, yn taf, nid priddyn yn gofyn bod yn segur . 
drwy yr haf dan enw o fraenar, ydyw y ddaiaren 
ruddgoch hon. BErfin (maip) a meillion, yn enwedig 
meillion gwynion, a gynnorthwyent i dalu rhenti a 
threthau yn llawer gwell. Ac, yn ail, ni wna sypiau 
mân o galch droi allan cymmaint o flawd, ag y gwnai 
rhai mwy, sef rhai o ddwy i bump tynell bob un; 
a'r achos yw hyn:—y mae tân yr odyn yn gyru allan 
bed 





951 


o'r gareg galchaidd yr awyren berthynol iddi (carbonic 
acid gas), ac ar ei ymadawiad y mae y gareg oer yn 
cael ei newid i galch poeth. Y calch poeth, yn ei 
ansawdd blodiawg, sydd yn dueddol i sugno yn ol o'r 
awyr amgylchol yr hyn yr amddifadwyd o hono gan y 
tân yn yr odyn: a pha leiaf eu maint y byddo y 
sypiau calch ar wyneb y tir, rhwyddaf oll y dychwel 
y carbonic gas ìi farweiddio a diffrwytho y calch megys 
gwrtaeth tir. 
Defnydd y mynyddau hyn sydd yn rhedeg drwy sir 
Frycheiniog, o'i pharth dwyreiniol ar gyffîn swydd 
Henffordd, i'w pharth gorllewinol ar derfyn sir Gaer- 
ddin, yw y graig ruddgoch gyssefin—lled debyg i 
raig Tal y Glenys (Ness-Cliff) rhwng Croes Oswallt 
ar Mwythig. Yn y rhestr hwn, y glopa uchaf tua'r 
dwyrain (yn y golwg) a elwir hefyd Cader Arthur, 
rhan o'r Mynyddoedd Duon (Black Mountains) rhwng 
Crug Hywel a'r Gelli (Hay), y rhai ydynt gyssylltedig 
â mynyddoedd Hatterel, o'r un defnyddion, yn swydd 
Henffordd. _ Nid oes mwn plwm, haiarn, &c., nac am- 
rywiaeth defnyddiau yn y mynyddoedd hyn; am hyny 
y gelwir hwynt ym mhlith y creigiau cyssefin. Hynod 
o'r gwastad yw gosodiad gwelyau neu haeniau y ceryg 
cochion hyn y naill ar y llall—mor serth yn rhai 
manau a muriau castell, er eu bod o fil i ddeunaw cant 
o droedfeddau o uchder. O'r fath hon o gareg yw 
Creigiau y Brianog—Cwm Iou— Ysgyryd Fawr—a'r 
Ysgyryd Fach, ger llaw Abergefenni: y maent oll o'r 
un saernïaeth—'“a'u pensaer a'u perchenog yr 
Arglwydd Hollalluog”—sef y gwely neu haen llathen 
ar uchaf y gwely dwylath, ac ar uchaf hyny gwely 
. dwy droedfedd, &c., a hyn oll yn rheolaidd drwy yr 
hall greigiau, o'u bon i'w brig; ac er bod yn awr ddy- 
ffrynoedd bychain, milltir (mwy neu lai) rhyngynt, 
eto pwy a eill ammheu na buont oll, ryw amser, yn un 
graig gyfansawdd. Pabyddion Abergefenni a haerent 
—mai “ar y Croeshoeliad yr holltwyd y meini hyn.” 
Yr afon Wysg, er llawer o oesau, a ddylifa rhwng y 
creigiau hyn a chraig y Blorais, gwelyau isaf yr hon 


352 


ydynt o'r gareg goch, yn gyfatebol eu trwch i welyau 
y creigiau a enwyd uchod; a phedwar neu bump o 


welyau ar uchaf y rhai cochion, ydynt o'r graig galch 
gyssefin, yr hon a red ar war y graig goch oddi yma 
drwy siroedd Brycheiniog, Caerfyrddin, a_ Phenfro, i'r 
môr gerllaw Ty Ddewi. Y graig galch hon a orwedd 
rhwng y graig goch a'r gwelyau glo eym glo ysbagog, 
a'r glo caled, holl ystod eu taith. Ond gwedi 
gadaw Banau sir Gaer tua'r gorllewin, y maent oll yn 
culhau, ac weithiau heb ymddangos, gan roddi lle i 
greigiau a daiar ammherthynoliddynt. Y mae y ceryg 
cochion yn cadw eu lled yn gyflawn trwy holl sir 
Frycheiniog. 

Oddi dan Cader Arthur, tua'r deheu, ond nid yn 
agos, gwelir gweithiau calch, glo, a haiarn sir For- 
ganwg, a ffyrnau Merthyr Tudful yn mygu yn y 
gwastadedd is law. 

O bell gwelir glan Môr Hafren o Newnham, swydd 
Gaerloew, trwy Wlad yr Haf, a Dyfnaint, hyd Ynys 
Wair (Lundy); ac yna Greigiau Browyr—Pryseli yn 
Nyfed—Pumlumon—Cader Idris—Aran Fawddwy— 
ac yn nod y bryncyn Dinlle Frecon yn swydd y 
Mwythig. 

Y mae i'r mynydd Ban uwch Deni dair cribell 
amlwg i'w gweled o bell ac agos: ac y mae y rhif fys 
yn berthynol i fynyddoedd ereill. 

1. Mynydd neu graig â thair cribell yw yr Eifl, 
_ gerllaw Nefyn, yn Arfon. 

2. Y Wyddfa.—l. Y Grib Goch. 2. Clogwyn y 
Garnedd. 3. Crib y Distyll. 

3. Cader Idris.—1. Y Graig Cai. 2. Pen y Gader. 
3. Mynydd Moel. 

4. Breddin.—1. Craig Freddin. 2. Cefn Cestyll. 
3. Moelgolfa. 

5. Ban uwch Deni.—1. Pig y Fan. 2. Cader Arthur. 
3. Y Gern Ddu. 





ADFYFYRDAWD AR Y TYMMORAU. 


“ Y tynauaf a aeth heibio, darfu yr haf," 
IEREMIJ, 


Hyrnyp hinon haf a ymguddiodd o'n gŵydd! ac oddi 
eithr yr adgoffa am dano, nid oes o'i ol yn awr ond 
arwyddion adfeiliad. 

Pa fodd y newidwyd gwedd y greadigaeth!  Oer- 
aidd y disgyn pelydrau yr haul, drwy y cymylau dulas 
meithion, ar y gerddi a ddifuddiwyd o'u blodau, ar y 
meusydd na ddangosant ond prin argoel o'r cnydau 
fuont yn eu gorchuddio, ac ar y bryniau sydd 
weddwon o'u glesni. 

Dadsain awyr, gan beraidd bynciau cerddorion y 
goedwig, ni chlywir mwy. 

Ni thorir y dystawrwydd marwaidd, ond gan gryg 
grechwen piog, neu ysgrêch anghydsain yr adar 
teithiol, ar eu hymadawiad i ardaloedd y deheu. 

Fel yr anial dir yw ein mynyddau: ni seiniant gan 
lais y ddeadell.. Mor dywyll brudd yw gwedd y fro 
a oedd gynneu mor hoewaidd! Yn lle amryliwiog 
hugan haf, ni fedd yn awr ond melyn-rudd wisg 
redynlliw. 

Mae y cymylau duon draw yn drymlwythog o 
wlawogydd, ac yn ein cuddio megys llen rhag mwyn- 
hau sirioldeb yr huan fore. 

Llyma y drych a esyd Gauaf o'n blaen; a phwy a 
ddichon sylwi arno, heb weled ynddo ddarluniad o 
ddiflant pob daiarol wychder? _ Hinon haf a'n gadaw- 
odd! ïe, a thra yr oeddym yn ymbarotoi i'w fwynhau, 
ymaith yr ehedodd ! | 

Ond ai iawn i ni rwgnachu yn erbyn trefnidaeth y 
nef? Diau nid iawn. Yn hytrach adgofiwn yr 


' O'r Ellmyneg. 
45—1I. o 





354 


hinon haf, a'n mwyniant diniwed o hono; a bendithiwn 
Reolydd y tymmorau am ei ddaioni ini. O mor 
hyfryd oedd ymwynhâd!l Pa wledd i'r enaid fyfyrio 
ar berffeithrwydd a thegwch gwedd gwaith Ion! 

Pan dyfo bryn a dôl yn wyrddion dan ein traed, ac 
y llonont ein golygon—pan fyddo yr uchedydd per- 
bwnc megys yn esgyn hyd ysgol y nef, a mwyeilch y 
llwyni yn ymryson pa un a fydd bencerdd i'r haf—pan 
fo ein hawyr, fel nwyfre Arafia, yn llawn o ber arogl 
blodeu-wydd—pan fyddo toriad y wawr o ddwyrein- 
iol byrth goleuni yn lloni calon pob llygad a'i gwel— 
neu pan fo yr haul gorllewinol, ar fyned i ystafell yr 
eigiawn, megys yn gosod moelydd Eryri ar dân—pa 
hyfrydwch y mae mwynhâd yr hafaidd wledd yn ei 
beri ac yn ei feithrin mewn mynwes ddiolchgar! 

Pa gyfoeth o fwyniant a anrhegir i ni, gan feusydd, 
gerddi, a pherlleni, heb law yr hyfrydwch a weinydd- 
ant i bob cynneddf meddwl asynwyrau! A ddichoni 
ni adgofio y misoedd aeth heibio, heb i ni agoryd teml 
y galon, a bendithio Tad y trugareddau, yr hwn sydd 
“yn coroni y flwyddyn â'i ddaioni!” 

Yr ydym bellach i fyw ar y ffrwythau a offrymwyd 
gan haf a chynauaf i'w Creawdwr er ein mwyn ni. 
Nyni a welsom mor fywiog a ffyddlon y bu anian, llaw- 
forwyn y nef, tra parhaodd y symmorau ffrwythlawn 
hyny, yn cyflawnu dybenion haelionus eì Hawdur, er 
cynnaliaeth a lloniant dyn! Mor aneirif y llysiau a'r 
blodau a darddasant ym misoedd Ebrill a Mai!  Gyf- 
lawned fu y dyffrynoedd o yd “yn nefodol wythnosau 
cynauaf!” Y ddaiar a orphenodd yn ffyddlon ei 
thasg am hyn o chwyl; a myned y mae i'w gorphwysfa. 
Bu yn fywiog ac yn ddiwyd tra parhaodd ei thymmor 
gosodedig; ac yn oed yn awr, yn ei gorphwysfa, nid yw 
yn farwaidd, ond, yn ddirgel i ni, y mae yn ei thawel- 
wch yn parotoi defnyddiau creadigaeth newydd. 

Cymmerwn addysg oddi wrth ei diwydrwyd, ai 
ffyddlondeb i'w Pherchenog. Gofynwn i ni ein hunain 
a fuom m4 mor fywiog a diwyd? a ddarfu i nî dreulio 
ein hamser yn y cyfryw fodd ag y gallwn ddangos 


855 


ei ffrwythau gyda boddlondeb? _ Mae y trinydd tir yr 
awron yn cyínf ei ysgubau; a fedrwn ninnau gyfrif 
graddau ein cynnyddiad mewn gras a daioni? A 
ddarfu i hinon haf, neu gynnyrchiol gynauaf, ein 
gwneyd ni yn well, neu yn fwy diolchgar? A_ ddyrch- 
afasom ni ein calonau at Dduw, tra yr oedd ein 
dwylaw yn brysur yn nhrafferthion y ddaiar, ac yn 
mwynhau yn helaeth ei fendithion? _ Pa fath a fu ein 
gorchwylion tros hirion ddyddiau haf? A fuont er 
budd i ni ein hunain, ac er lles i'n cydgreaduriaid? 
Tra yn sylwi yn fanwl ar yr haul, ar effeithiau llesol y 
gwlaw cynnar a'r diweddar, a gwrthddrychau ereill 
creadigaeth, a deimlasom ni gynhyrfiadau i ddiolchgar- 
wch am danynt? _ A feddwn ni dystiolaeth mynwesol 
na ddarfu i'r haf a'r cynauaf aeth heibio, fel amryw 
ereill o'u blaen, gael eu rhoddi yn oferi ni? Byddwn 
ddiolchgar am ein bod eto ar dir y byw; ond daliwn 
mewn cof, er mor hyfryd fu yr haf, y dichon iddo fod 
yn haf diweddaf ini! A chan wybod y bydd raid i 
ni roddi cyfrif am bob haf a aeth heibio, bydded i ni 
ymdrechu o hyn allan i adbrynu yr amser a ddiangodd 
oddi arnom. “Edrychwn, gan hyny, pa fodd y rhodiom 
yn ddiesgeulus; nid fel annoethion, ond fel doethion; 
gan brynu yr amser, o blegid y dyddiau sy ddrwg.” 


Dyrwyn mae terfyn ein taith—yn agos, 
Diwygiwn cyn dylaith; 
Amser, a goller y gwaith, 
Ni ddaw'n ol i ddyn eilwaith! 


CAETHDER Y RHEOLAU BARDDONAWL. 


I. 


WRTH ystyried y cwyno a'r grwgnachu a wna amryw 
feirdd a dysgedigion 'rh caethiwed ac anhawsder 
mesurau a'r rheolau caethion i gyssoddi unrhyw be 
gorchestol, synwyrlawn, o ddim meithder ynddynt, oni 
fyddai yn well dilêu y beiau canlynol o'r gerdd dafod? 

1. Twyll awdl, lle byddo y yn seiniaw fel uU; 
megys, 

“ Esgud yw y byd am barch.” 


2. Twyll bengoll mewn llusg; megys, 
“ Gwraig ddigymhar oedd Marged. 


BONWY OwAIN. 
9. Gormod odlau; megys, 


“Canaf glod parod puraf.” 
“ Pan yro gwpan arian.” 

DEWI WYN. 
4. Hanner proest; megys, 


“Dan fflamio, dan ruo'r â 
Yr Andes i Fôr India.” 
D. IONAWR. 


5. Goddef &R ìi fod yn wreiddgoll fel N; megys, 
“Tr bedd yr awn o'n holl barch.” 


Yr wyf yn taer gymhell y gofyniad uchod i sylw 
beirdd a llenyddion y Dywysogaeth. Y mae tu hwnt 
i bob dadl, y byddai ychwaneg o ryddid yn dra budd- 
iol; ac y mae mor ddiddadl genyf, pe buasai y rheolau 
barddonawl yn rhyddach, y buasai ein beirdd yn llawer 
uwch eu bri, a'u cyfansoddiadau yn fil godidocach. 


! [Ymddangoesodd y rhif i. o'r ysgrif hon, dan enw Carwr Rhyddid, yn y 
Gwyliedydd am Fawrth, 1828, a'r rhifau ii. a íii, yn rhifynau Hydref & 
Thachwedd o'r un flwyddyn, yn amddiffyniad i'r ysgrif gyntaf, yn erbyn 
gohebwyr ( Carwr Rheol a Thegydon ) a gnoeodasent arni.] 


357 


Mae yn resyn meddwl fod y beirdd, y rhai y mae 
ganddynt yr iaith oreu i farddoni ynddi yn yr holl fyd, 
yn cael eu caethiwo a'u llyffetheirio gymmaint. Mae y 
bardd Cymreig, wrth gyfansoddi awdl, neu gywydd, 
fel ymdeithydd yn myned ar hyd rhodfa gul, yr hon 
sydd â'i nen mor isel, fel na all efe godi ei ben, nac 
ymsythu, yn holl ystod ei daith. Fe allai y tybir fi 
yn rhodreswr Thyfygus am anturio y fath gyfnewidiad 
yn y rheolau barddonawl; ond yr wyf agos yn sicr 
y caf bob bardd awenyddawl ag sydd yn teimlo tân 
awenyddiaeth, yn amddiffynwr, ac o'm plaid; ond am 
rigymwyr ni'm dawr. 

Fe allai y gallwch chwi, barchedig Gyhoeddwyr, 
drefnu rhyw lwybr i ged barn llenyddion a beirdd 
Cymru ar y mater, naill ai trwy iddynt anfon eu tybiau 
i'r Gwyliedydd, neu yn yr Eisteddfod nesaf, neu ryw 
'ecallwch gwbl hyd h 

wch gwbl hyderu, barchedigion, fod fy nyben 
yn ddiffuant a gwladgarawl. “ai U ny 


II. 


YN aint a bod yn wiw gan ddau o'ch gohebwyr 
cyfrifol wneuthur sylwadau ar iy llythyr, a ymddangos- 
odd eich Rhifyn 7, tudal. 216, ar Gaethder y 
Rheolgu Barddonawl, byddaf ddiolchgar i chwi am 
roddi lle yn eich cylchgrawn buddiol i'r sylwadau hyn 


arnynt. 

Eh. chwyddo fy llythyr i ormod meithder, ni wnaf 
ond ychydig sylwadau amgylchiadol. Cyfeiriaf hwynt 
at Draethawd dysgedig y Parchedig Walter Davies, a 
ennillodd y wobr yn Eisteddfod Caerfyrddin, a'i Rag- 
fynag i'w Awdl ar “Lesoldeb Gwybodaeth a Dysg,”! i 
gael gwybod pwy yw y beirdd grwgnachlyd. Yr achos 
1 mi nodi R mwy na rhyw gydsain arall oedd, am ei 
bod yn dygwydd yn dra mynych mewn dulliau man- 
teisiol iawn i fod yn wreiddgoll, megys ar, a'r, â'r, er, 


' (Gweler Cyf. i. 317.] 
o 


358 


i'r, o'r, yr, ac amryw ddulliau ereill. Diolchaf i Garwr 
Rheol am ei gynnygiad i ddilêu y beiau a grybwyllai, 
a chydsyniaf ag ef o'm calon, er nad ydynt yn llai 
“anferth” i'm clust i na'r lleill... Ond cofied C. Rh. âi 
gyfeillion, nad yw ammhereidd-dra y beiau cynghan- 
eddawl wedi eu seilio ar natur, yn debyg i anghydgord 
mewn cerddoriaeth; ond yn unig mewn barn, a hyny 
o herwydd arferiad. Ond pa beth sydd a fyno 
“golwg” ìi farnu ar “anferthwch” sain, nis gwn. 

Beia Tegydon fi am arferyd y ferf a wna i ddangos 
amser presennol; os bai yw, mae Tegydon yn y bai fel 
fy hun, pan ddywed, “ Yr hyn a elwir cymmeriad llyth-. 
yrenol.” Pa bryd ygelwiref? _ Eto, “ Deallaf i chwi 
dybied mai proest I'r awdl sydd yn y ban yma.” Ai 
tybed mai “prophwydo” mae 7egydon yn y lle hwn? 
Dywedais mai hanner proest i'r awdl oedd y linell— 


“ Dan fflamìo, dan ruo'r â,” 
ac felly y'm dysgwyd yng Ngramadeg Robert Davies, 
Nantglyn. 


Nid wyf heb wybod, barchedig Gyhoeddwyr, fod y 
rhan fwyaf o'r beirdd, a arferant gyfansoddi ar y 
cynghaneddion caethion, yn eu hoffi, ac yn eu rhyfeddu 

fawr dros ben; a braidd nad ystyrient hwynt yn 
anfodol i farddoniaeth; a phrin yr addefant unrhyw 
beth yn farddoniaeth, ond a fo wedi eì osod allan yn ol 
rheolau y gynghanedd gaeth: ac o'r tu arall, barnent 
fod pob peth, braidd, yn farddoniaeth, a fyddo yn 
gywir wrth y rheolau: ond cyfeiliornad mawr yw hyn. 
Gall peth fod wedi ei gynghaneddu yn y modd 
cadarnaf a chywreiniaf, heb gynnwys ynddo fwy o 
farddoniaeth na thwrf rhaiadr. Pa farddoniaeth sydd 
yn y ddwy linell hon? 


“Gwall ball, bell Rhys cocys ciciai; 
Gwyllt byllt hyllt hoen garw troen trai.” 
D. AB GwILYM, ì Rys Meigan. 


Ac os yw y gynghanedd yn hanfodol i farddoniaeth, 





859 


beth a ddaw o'r cyfansoddiadau barddonol, y rhai a 
ystyrir gan bawb, ym mhob oes, y farddoniaeth 
ardderchocaf yn yr holl fyd, megys Caerdrôeg Homer, 
/JFneid Virgil, Coll Gwynfa Milton, Tymmorau 'Thom- 
son, &c.? Mae yrhai hyn oll yn gwbl amddifaid o 
gynghanedd y Cymro: ïe, buasid yn ystyried proestiad, 
neu atebiad seiniau, yn fas, yn hytrach nag yn addurn 
i'r gerdd; ac y mae yn amlwg oddi wrth eu gwaith, 
mai yn y meddyliau yr ystyrient M farddoniaeth yn 
gynnwysedig, yn fwy nag yn y dull o'u gosod allan. 
Pa beth sydd yn fwy barddonawl na'r darluniadau a 
gawn yn Llyfr Iob o'r march, behemoth, lefiathan, &c.? 
a pha le y mae purach barddoniaeth nag sydd yn y 
drydedd bennod o Lyfr Habacuc? 

Oddi wrth y sylwadau uchod, mae yn amlwg, nad 
ydyw bywyd neu angeu barddoniaeth Gymraeg yn 
ymddibynu ar barhâd neu ddilead y gynghanedd gaeth; 
yr hyn sydd yn peri i mi, gyda mwy o hyfdra, gym- 
meryd fy nghenad i sylwi, A ydyw y rheolau cynghan- 
eddol, yn ol y rhai y cyfansodda y beirdd, heb fod yn 
rhy gaeth i'r bardd t adrodd. & feddyliau awenyddol 
gyda phriodoldeb ac addasrwydd? _ A chan fod Carwr 
Rheol a. Thegydon yn haeru nad ydyw y rheolau yn 
rhy gaeth i'r beirdd awenyddol, y rhai a ddysgasant 
ddwyn yr iau o'u hieuenctyd; y ffordd decaf, Meistriaid 
Cyhoeddwyr, fydd profi gwaith y cyfryw feirdd awen- 
yddol, ì edrych a ydynt yn rhodio yn y rhyddid yr 

aerant hwy eu bod. Ac, yn wir, wedi darllen eu 
gwaith gyda'r manylrwydd mwyaf, ac yn eithaf 
diduedd, yr wyf yn cael fy argyhoeddi fwy fwy yn 
feun ddiol o'r niwed annhraethol a wnaeth y rheolau 
caethion i'r farddoniaeth Gymreig. Pwy all ammheu 
fod D. ab Gwilym yn perchen awen hedegog: ond 
allan o'i waith, yr hwn sydd yn cynnwys yng nghylch 
250 o gyfansoddiadau, o herwydd caethder y rheolau, 
pwy all enwi cymmaint ag un o honynt (oddi eithr, fe 
allai, y cywydd diweddaf) fel enghraifft o farddoniaeth 
dda, ddisothach? _ A'r un peth a ellid ei ddywedyd am 
Orchestion Beirdd Cymru, ac amryw ereill. 


360 


Un niwed mawr o'r cynghaneddion caethion yw, €u 
bod yn caethiwo ac yn tywyllu y meddwl. Dygwyddodd 
i mi, yn ddiweddar, fyned i ystafell lle yr oedd amryw 
ddarluniadau yn grogedig mewn cylchedau (/framês), 
wedi eu goreuro ag aur coeth. Wrth weled y fath 
fawrwychedd yn y cylchedau, gordybiais y cawswn yno 
weled gwaith y celfyddwr (artist) yn ei berffeithrwydd 
mwyaf. Ac yn wir, yr oedd yno un wedi ei osod allan 
yn hardd iawn: ond yn y lleill fem siomwyd yn ddir- 
fawr. Yr oedd rhai o honynt yn rhy fychain iT 
gylched, a'r gwagle wedi eì wneyd i fyny drwy ludio 
papur diles, Êôl ; byddo iddo ateb i'r gylched, ac ereill 
yn ormod i'r gylched: a gwell fuasai genych, Meistriaid 
Cyhoeddwyr, fod heb eu gweled, na chael eich gofidio 
wrth ganfod rhai wedi eu gwasgu a'u crybychu, ereill 
wedi eu gwneyd mor anamlwg wrth eu trin a'u trablud 
er eu cyfaddasu i ateb i'r gylched, fel na wyddech 
fymryn ddarluniad o beth oeddynt. Gofynais i'r hwn 
a'u pioedd yr achos o'u bod felly. Atebai, fod y. 
cylchedau wedi eu gweithio mor gywrain a manylwych, 
fel yr oedd efe yn gosod mwy o bwys ar y gylched nar 
darlun; “o blegid,” eb efe, “os damweinia i un darlun 
ateb yn fanwl i'r gylched, caf fwy o hyfrydwch yn 
edrych ar hwnw, nag a gaf o ofid wrth edrych ar gan 
darlun a anffurfiwyd gan y cylchedau.” Ho! hebwn 
innau rhyngof fy hun, mae ymddygiad y gwr hwn ât 
ei ddarluniadau yn dra thebyg i ymddygiad llawer o 
feirdd Cymru at eu meddyliau awenyddol; a bydded 
yr englynion canlynol o waith Dafydd ab Edmwnt, 
sefydlwr y pedwar mesur ar hugain, a Gutyn Owain, 
yn dystion. 

“ Clawr Gwynedd, glas gledd, glos glân—glwys wewyr 


Glod Eryr gloew ei darian ; 
Gwrdd yw Rhys, garw ddur Hosan, 
Gwres mynych les, Mon achlân. 


Llaw wir, Ion heudir, yw'n hydab—osgordd 
Ym mhob ffordd botffordd Bab: 
O'i dd-don, a roe rydd-dab, 
I'w roì yn fudd, er yn fab.” 
Awdi Foliant i Ryso Fon: - 
Gorchestion Beirdd Cymru, tudal. 102. 





ô6l 


“ Cariad, cof anllad, cyfiawnllwyth—calon 
Caid holion cyd tylwyth: 
Cul ydwyf, yn cael adwyth , 
Corff a rydd, caru o'i GUTYN OWAIN: Awdli Ferch: 
hestion y Beirdd, 188. 

Dymunaf ar Garwr Rheol a Thegydon, neu ryw rai o 
bleidwyr y cynghaneddion caethion, roddi cyfrif am 
bob gaîr sydd yn y tri englyn uchod, ac egluro beth 
oedd y beirdd yn feddwl wrthynt. 

Ym mhellach, pwy all beidio â gresynu yn ddirfawr 
wrth ddarllen gwaith y beirdd, hen a diweddar, wrth 
weled eu cyfansoddiadau wedi eu hanurddo â geiriau 
*diles ac anfuddiol, da i ddim ond ì lenwi y gynghanedd. 
Pe cai y boneddigion Seisnig, neu ryw genedl arall, 
awydd i roddi eu plant mewn ysgolion i ddysgu Cym- 
raeg, pa le y mae y cyfansoddiadau “gorchestol 
gynwyrlawn, o ddim meithder, yn ol y rheolau caeth- 
ion,” a allem roddi yn eu dwylaw, i'w cyfieithu i'r 
Seisoneg, neu ryw iaith arall, yn eithaf llythyrenol, 
air am air, fel y cyfieithir gwaith Virgil neu Horas? 
Yr wyf yn golyn eto, pa ï y mae y cyfryw gyfan- 
soddiadau a'r na fyddent yn fwy o warth i'r Gymraeg 
a'i barddoniaeth, nag o anrhydedd, ac a'r nas dygai 
hwynt i feddwl yn wael iawn am farddoniaeth Gym- 
raeg? Beth ddywedent pan gyfarfyddent â'r cyfryw 
linellau a'r rhai canlynol? 


“Oed Iesu, gallu, pob gwir—pymtheg-cant 
A gwarant y geirwir; 
Deg saith pell y dyellir, 
A phedair hoff, Awdur hir.” 
W. LLEYN: Gorch. Beirdd, tudal. 289. 


Wele yn yr englyn hwn 20 o eiriau, a 13 o'r 20 yn 
hollol afreidiol. 


Yn iach, wrol oen awch araf, 
I'r hygaraf wr rhagotol.” 
G. O.: Marw, Sio»s Owain. 


“ Diogelwch, deg alwad—yw'r union 
Wirionedd yn wastad; 
A cholofn, aur wych alwad, - 
I'r Eglwys, wres dwys, a'r 'Stâd.” 
DAFYDD DDU ERYRI, 


A6 —J. 


962 


Hefyd, y mae y rheolau caethion yn peri i'r bardd 
chwilio mwy am eiriau i ateb i'r anedd, nag i 
adrodd ei feddwl mewn modd addas, Llyma ddar- 
luniad a rydd Tudur Aled o olygiad march:— 


“ Llygaid fel dwy erllygen 
Llymion byw'n llamu'n ei ben.” 


Ni choeliaf fod y bardd yn gweled addasrwydd y gy- 
mhariaeth uchod. Pa beth sydd yn fwy anaddas ì 
ddangos llygaid bywiog march na dwy erllygen? eto, 
am fod dwy erllygen yn ateb i'r gair “llygaid,” rhaid 
eu rhoi i mewn, er ei fod hyny wedi dyfetha y 
“darlun.” Ai addas y gair “llamu” hefyd? oni fuasai 
chwareu yn well? 

Bronfraith diedlaith loe-don, 

Dawn fad lun dan fedw, ei lais, 

Deg loew-iaith, doe a glywais.” 

DAFYDD AB GWILYM. 

Yr hyn oll sy gan y bardd i'w adrodd yn yr englyn 
hwn yw, “clywais y fronfraith ddoe dan fedw.” _ A'r 
hyn a allesid ei adrodd mewn un llinell yn ol y gy- 
nghanedd rydd, cymmerodd bedair yn ol y gaeth. 

“Llwydd i'r es Dduwies dda 


Lath arian, Zvleutheria.” 
DAFYDD DDU ERYRI. 


Ai tybed y buasai y bardd mp rhoddi “lath arian” 
yn y lle hwn, pe cawsai roddi ei ddewis air, heb. fod 
yn rhwym wrth y rbeolau? 


IT. 


HEB law y pethau a enwyd yn y Rhifyn diweddaf, 
mae y rheolau caethion yn achos i'r bardd bentyru 
lluaws o ansoddiau am ben yr un sylweddair, fel y 





63 


maent yn ei wneyd heb ystyr yn y byd. — Gwelaf fy 
mod eisoes wedi myned yn rhy faith; gan hyny ni 
ddyfynaf ond un enghraifft:— 

“T'w gain fain 


yn-hael 
Briod, hyglod ny 
hy G.O.: Marw. Sion Owain, 


Wele yma bump o ansoddiau i'r un sylweddair, ac un 
yn cael ei ailadrodd. 

Y maent hefyd neyd cymmeriad y gwrth- 
ddrych a Canmddir, noy dychenir iddo, yn hollol 
ddamweiniol ac ansicr. Rhaid i'w gymmeriad ym- 
ddibynu yn benaf ar yr ansoddiau neu y geiriau a 
etyb i'r gynghanedd. Nid anfynych y cawn yr un 
dynsawd yn cael ei alw yn alarch, eryr, gwalch, hydd, 
llew, oen, a phaun; a hyny yn yr un cywydd... Ac yn 
y cywydd nesaf, fe allai y defnyddia y bardd yr un 
cyffelyb ymadroddion am un o gymmeriad eith &- 
hanol. Am enghreiffbiau o gyfansoddiad dychanllyd, 
gwel Awdl Rhys Goch Eryri i'r Llwynog, D. ab 
Gwilym i Rys Meigan, a Goronwy Owen i Twm Sion 
Twm; a sylwed y darllenydd, ai geiriau priodol, yn 
cyfeirio at gymmeriad neillduol ac arbenigol y personau, 
a arferodd y beirdd, ai ynte y geiriau a ddeuent i ateb 
y gynghanedd, ac felly gwneyd eu cymmeriad yn bob 
peth. 


Haerir yn gyffredin fod y rheolau caethion yn fodd- 
ion neillduol 1 gadw yr iaith yn ei phurdeb. Ond 
hawdd dwyn afrifed o enghreifftiau i brofi i'r gwrth- 
wyneb, sef. iddynt fod yn achos i lygru ein hiaith. 
Ond ni fydd i mi, o ddiffyg lle, ddyfynu ond y rhai 
canlynol o “Gywydd y Farn” yn unig:— 

“ E rydd Grist (Crist) arwydd ei grog.” 
“ Yno'r Glyw Ior y gloew-nef (loew-nef).” 
“ Goddefid naws llid nas lwyr (lwyr).” 

Am na oddef lle i mi ddyfynu ond ychydig enghreifft- 
iau, cyfeiriaf y darllenydd at waith yr amrywiol 
feirdd a grybwyllwyd yn y llythyr hwn, a'u darllen yn 


564 


ddiduedd; a sylwi a ydynt wedi adrodd eu meddyliau 
mor addas a gweddus ag y gallasent ar gynghaneddion 
rhyddach. Nid yw ond oferedd dyfynu rhyw ychydig 
o bennillion er profi rhyddid y rheolau. Rheswm 
gwan i brofi fod y bont sydd dros yr afon yn y fan ar 
fan yn ddigon llydan, fyddai ì un ddywedyd iddo fyned 
drosti yn ddiangol lawer gwaith, os gellir profi am bob 
pum waith yr aeth drosti, iddo fyned deirgwaith i lawr. 
Gan hyny, Meistriaid Cyhoeddwyr, rhaid cael y bont 
yn ddigon llydan fel y gollo yr ymdeithydd fyned ar 

yd-ddi yn rhwydd, ac heb fod mewn perygl o fyned ì 
lawr unwaith. 

Mae Tegydon yn fy herio i a'm cyfeillion yn eon 
iawn, ì ddangos gwaith ar y cynghaneddion penrydd 
mor orchestol a synwyrlawn a'r rhai a gyfansoddwyd 
ar y rhai caethion. Derbyniaf yr her, a chaiff y nifer 
amlaf benderfynu y peth: anturiaf gyfieithiad o “Fy- 
fyrdod mewn Mynwent yn y Wlad,' gan Mr. Davis, 

astell Hywel, a “Myfyrdod mewn Mynwent,' gan 
Mr. John Parry, Llanelian, yn erbyn ei holl ganu 
caeth. Er, fe allai, mai bai penaf yr olaf yw, ymgyr- 
haedd gormod am gynghanedd. Peth rhyfedd fod 
genym ddim gwaith a dâl ei ddangos ar y gynghanedd 
rydd, gan fod ein prif-feirdd yn ymwrthod â hwynt. 

Mae arnaf finnau chwant deisyf un peth gan JDeg- 
ydon a'i gyfeillion, sef cael cynghaneddiad mor lythyr- 
enol, yn ol y rheolau caethion, o ddarluniad y March 
yn Job, a'r un canlynol:— 

(O Iob) neu « âdysgaist âi Jdd9 weryrn? 

A ddychryni di ef fel ceiliog y rhedyn? 

Gan mai ardderchawgrwydd ei ffroen ef yw dychryn. 
Ei draed yn y dyffryn a gloddiant (gan luwchio); 
Yn llawen a'i gryfder, cwrdd arfau Glan brancio). 
Y cawell a'r saethau a drystiant i'w erbyn, 

Y waewffon ddysglaer, a tharian 'r amddi ; 

Y ddaiar a lwnc ef mewn creulou nwyd ddiorn, 
Ac yn ei gynddaredd: ni chred lais yr udgorn. 
Ha, ha, dwed yng nghanol yr udgyrn a'r cyffro; 
Arogla o bell ryfel, twrf (cedyrn), a'r bloeddio. 


Os oes y fath ryddid yn y rheolau caeth ag a haera 
Tegydon yn niwedd ei lythyr, yn hytrach na thra 


365 


ddodi unrhyw esgus, cyfansodded ef, neu eì gyfeillion, 

nghaneddiad mor lythyrenol a'r un uchod; onid e, 
y mhenderfyniad sicr gaiff fod, na allant wneyd 
hyny, gan mor gaethed y rheolau. 

Nid wyf yn gweled yn y llythyr hwn un achos 
cyfreithlon ì neb dramgwyddo; canys os o esgeulusdra 
a diofalwch y beirdd y mae eu barddoniaeth mor 
lawn o'r beiau a nodwyd, cymmered y beirdd sydd yn 
arferyd cyfansoddi arnynt fwy o ofal: ond os o 
rygaethder J rheolau y dygwyddasant, bydd yn fodd- 
ion ìi agory llygaid y byd i weled y ffolineb o arfer y 
fath reolau, a'r angenrheidrwydd o wneuthur mwy o 
sylw a chyfrif o'r mesurau rhyddion, o'r rhai y mae 
genym gyflawnder yn ein hiaith. Haera rhai, pe 
diddymid y rheolau caethion, y deuai pob ysgogyn yn 
fardd wedyn: ond yr wyf yn credu yn ddiysgog, mai 
hôno fyddai y ffordd ì chwynu ein cenedl o glerfeirdd 
a rhodreswyr; canys yn awr, os gall un gyssoddi yn 
lled fanwl yn ol y rheolau, mae yn ennill iddo ei hun 
yr enw bardd yn ddioed: a phe diosgid ei feddyliau 
o'r gynghanedd, na fyddai ynddynt fwy o farddoniaeth 
nag mewn godwrdd tinciad padell efydd: ond pe 
gosodid meddyliau awenyddawl yn faen prawf, er 
gwahaniaethu rhwng bardd a chlerfardd, yr wyf yn 
sicr na chaem, yn bur fuan, ond un am bob deg o gler- 
feirdd a rhodreswyr. Gan hyny, yr wyf yn gobeithio 
y bydd i'n heisteddfodau gefnogi mwy ar y mesurau 
rhyddion, a rhoddi gwobrau am y cyfansoddiadau 
goreu ynddynt, n gystel a'r lleill... Ar y cyfan, na 
feddylied neb o ddarllenwyr y Gwyliedydd fy mod yn 
elyn i farddoniaeth Gymreig, nac am sefyll ar ffordd 
fy nghenedl i gyrhaeddyd uchafffan clod yn y gel- 
fyddyd. Yr wyf eto yn tystio, yn y modd mwyaf 
diragrith, fod fy nyben yn eithaf gwladgarawl, ac mai 
gwir a diffuant ddymuniad fy nghalon yw, i'r Cymry 
gael eu dyrchafu i uchder enwogrwydd ac anrhydedd 
yn eu barddoniaeth, fel y byddont i'r cenedloedd 
cylchynol yn brawf arosol o ucheledd athrylith awen- 
yddol. 


RHYFEDDODAU Y FLWYDDYN 1825. 


YN GYNTAF—Sul y Pasc yn cael eì gyhoeddi wythnos 
rhy gynnar. 

Derbynir amseronïau (almanacau) yn gyffredin, 
megys tystion digyfeiliorn i'w dilyn yng ngosodiad y 
gwyliau symmudol bob blwyddyn. Y leni, er hyny, 
ymddengys cyfeiliornad ynddynt oddi wrth y drefn 
osodedig i setydlu Dydd Pasc, ar yr hwn y mae yr 
holl wyliau symmudol ereill yn ymddibynu. _ Ni welais 
am y flwyddyn 1825, yr un amseroni, na'r “Cyfaill 
Buddiol,” nar “Cyfaill Amnfuddiol;' na'r “Paddy's 
Watch,” na'r “Northern Witch,” ond “ Voz Stellarum” 
(Lleferydd y Ser) yn unig, yr hwn a gyhoeddir dan yr 
enw parhâus “Francis Moore, Feddyg;” pris 2s. 3c. 
Y mae hwn yn gosod y dydd cyntaf o'r Garawys ar yr 
16fed, yn lle y 28ydd o Chwefror; a Sul y Pasc ar y 
8ydd, yn lle y 10fed dydd o Ebrill: a thebyg hefyd 
fod yr holl almanacau bychain yn dynwared sain yr 
huad mawr; ac yn gosod Pasc y Cristionogion ar yr 
un dydd â Phasc yr Iuddewon. 

Nid annerbyniol, ef allai, Mr. Gwyliedydd, gan eich 
darllenyddion uniaith, a fyddai hanes byr o'r amrafael- 
ion a fu gynt yn yr Eglwysydd yng nghylch yr amser 
y dylid cadw Gwyl y Pasc. Yn yr oesau cyntaf, Eg- 
lwysi Asia (saith Eglwys Dadguddiad Ioan, ac ereill) 
a anghytunent ag Eglwysydd y Gorllewin ar hyn o 
bwnc. Eglwysydd Asia a ganlynent ddefod yr Iudd- 
ewon i gadw y Pasc ar y l4ydd dydd o'r mis cyntaf 
(Nisan), yr hwn fis a ddechreuai ar y lloer newydd 
nesaf i'r Gyhydedd Wanwyn (Alban Eilir): ac ar ba 
ddydd bynag or wythnos y disgynai y gyedwe dd 
dydd ar ddeg, hwnw a fyddai Dydd Pasc. On 
Eglwysi ereill, yn Ewrop, &c., a gadwent eu Pasc ar y 


! [Cyfroddedig i'r Gwyliedydd am Chwefror, 1825.) 


367. 


Sul yn canlyn y Pasc Iuddewig; a hyn, mewn un 
ystyr, o ran parch i'r Sabboth Cristionogol; ac yn ail, 
fel y byddent yn wahanedig oddi wrth yr Eglwys 
Iuddewig. Yr oedd y ddwy-blaid, fel mewn oesau 
diweddarach, yn honi awdurdod apostolaidd ar eu tu. 
Eglwysi Asia a ddywedent eu bod yn dilyn defod yr 
Apostol Ioan; ac Eglwysydd y Gorllewin a arddelw- 
ent farn yr Apostolion Pedr a Phaul. Ar y cyntaf, 
yr oedd y gwahanol bleidiau yn ymddwyn tuag at eu 
gilydd mewn ysbryd a thymmer a weddai eu proffes: 
ond o'r diwedd, hauodd y gelyn had chwerwedd a 
llid. ymrysongar yn eu plith, hyd oni welodd yr Ym- 
herawdwr Cystenyn yn angenrheidiol ddirprwyo gos- 
odedigaethau, o dan awdurdod y Gymmanfa fawr a 
gynnaliwyd yn Nicea, yn Bithynia, yn y flwyddyn o 
oed Orist 825, fel y canlyn:— 

1. Bod, ym mhob man, ìi wyl fawr y Pasc gael ei 
chadw a'i chynnal ar yr un diwrnod; a hyny nid ar 
ddydd y Pasc Iuddewig, ond, fel y cedwid o'r blaen 
yn fwyaf cyffredin, ar y Sul yn canlyn. 

2. Bod cyfrif yr 21fed dydd o Fawrth yn Gyhydedd 
Wanwyn. . 

8. Bod y llawn lleuad a ddygwyddo ar, neu nesaf 
gwedi yr 21fed o Fawrth, i'w gyfrif yn llawn lleuad 

asan. 

4. A bod Dydd yr Arglwydd nesaf yn canlyn 
llawn lleuad hwnw i fod dn Ddydd Pau trwy holl 

red. 

Cafodd y gosodedigaethau hyn ufudd-dod parod 
drwy yr holl Eglwysydd; ond yn y ganrif ganlynol, 
mynai y penaethiad eglwysig amseru penodau 
newydd loerau yn gywirach, drwy arferyd y cylc 
lloerig, o bedair blynedd ar bymtheg, a ddychymmygasid 
er cyn geni Crist, gan un Meton o Athen. Parhaodd 
y rheol hon mewn grym, nes y gwelwyd ei bod yn 
ddiffygiol; o herwydd, er bod y lleuad yn newid yn 
anrhyw fis ar yr un dydd o hono ag y newidiasai 19 o 
flwyddau yn ol, eto yr oedd yn ennill o gylch awr a 


368 


hanner bob cylch lloerig, neu 19 o flwyddau; a hyn 
erbyn y llwyddyn 594 oedd wedi peri anghyssondeb 
mawr yng nghyfrifiad amser y Pasc. _Dionysius 
Fychan, Rhufeinydd, a gyhoeddodd reolau i gyfrif y 
newydd a'r llawn leuadau yn gywirach. _ Yn ol y rheol 
hon y cadwyd y Pasc yn Eglwys Rhufain hyd y 
flwyddyn 1582; sef er amser Cymmanfa Chalcedon 
hyd y cyfnewidiad yn y Calendr gan y Pab Gregori 
XIH. 'Yn yramser dan ein sylw yr oedd y Cyhydedd 
Gwanwyn gwedi colli deg niwrnod yn fyr o'r 21fed o 
Fawrth. Derbyniwyd cyfrif newydd Gregori yn 
rhwydd gan y gwledydd dan ei awdurdod; ond ni 
dderbyniai Prydain Brotestanaidd, yn ei mabandod, 
gymmaint a gwelliant o law yr hwn a gyfrifai yn 
Anghrist: ac felly y parhaodd yn ei hystyfnigrwydd 
hyd y flwyddyn 1752, y pryd y gwelwyd yr angen- 
rheidrwydd o dderbyn y Cyfrif Newydd, fel y gelwid, 
ac y cyfrifwyd, drwy awdurdod y brenin a'r Senedd, y 
trydydd dydd o Fedi yn bedwerydd ar ddeg. Dichon 
bod rhai hen bobl eto yn fyw, ac yn cofio y cyfnewidiad 
hwn, a'r anfoddlondeb mawr a_ barodd mhlith y 
werin anwybodus. “Iê,newid yr amser,” meddent, “a 
allant hwy newid y tymmorau?” _ Diflas hynod gan yr 
hen bobl hyny oedd cadw yn wyl y “Dydd Nadolig 
Newydd;” a hoff iawn fyddai ganddynt gael eu “ Men 
Ddydd Nadolig” yn dygwydd ar y Sul, fel y caffent “yr 
Eglwys yn agored!” — Ni byddai dim gwaith yn cael ei 
wneyd ar yr “Hen Ddydd Nadolig,” ond porthi eu 
hanifeiliaid. Dywedent, a chredent hefyd, y byddai 
amryw arwyddion yn tystio boddlondeb y nef i'r hen 
wyl; byddent, yn rhai manau, yn ymweled â'r ychain 

cyfodi o un i un, ar awr y plygain, megys i gyf- 
addef teilyngdod y wir wyl. Gellid, meddent, ddodi 
y marworyn tanbeidiaf o'r aelwyd ar y lliain bwrdd 
meinaf, ar yr hen wyl, heb iddo ei losgi; byddai rhos 
Fair yn blodeuo; a ffon ddraenen Ioseph o Arimathea 
yn blodeuo yn Ynys Wydrin! — Bellach, y mae oes yr 
ofergoelion hyn wedi myned heibio! Y mae yn 





$69 


bleser gan i, er hyny, ail feddwl am lawer o ragorau 
diniwed hen bobl yr oes hôno. Coffa da am danynt. 
Blodeued llygaid y dydd ar eu beddau. Ofni yr 
ydwyf bod llawer o'u rhinweddau wedi cael eu 
claddu gyda hwynt. 

Ond 1 ddychwelyd o'm perlewyg at yr amser y dylid 
cadw Gwyl y Pasc. Y cyfrif Dewydd yn y flwyddyn 
1752, a ail gydamserodd y Cyhydedd Gwanwyn â'r 
21fed o Fawrth—fel yr oeddynt yn y flwyddyn 825, 
pan gynnaliwyd Cymmanfa Nicea: a'r rheolau a dde- 
fodwyd yn y gymmanfa hôno, fel y gwelir uchod, yw 
y rheolau presennol i “gael y Pasc, hyd y flwyddyn 
1899,” neu ddiwedd y ganrif hon; fel y gwelir yn y 
calendr yn Llyfrau Gweddïau Cyffredin ein Heglwys. 
Dywedir yno yn bendant:—“Dydd Pasc yw, bob 
amser, y dal cyntaf wedi y llawn lleuad a syrthio ar, 
neu nesaf ar ol, yr 21fed o Fawrth. Ac os dygwydd 
y llawn lleuad ar ddydd Sul, Dydd Pasc yw y Sul 
ar ol.” 

Y leni, 1825, y mae y llawn lleuad Nisan yn 
dygwydd ar ddydd Sul, y trydydd dydd o Ebrill; 
ac, yn ol y drefn uchod, yr hon sydd gyfunol â threfn 
cymmanfa Nicea, y Sul ar ol, sef y degfed dydd o 

rill, yw dydd Pasc; a hyn rhag i Gristionogion 
gadw eu Pasc ar yr un dydd ag y ceidw yr Iuddewon 
eu Pasc hwynt. Y mae yr annhrefn hon yn annhrefnu 
holl wyliau symmudol y flwyddyn: Pasc Bychan yr 
almanac a fydd Pasc Mawr y Drefn Osodedig; a Sul 
y Drindod yr amseronïau a fydd Sulgwyn y calendr 
cyfreithlon, &c. Gan hyny, Mr. Gwyliedydd, a 
fedrwch chwi, neu rywun o'ch gohebwyr deallus, 
chwilio allan ryw ddefod amgen nag a welais i, 
1 awdurdodi cadw y 3ydd o Ebrill nesaf yn ddydd 
Pasc, o herwydd bod y cyferbyniad rhwng yr haul a'r 
lleuad dygwydd yn y bore, dri mynyd ar hugain 
wedi chwech? Ac hefyd, ar ba amser, neu ar ba 
ddyddiau o'r mis, y ceidw Mammon ei ffeiriau ymddi- 
bynol ar y gwyliau symmudol y leni;—dydd Mawrth 


4'1—u. 


370 
Ynyd—Llun y Blodau—Mercher o flaen y Pasc, &c., 
&c. 


“ Ym Mon, ac yn Llanerch Medd; 
Yn Lleyn, a thrwy holl Wynedd.” 


Gobeithiaf fod Amseroni fy nghyfaill o Gaergybi 
yn gywirach am amser y Pasc nag eiddo y Mwrog 
amleiriog, yr hwn a achlysurodd y sylwiadau blaenorol 

Oddi wrth eich gohebydd newydd, 


AMSERONYDD.! 
Chwefror 1, 1825. 


! [Ar bwnc yr ysgrif hon ysgrifena gohebydd yn y Gwyliedydd am fis 
Ebrill, 1825, yn y wedd ganlynol:—“ Yn ol y rheol hon (a gynnwysir yn un 
o daflenau y Llyfr Gweddi Gyffredin) e feddyliai dyn... ar y golwg 
cyntaf, mai'r 10fed, ac nid y 8ydd dydd o Ebrill, y dylai Sul Pasc syrthio arno, 
a chael ei gadw y flwyddyn hon ; ond nid ydyw y llawn lleuadau Eglwysawl, 
a'r gwir lawn lleuadau, yn dygwydd bob blwyddyn ar yr un dyddiau, ond yn 
syrthio i yn agos i'r un dyddiau; ac felly yn y flwyddyn bresennol, y mae y 
gwir lawn lleuad yn dygwydd ychydig o fynydau gwedi 6 o'r gloch y bore y 
8ydd o Ebrill; ond y llawn lleuad Pasc, peu Eglwysawl, yn ol yr amser y 
dygwyddai yn Iudea, sydd raid ddygwydd cyn diwedd yr 2fed dydd o'r un 
mis, Ac felly, ni a welwn yn eglur, fod y llawn lleuad Nisan yn dygwydd 
ar yr 2fed o Ebrill, y dydd. y cedwir y Pasc Iuddewig; a bod ein Pasc 
ninnau, sef y Pasc Cristionogol, yn dygwydd ac i'w gadw ar y trydydd, sef 
y aro » 

Nid yw o fawr bwys, erbyn heddyw, ar ba ddydd o'r mis y dylesid cadw y 
Pasc yn y fl, 1825; ac nid oes ond ychydig o ddyddordeb yr ysgrif yn ym- 
ddibynu ar ei chywirdeb yn hyn o bwnc.] 





AR AMRYWIOL ENWAU DUW 
YN Y BIBL. 


YM mhlith yr afrifed Fiblau a gyhoeddir ym mhob 
iaith yr oes frwdfrydig hon, ni thynodd un fy 
sylwad yn fwy egnïol na'r rhan gyntaf o Fibl Seisneg 
wythblyg, a gyhoeddwyd yn nechreu y flwyddyn hon 
(1830). Cyfieithiaf ei di4l fel y canlyn:— 

“ Y Bibl Cyssegrlan, yn ol y Cyfeeithiad awdurdodig, 
oddi eithr y cyflead o'r Enwau wreiddiol Hebreaidd yn 
lle y geiriau Siesneg LORD a GOD” (neu, yn 
Gymraeg, yn lle y geiriau ARGLWYDD a DUW). 

Rhaid i mi gyfaddef i ryw achreth fy nhreiddio ar y 
golwg cyntaf, gan ofni bod rhyw neidr yn llechu yng 
ngwraidd y meillion; ond cefais fy hybu yn ebrwydd 
drwy yr hyfrydwch o ganfod mai llafur un o ffyddlon 
weision Orist ydoedd; ac mai rhai o fwriadau penaf y 
cyhoeddwr oedd, argyhoeddi plant Abraham yn ol y 
cnawd, bod eu Messiah hwynt wedi ymddangos yn 
wir, yn hanfod Iesu o Nazareth; ac hefyd gadarnhau 
mabanod yng Nghrist, drwy ddangos yn dra eglur bod 
yr enwau ysgrythyrol yn yr iaith wreiddiol, y rhai a 
gyfieithiwyd ì ni y Cymry yn ARGLWYDD a DUW, 
yn llewyrchu goleuni ysblenydd ar swyddau a phriod- 
oliaethau gwahanol y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. 

Oddi ar y grediniaeth uchod, meddyliais na byddai 
cyfieithiad o rai o resymau y cyhoeddwr ym mhlaid ei 
orchwyl, a'i eglurhâd o'r enwau Duwfol' Hebreaidd, 

mha rai y rhyngodd bodd i'r Goruchaf wneyd ei 


un yn adnabyddus i'w greaduriaid o ddynolryw, yn: 


annerbyniol gan ddarllenyddion uniaith y Gwylsedydd: 

a dyma hwynt at eu gwasanaeth. KESEPH yw yr enw a 

gymmerodd y cyhoeddwr arno ; cymmeraf finnau yr enw 
MoRgaANu. 


! [“Duwfol”—dull neillduol yr Awdur i ysgrifenu Dwyfol, Dwyfawl, neu 
Dwywawl. Nid yw y gair yn rheolaidd ei ffurfiad, ac nid oes mo'r angen lleiaf 
am dano yn yr iaith: ond nid yr Awdur yw yr unig un, na'r cyntaf chwaith, 
i'w ddefnyddio; canys ceir ef droion yn Allwydd neu Agoriad Paradwys i'r 
Cymry, argraffedig yn Lvych (—Luik, Liittich, neu Liêge, yn Belgium) yn y 
fl. 1670; ac odid nad yw yn dygwydd yng ngwaith rhai awduron ereill, ] 


72 


RHAGLITH. 


Y Dadguddiad y rhyngai bodd i IEHOVEH ei 
wneyd yn ei gylch ei hun, sydd trwy enwau darlun- 
iadol oi anian aì hanfod, a chyfaddasol i'r ddull 
derbynia y meddwl dynol wybodaeth a chyfarwyddyd. 
Ai nid yw, gan hyny, yn beth o'r pwys mwyaf, bod yn 
holl gyfleithiadau y Bibl, i'r enwau Hebreaidd gael eu 
cadw, trwy ba rai y gwelodd IEHOVEH ALEHIM 
yn dda wneuthur eì hun yn adnabyddus? Yn 
Ysgrythyrau ìn Hen Destament dynodir IEHOVEH 
ALEHIM, y Rhai Sanctaidd, trwy enwau gwahanryw, 
sef ALEH, y Tad; AL, y Mab; a RUACH, yr 
Ysbryd Glân; y rhai a arwyddant yr hyn a elwir 

enym ni hanfodau (persons), gan Groegiaid 
ypostases, a chan yr hen Iuddewon Sephiroth yn 
IEHOVEH. 

Yn y IVedd bennod o Dan:iei—8$, 9, a 17 adn., 
gelwir y RHAI SANCTAIDD yn benodol y SANCT- 
AIDD ALEHIM. Felly, a siarad yn gysson â'r 
iaith ysgrythyrol, nid. yw SANCTAIDD a SANCT- 
EIDDRWYDD yn gymhwysiadol ond at IEHOVEH 
yn unig; o blegid “IEHOVEH yn unig sydd sanct- 
aidd.” Dad. xv. â. 

Dyma yr achos ein bod yn cyfarfod mor fynych yn 
yr Ysgrythyrau â'r cyfenw sydd mor gymhwys i'r 
anian Dduwfol, sef, y SANCT, y SANCTAIDD, 
cyfenw-a roddir yn gystal i'r naill ag i'r llall—sef ìi 
ALEH yn Esai, xlii. 8; ìi AL. yn Hos. xi. 9; ac 
i RUACH yn sai, lxiii. 10; y rhai hefyd a enwir yn 
wahanol ADON, ALEHIM, a IEHOVEH. _ Gresyn, 
gan hyny, weled yr enwau Hebreaidd IEHOVEH, 
IEH, ADON, AL, ALEH, ALEHIM, ac ALUEH, 
yn cael eu cyfieithu, yn ddiwahaniaeth, drwy yr 
enwau ARGLWYDD a DUW, y rhai nid ydynt yn 
ddarluniadol o'r Hanfod Duwfol, nac yn wir arwydd. 


ocaol o'r enwau. 
* * * * * * 


* * * * * * 





875 


Er bod ALEHIM yn enw lluosog, cyssylltir ef 
weithiau â berf (perwyddiad) yn y rhif unigol, gan 
ei fod yn cael ei gymhwyso yn gyffredin at ALEH, 
AL, a RUACH; megys yn yr adnod gyntaf o Gen- 
esis— ALEHIM bera (Duw a greodd )—yr hwn 
(ALEHIM) a wyddom drwy dystiolaeth anffaeledig 
U y GAIR digrêedig. Joan,i. 1—3. Gelwir y Mab 

efyd yn ALEHIM yn xlv Salm. Yr Apostol at yr 
Hebreaid a ddeallai y geiriau yn y Salm uchod yn 
fynegol am y Mab: “Dy orsedd di, O ALEHIM, 
sydd byth ac yn dragywydd: teyrnwialen uniondeb 
yw teyrnwialen dy freniniaeth di. Ceraist gyfiawn- 
der, a chaseaist ddrygioni; am hyny y'th eneiniodd 
ALEHIM, sef dy ALEH di, ag olew llawenydd yn 
fwy na'th gyfeillion.” _ Salm xlv. 5, 6. Llawer o 
Ysgrythyrau ereill a ddynodant Hanfod y Tad drwy 
yr enw ALEH, a Duwdod Crist drwy yr enw ALE- 
HIM * * * * 

Cyfaddefa y cyfieithydd iddo ddilyn esamplau plant 
Israel, yn ei orgraff o'r enwau Duwfol, yn hytrach 
nag unrhyw ddychymmygion dynol. Mor ofalus 
oeddynt hwy yng ngheidwadaeth yr ymadroddion 
Duwfol, fel ag y bu iddynt, oesau yn ol, rifo nid yn 
unig y geiriau, ond hefyd y llythyrenau cynnwysedig 
ym mhob llyfr, ìi gadw eu hysgrifau yn ddilwgr rhag 
chwanegiad atynt na lleihâd o honynt. Deut. iv. 2. 
Y nmiae yr ysgrif or gyfraith, sydd ganddynt yn eu 
synagogau hyd y dydd heddyw, heb nodau (points), 
gan felly ateb i gynysgrif Moses, yr hyn ni wrth- 
ddadleuir; a'r Iuddewon a ddywedant bod ysgrifenu 
yr Hebraeg felly yn angenrheidiol, cyn y bydd yn 
gyfatebol i gynllun Moses. 

Arwyddocâd yr enwau anhalogadwy a gyílêir yn 
yr argraffiad (Seisneg) yn lle ARGLWYDD a DUW. 

ADON, y sylfan—a gynneil unrhyw beth—llywydd 
—perchenog—ac Arglwydd Ri cwbl. Y mae yn 
arwyddocâu hefyd, nerth, gallu, anghyfnewidioldeb, 
parhâd, mawredd, a phob priodoldeb hanfodol i'r 
Creawdydd. Cymhwysir yr enw yn briodol i'r Tad, 


374 


i'r Mab, ac i'r Ysbryd Glân. Gwel Dan. ix. 9; Salm 
xc. l,2; ac Esai, lxi. 1. 

ADONIM, y rhif lluosog o ADON. 

AL. Un o'r enwau mwyaf anhawdd yn yr iaith 
Hebraeg yw hwn. Rhai a'i cyfieithant Y CADARN. 
Parkhurst a dybia eì fod yn arwyddocïu Cyfryngydd, 
Rhagflaenydd, &c. _ Ond fe'i ceir yn fynych yn unedig 
& SHADDAI, KANNOA, IEHOVEH, ac ALEHIM; 
a dywedir yn hysbysol ei fod yn enw Mab ALEH. 
Gwel Esai, ix. 6. 

ALEH, un a dyngodd, neu a ymrwymodd trwy 
lw i gyflawnu y cyfammod a wnaeth. Gwel Deut. 
xxix. 12.  Cyfarfyddir â'r enw gyntaf yn Gen. ix. 26; 
a dylid ei ddarllen fel hyn:— IEHOVEH fy ALEH, 
bendithia Shem,” &c. Dywed IEH Crist (Joan, 
vi. 45):—“Y mae yn ysgrifenedig yn y prophwydi, 
Pawb a fyddant wedi eu dysgu gan ALEH. _ Pob un, 
gan hyny, a glywodd gan y Tad, ac a ddysgodd, sydd 
yn dyfod ataf fi.” Os edrychir i lyfr y prophwydi, lle 
y gwneir yr addewid, fe'i ceir yn sai, liv. 13, ac yn 
adn. 5 o'r un bennod, ceir tystiolaeth—“ALEH yr 
holl ddaiar y gelwir Ef.” 

ALEHIM, rhif lluosog o ALEH; a gellir ei gyf- 
ieithu—Cyfammodwyr trwy lw. Cyfarchir pob un 
or RHAI SANCTAIDD yn fynych dan yr enw 
hwn. Ym mhlith llawer o Ysgrythyrau, gwel 1 Bren. 
xviii. 36; Gen. xxxv. ll; 2. Cron. xv. 1. 

ALUEH, un a felltithiwyd, neu a fyddo yn ddaros- 
tyngedig i felltith: ac felly AL mab ALEH a ym- 
ddarostyngodd i'w wneuthur [yn felltith] drosom md. 
Gal.iii.18. “Crist a'n llwyr brynodd oddi wrth felltith y 
ddeddf, gan ei wneuthur yn felltith drosom ni; canys y 
mae yn ysgrifenedig, Melltigedig yw pob un sydd ym 
nghrog ar bren.” Deut xxi. 25. lob a ddywed ar 
yr un testyn (xix. 25—27): “Myfi a wn fod fy 
Mhrynwr yn fyw, ac y saif yn y diwedd ar y ddaiar; 
ac er ar ol fy nghroen i bryfed ddyfetha y corff hwn, 
eto caf weled ALUEH yn fy nghnawd (h. y., un 
a wnaed yn felltith drosof fi), yr hwn a gaf fi im' 


375 


fy hun ei weled, a'm llygaid a'i gwelant, ac nid arall 
(neu yn hytrach, nid un dyeithr), er i'm harenau 
ddarfod ynof.” 

EHIEH. Ni cheir yr enw hwn ond yn PFes. iii. 14, 
lle y cyfieithir YDWYF YR HWN YDWYF. Ei 
ystyr yn ddiammheu ydyw, “Ydwyf yr Hwn sydd, 
arHwnafydd.” Gellid ei gyfieithu yn un â'r adnod 
ganlynol fel hyn:—“Ydwyf IEHOVEH—ALEH 
Abraham, ALEH Isaac, ac ALEH Iacob; wrth yr 
enw hwn a ddywed—fy mod i IEHOVEH, ac y 
byddaf yn ALEH iddynt yn dragywyddol.” 

IEH, a gyfarfyddir gyntaf yn Ecs. xv. 2. “Fy 
nerth a'm cân yw IEH, ac y mae Efe yn iachawdwr- 
iaeth i mi.” Cyfansoddir yr enw o ddwy lythyren, y 
gyntaf a'r olaf o'r enw IEHOVEH. Y mae yn un o 
enwau AL, y Mab. Dad.i.8; xxii. 13... Ac Efe a 
glodforir dan yr enw hwn pan fyddo ei holl elynion 
yn fainc i'w draed Ef— Hallelu IEH. Dad. xix. 1—3. 
Gwel Salm lxviii. 18: “Dyrchefaist i'r uchelder; 
caethiwaist gaethiwed; derbyniaist roddion i ddynion; 
ïe, I'r rhai cyndyn hefyd, ym mhlith pa rai y preswyl- 
iaist, IEH ALEHIM.' Ac y mae esboniwr diffaeledig 
(Eph. iv. 7, 8) yn cyfeirio y geiriau yn bendant at 
Grist. 

IEHOVEH, sydd enw anghyfrenadwy, na roddwyd 
un amser i'r un creadur.  /aghtfoot ar Esai, xlii. 8. 
Yr oedd gan yr Iuddewon y fath barchedigaeth i'r enw 
hwn, fel na arferent ef ond ar yr achosion mwyaf 
pwysig. Dywed Eusebius y byddai yr Iuddewon yn 
ei amser ef yn ysgrifenu yr enw sanctaidd hwn mewn 
llythyrenau Samaritanaidd, fel na byddai i eneu y di- 
enwaededig ei halogi. Cytunir yn awr, na wybu neb, yn 
ol y dychweliad o gaethiwed Babilon, pa fodd i roddi 
cywir sain i'r enw. Rhif unigol yw, heb luosawgrif 
iddo; ac ymae yn enw ar bob un o'r RHAI SANCT- 
AIDD, er arddangos eu hundod. Y mae y Tad yn 
IEHOVEH. Cymharer Salm cx. 1, â Mai. xxii. 44. 
“Dywedodd IEHOVEH wrth fy ADON, Eistedd ar 


876 


fy neheulaw, hyd oni osodwyf dy elynion yn fainc i'th 
draed.” Y mae y Mab yn IEHOVEH: “Wele y 
dyddiau yn dyfod, medd IEHOVEH, y cyfodaf ì 
Ddafydd Flaguryn Cyfiawn, a Brenin a deyrnasa ac a 
lwydda, ac a wna farn a chyfiawnder ar y ddaiar 
* * *; a hyn fydd ei enw, IEHOVEH ein Cyfiawn- 
der.” Jer. xxiii. 5,6. Y mae yr Ysbryd Glân yn 
IEHOVEH: “O! yr hon a elwir Ty Iacob, a fyrhawyd 
RUACH IEHOVEH?” Micah,ui.7. 

IMMANU-AL. ŶY mae genym dystiolaeth mai 
deongliad yr enw hwn yw AL (7^he0os), DUW gyda 
ni. Y mae yn hynod ddarluniadol o'r anian ddynol 
yn un â'r Dduwfol yn Hanfod Crist. Gwel Esai, vii. 
14:—“ Wele Almah (morwyn bur) a fydd feichiog, ac 
a esgor ar fab, ac a eilw eì enw ef IMMANNU-AL ;” 
a Micah, v. 2:—“A thithau Bethlehem * * *; o honot tì 
y daw allan un ì fod yn llywydd yn Jshral, yr hwn yr 
oedd ei fynediad allan o'r dechreuad, er Fy NypDD 
TRAGYWYDDOLDEB.” 

KANNOA. Y gair hwn a gyfieithir weithiau, 
eiddigus; mewn manau ereill, s4 (brwdfrydedd). 
Gwel Ecs. xxxiv. 14:—“O blegid IEHOVEH, KAN- 
NOA yw ei enw, sydd AL KANNOA.” Gwel hefyd 
Nahunm, 1, 2. 

RUACH. Yn ein cyfieithiadau ni, rhoddir am y 
gair hwn, weithiau gwynt, weithiau anadl, waith arall 
ysbryd; ond yn Gen. iii. 8, awel (yn y Seisneg cool). 
Tebygid y deallid yr adnod hon yn well pe cyfieithid 
fel hyn :—“'Ac wedi, hwy a glywsant y LLAIS, 
IEHOVEH ALEHIM yn ymddyddan â RUACH 
yn yr ardd y dydd hwnw: ar dyn ai wraig a ym- 
guddiasant o olwg IEHOVEH ALEHIM ym mhren 
canol yr ardd.” Wrth gymharu Gen., yr ail a'r 3edd 
ben., â Dad. xxii, nyni a ganfyddwn bod pren y 
bywyd yng nghanol yr ardd: ac i ba le y gwnai ein 
rhieni cyntaf ffoi ar ol eu cwymp truenus, ond at 
Bren y Bywyd. Ac eto, mewn trugaredd hwy a attal- 
iwyd rhag bwyta o hono, râag iddynt, fel y mynegir, 


911 


fyw yn dragywyddol, yn gaethion i bechod, wedi ym- 
ddyeithro oddi wrth ALEH, yn gas gan, ac yn casâu, 
eu gilydd. 

Yr Un Sanctaidd, a elwir yn y Testament Newydd 
yn Ysbryd, ac yn Ysbryd Glân, a elwir yn yr Hen 
Destament RUACH. Megys y mae IEHOVEH, yr 
Hwn yn unig sydd sanctaidd ( Dad. xv. 4), yn Ysbryd, 
felly y mae yr Ysbryd Glân yn IEHOVEH; pe amgen, 
ni elwid Ef yn sanctaidd. 

Y mae yr YSBRYD GLAN, yn gystal a'r Tad a'r 
Mab, yn meddiannu yr holl briodoliaethau perthynol 
i IEHOVEH. _ 1. Hollwybodaeth: “Pethau ALEHIM 
nid edwyn neb ond YSBRYD ALEHIM.” 2. Holl- 
bresennoldeb: “I ba le y ffoaf oddi wrth dy YSBRYD?” 
3. Sancteiddrwydd: “Na chymmer dy YSBRYD 
GLAN oddi wrthyf.” 4. Tragywyddoledd: “Yr YsS- 
BRYD TRAGYWYDDOL." 

Dynodir yr Ysbryd Sanctaidd trwy yr enwau IE- 
HOVEH, ALEHIM, ADON, y SANCTAIDD, y 
GORUCHAF, YSBRYD y BYWYD, y GWIRION- 
EDD, y GRAS, y MABWYSIAD, y DOETHINEB, 
y FFYDD, y GWYBODAETH, yr ADDEWID, 
OFN yr ARGLWYDD, y SANCTEIDDYDD, y DY- 
DDANYDD, yr Hwn a erys gyda phobl ALEH yn 
dragywyddol. Yn y Testament Newydd gelwir Ef yn 
K sbryd Crist; ac yn yr Hen Destament yn RUACH- 

L. 


SABAOTH (neu yn hytrach 7sabaoth), byddin neu 
luoedd. Enw ydyw a unir yn fynych at IEHOVEH, 
pan fynegir yn fwy penodol ei allu a'ì fawrhydi. “Mil 
o filoedd a'i gwasanaethent, a myrdd fyrddiwn a safent 
ger ei fron.” _ Dan. vii. 10. “A'r nefoedd, O IE- 
HOVEH, a foliannant dy ryfeddodau, a'th wirionedd 
yng nghynnulleidfa y saint! Canys pwy yn y nefoedd 
8 gystedlir â IEHOVEH? pwy a gyffelybir i IE- 
HOVEH ym mysg meibion y cedyrn?” AL sydd 
ofnadwy iawn yng nghynnulleidfa y saint, ac i'w 
arswydo yn ei holl amgylchoedd.” 

SHADDAI. Cyfieithir y gair hwn yn Lladin 


48—1I. 


378 


Fulminator (Taranydd), ond yn Gymraeg Ollalluog. 
Rhai a dreiglant yr enw o wreiddyn yn arwyddo 
dinystriad.  Iob, dan deimlad o gasineb IEHOVEH 
at bechod, a lefodd (pen. vi. 8, 4), “Fy ngofid sydd 
ach na thywod y môr; o herwydd y mae saethau 
SHADDAI ynof, y rhaì y mae eu gwenwyn yn yfed 
ysbryd.  Dychrynfâu ALUEH (h. y. un a _fell- 
tithiwyd dros bechod) a ymfyddinasant i'm herbyn.” 
Y waith gyntaf yr ymddengys yr enw hwn sydd yn 
Gen. xvii. 1. 

SHILOH. Unwaith y ceir yr enw hwn yn yr Hen 
Destament. Llawer o ddeongliadau a roddir 1'r gair; 
megys, Mab—anfon—un anfonedig—cenad—i wneyd 
heddwch—i waredu—i ddyoddef—y dyoddefwr—y 

rphenydd; ond addefir yn unfarn mai un o enwau y 

essiah ydyw, yr Hwn “a gasglai yng nghyd yn un 
blant ALEH, y rhai a wasgarasid.” Y mae peth 
dyryswch yng nghyfieithiad yr adnod, yn yr hon y mae 
Iacob yn bendithio Iudah, Gen. xlix. 10: “Hyd oni 
ddêl Shiloh:” nid yw hyn gytunol ag iaith y bro- 
phwydoliaeth, na'r cyflawniad o honi ychwaith. Os 
ystyrir y geiriau yn yr iaith wreiddiol, mynegant yn 
eglur—“na ymadawai y deyrnwialen o Iudah, na 
deddfwr oddi rhwng ei draed ef dros byth, canys deuai 
SHILOH, ac a gynnullai bobloedd ato.” Yr Iuddewon 
a dystiasant ger bron Pilat, bod y deyrnwialen wed: 
ymadael o Iudah, pan lefasant, “ Nid oes i nì frenin ond 
Cesar.” Ond nid oedd y deyrnwialen dros byth, canys 
daeth y SHILOH i gasglu yng nghyd yn un blant 
ALEH a wasgarasid.. Teyrnwialen cyfiawnder yw 
teyrnwialen eì freniniaeth Ef: ei deyrnas Ef sydd 
deyrnas dragywyddol, a'i lywodraeth Ef sydd o 
genedlaeth i genedlaeth. A'r angel a ddywedai wrth 
Fair, “Hwn fydd mawr, ac a elwir yn Fab y Goruchaf; 
ac iddo Ef y rhydd IEHOVEH ALEH orseddfa ei 
dad Dafydd. Ac Efe a deyrnasa ar dy Iacob yn dra- 
gywydd, ac ar ei freniniaeth ni bydd diwedd.” 

Geiriau Hebreaidd, a gyfieithir yn ein Biblau ni, 
Dyn, Gwr, &c. 





879 


1. Adam. Gen. ì. 26: “Gwnawn Adam (ddyn) 
ar ein delw ni.” Arwyddocâd yr enw yw daîar; ac a 
gymhwysir yn gyffredin at ddyn yn ei gyflwr anianol. 

2. Jsh.. Gen.ii. 29: “Hon a elwir Jsha, o blegid o 
Tsh y cymmerwyd hi.” Arwydda yr enw ddyn mewn 
awdurdod, ac a gymhwysir gan mwyaf at un enwaed- 
edig. Yr oedd Noah yn Jsâ cyfiawn, Ioseph yn Jsh 
llwyddiannus, &c. 

8. Gibbor (rhif lluos. G1bborim), gwr cadarn, pen- 
aeth, arglwydd, athraw, &c. _ Gen. vi. 4: “Pan ddaeth 
meibion ALEHIM at ferched ADAM, a_phlanta 
iddynt, dyma y G1bborim a fu Anashim enwog gynt.” 

4. Anash, dyn llesg, gwael—un cenedlig—gwein- 
idog. Gemn.xviii. 2: “ A chododd Abraham ei lygaid, 
ac a welodd dri Anashim (gwŷr llesg) yn sefyll * * * 
Ac efe a ddywedodd, Fy ADON” (Arglwydd), &c. 
Tebygol mai dyma y waith gyntaf y cafodd Abraham 
oleufynag eglur o ymddarostyngiad a chnawdoliaeth 
Crist. Paddadguddiad rhyfeddol sydd yma o addfwyn- 
der a gostyngeiddrwydd Jmmmanu-al/ Ni arddangosir 
Ef yma drwy ei enw mynychaf GIBBOR (h. y., 
Athraw, Penaeth, Arglwydd); ond trwy ymddaros- 
tyngiad anghyffelyb, Efe a ymddangosodd i dad y 
ffyddloniaid ar ddull ei gyflwr isel, pan fyddai yn “wr 
gofidus, a chynnefin â dolur,”—“yng nghyffelybiaeth 
cnawd pechadurus” (.AAuf.viii. 3). Oddiar yr hyn a 
ganlyn ym mhellach yn y bennod, y mae yn eglur i 
Abraham â llygad ffydd weled yn ei ofwywr “ogoniant 
megys yr uniganedig oddi wrth y Tad, llawn o ras a 
gwirionedd.” “Ôni wna Barnydd yr holl ddaiar 
farn?” “O na ddigied Fy ADON,” &c. 


BARNEDIGAETHAU DUW. 
HANES Y CORNWYD YN LLUNDAIN, YN Y FL. 1665. 


“A phan estynasai yr angel ei law at Ierusalem i'w dinystrio hi, edifar- _ 
haodd ar yr Arglwydd y drwg hwn, ac a ddywedodd wrth yr angel oedd yn 
dinystrio y bobl, Digon bellach: attal dy law,”—2 SAM. xxìv. 16. 


YMA y gwelwn enghraifft o gyfiawnder dialeddol y 
Duw byw, yn cospi cenedl bechadurus, a brenin rhy- 
fygus, ag ymweliad yr haint; yr hon, mewn ysbaid 
naw awr, a laddodd ddeng mil a thrigain o'r bobl 
o Dan hyd Beer-sheba. Yr oedd Israel wedi mwyn- 
hau blynyddoedd o heddwch a llwyddiant daiarol, heb 
fod yn ddiolchus i'w Penllywodraethwr; a'u brenin a 
rifasai y bobl, ei gantoedd o filoedd o wŷr grymus yn 
tynu cleddyf, gan felly ymddiried mewn braich o 
gnawd, yn lle yn yr Hwn ai hachubasai o grafanc y 
llew, ac o balf yr arth. Efe a rifasai y bobl heb gym- 
meryd sylw o ddeddf osodedig yr Arglwydd ar yr 
achos, yn Ecs. xxx. 12. Ond yr haint a'i dygodd i 
edifeirwch: “A'r Arglwydd a gymmododd â'r wlad, 
a'r pla a aítaliwyd oddi wrth Israel,” wedi yr offrym- 
iad o aberth hedd ar fryn Morïah.' 

Yn MAzec. xiv. 21, ei bedair drygfarn y geilw I E- 
HOVEH ALEH “y cleddyf, newyn, bwystfil niweid- 
iol, a haint.” _ O'r pedair drygfarn, haint yw yr 
ymweliad mwyaf ofnadwy, ac iawn y gelwir yn 
fwyaf penodol yn “llaw Duw” (1 Sam. v. 11), yr 


| Bryn Morïah (ofn yr Arglwydd) ydyw y bryn hynotaf ar wyneb daiar, 
ond ystyried y dyfynion canlynol:—“Dos rhagot i dir Morïah, ac offryma 
yno dy unig Isaac yn boeth-offrwm ar un o'r mynyddoedd yr hwn a ddywed- 
wyî wrthyt.”— A LEHIM wrth Abraham, yn Beer-sheba. Gen. xxii. 2. 

“Dos i fyny, cyfod allor i IEHOVEH yn llawr dyrnu Aranïah y Iebusiad.”' 
— Y Prophwyd Gad wrth Ddafydd. 2 Sam. xxiv. 18. 
" “A Salomon a ddechreuodd adeiladu ty IEHOVEH yn Ierusalem, ym 
mynydd Morïah, y lle a ddarparasai Dafydd ei dad ef, yn llawr dyrnu 
Aranïah y Iebusiad.” 2 Cronm.iii.l. 

“Ac hwy a'i harweiniasant Ef allan o'r ddinas, i lc a elwid Golgotha, ac 
yno y croeshoeliwyd Ef,"— Y Pedair Efengyl. 





281 


Hwn yn unig sydd yn rhoddi ei fyllt dinystr yn llaw 
ei angel pan fyno, ac yn peri i'w haint rodio yn y 
tywyllwch, fel na wel dynion o ba le y mae yn dyfod, 
na pha fodd i'w ochel. Nyni a wyddom achosion 
rhyfel a newyn; ond tarddell kant, pwy a'i chwilia i 
fanyldeb? 

Gosodir yma restr byr o ymweliadau Aai4nt yn 
amryw wledydd. 

Yn y fl. 767 cyn geni Crist, bu haint dros yr holl 

d. | 
u Yn y fl. 78 o oed Crist, yn ninas Rhufain, bu feirw 
o'r haint ddeng mil, mewn pedair awr ar hugain. 

Yn 954, yn yr Alban (Scotland), lladdwyd deugain 

il 


mil. 

Yn 1348, yn Llundain, bu feirw 50 mil; yng 
Nghaer Lyr (Leicester), 15 cant; yng ngwlad yr 
Ellmyn (Germany), 90 mil. Yr haint hon a dde- 
chreuodd ym mhorth-drefydd dwyreiniol Môr y Canol- 
dir, yn y fl. 1346... Masnachwyr a'i trosglwyddodd i'r 
Ital. Yn 1348, aeth dros y Mynyddoedd Mynnau i 
Ffrainc; a'r flwydd ganlynol mordwyodd i Loegr; y 
flwydd wedi ymwelodd â gwlad yr Ellmyn, a gwledydd 
gogleddol ereill. Ei barhâd oedd o gylch pum mis 
ym mhob gwlad. Yn ninas Fflorens (Ital) bu farw 
tri o bob pump. 

Yn 1362, yn Llundain, a Pharis (yn Ffrainc), bu yr 
haint yn hynod o'r dinystriol. 

Yn 1407, yn Llundain, bu feirw 30 mil. 

Yn 1477, yn Lloegr: lladdodd yr haint y flwyddyn 
hon fwy o rifedi nag a ddyfethodd y cleddyf yn y 
15 mlynedd blaenorol o ryfel gwaedlyd rhwng yr ym- 
drechwyr am y goron, sef pleidiau Yorc a Lancaster. 

Yn 1499, yn Llundain, bu feirw 80 mil. 

Yn 1594, colledwyd Llundain o'r bedwaredd ran 
o'i thrigolion. 

Yn 1603, ym mis Rhagfyr, dechreuasai yr haint yn 
Llundain, a chynnyddasai i radd ddychrynadwy yng 
ngwres yr haf canlynol. Y brenin Iago I, newydd ei 
ddyrchafu i orsedd Lloegr, a giliodd rhag yr haint 


382 


i Wilton, un o balasau Wiliam Herbert, Iarll Penfro. 
Yn y fl. 1407, ciliasai y brenin Harri IV. o Lundain, 
i Gastell Leeds, yn Cent: ac yn y fl. 1499, aeth y 
Brenin Harri VII. i Galais yn Ffrainc, rhag y cornwyd. 
Yn 1604, bu farw 30,578. 

Yn 1611. Dywedir farw yng Nghaer Cystenyn y 
flwyddyn hon o'r haint, 200 mil. 

Yn 1665, bu farw yn Llundain 68 mil. 


Gan mai am alanasdra yr haint ddiweddaf hon y 
ceir yr hanes cyflawnaf, rhoddir yma ddyfynau allan o 
lyfr Seisneg a gyhoeddwyd dan yr enw “Hanes y 
Cornwyd yn Llundain yn y fl. 1665; yn cynnwys 
sylwiadau ac argofion o'r pethau hynotaf a ddygwydd- 
asant yn y tymmor ofnadwy hwnw. Gan Ddinesydd 
oedd yn anneddu drwy yr holl amser yn Llundain.” 

“O gylch dechreu mis Medi, 1664, bu i mi ac ereill 
o'm cymmydogion yn Heol Aldgate glywed drwy 
chwedleuon bod y cornwyd wedi dychwelyd i Holand; 
canys buasai yn ddinystriol iawn yno, yn enwedig yn 
ninasoedd Amsterdam a Rotterdam, yn y fl. 1663; i ba 
fanau y daethai, meddai rhai, o'r Ital—o'r Levant, 
meddai ereill: ond ni waeth o ba le; y pwnc o bwys 
oedd, ei fod wedi dychwelyd i Holand, a phawb a 
gyturent ar hyn. 

“Nid oedd genym y fath.beth a newyddiadur yn y 
dyddiau hyny, i daenu newyddion, ac i chwanegu 
atynt drwy ddychymmygion dynion, fel y gwelais 
arferu gwedi hyny. Ambell i lythyr rhwng masnach- 
wyr oedd yr holl sylfan i'r chwedlau; ac yn y modd 
hyn y lledai y newyddion o eneu i eneu yn unig, ac 
nì threiddient drwy y wlad yn ebrwydd fel y gwnânt 
yr awron. Ond tybir bod y llywodraeth yn gwybod 
y gwir, canys cynnaliwyd cyfrin-gynghorau i ddychym- 
mygu y moddion mwyaf tebygol i luddias y cornwyd 
i'n gwlad; ond cadwyd y cwbl yn ddirgel. Oddi ar 
hyn diflanodd y son, a dechreuodd pobl ei anghofio 
megys peth nad oedd yn perthyn i ni, a pheth y 
gobeithiem nad oedd yn wir. Tua diwedd mis Tach- 





883 


wedd, neu ddechreu Rhagfyr, 1664, bu farw dau ddyn 
(dywedwyd mai Ffrancod) o'r cornwyd, yn Long Acre, 
tua phen uchaf Drury Lane. Y teulu, lle yr oeddynt 
yn cyfanneddu, a geisient gyfrinachu y peth gymmaint 
ag a allent; ond gan i'r chwedl gynnyddu o dy i dy, 
daeth i glyw swyddogion y brenin, y rhai a anfonasant 
ddau feddyg cyfarwydd i chwilio y ty, ac i roddi eu 
barn ar ansawdd y cyríf trengedig. Ni rusodd y 
meddygon farnu, eu bod wedi marw o'r cornwyd; ac 
yn ol gren ddinesig, cyhoeddwyd yn yr wythnosol 
Restr Marwoldeb— 


“Marw o'r comwyd, 2. Plwyfydd heintus, 1. 


Ar hyn, tarawyd y bobl â braw mawr drwy yr holl 
ddinas, ac yn fwy felly yn yr wythnos ddiweddaf o 
Ragfyr, pan fu dyn arall farw yn yr un ty, ac o'r un 
clwyf. Yna buom megys yn ddigyffro tros ogylch 
chwech wythnos: gan na bu neb farw â nodau haint 
arno, tybiwyd ei bod wedi cilio. Ar ol hyny, tybiaf 
mai o ogylch y 12fed o Chwefror, y bu un arall farw 
mewn ty cyfagos, ond yn yr un plwyf, ac o'r un clefyd. 
Hyn a dynodd sylw y bobl at y pen hwnw i'r ddinas; 
ac nid ai neb drwy heol St. Giles, os na byddai achos 
mawr yn eì yru. 

“O hyn allan, yr wythnosol ARKestrau Marwoldeb a 
gynnyddasant o 240, eu rhif arferol, ì agos 500; ac 
ogylch Gwyl Ieuan Fedyddiwr, dechreuwyd claddu o 
fewn un plwyf (St. Giles) 120 yn yr wythnos, o ba rai 
o ddeutu 100 a gyfaddefwyd eu marw o'r Aaint. 

“Hyd yn hyn yr oedd y clefyd wedi dal yn yr un 
ddosbarth ag y dechreuasai ynddo; ond bellach 
oedd yr holl ddinas yn llygredig, a rhyw nifer as h- 
lent yma ac acw drwy ei 97 o blwyfau. 

“Nid oedd dim ammheuaeth erbyn hyn nad oedd 
angel y cornwyd wedi gyru ei saethau ar hediad drwy 
yr holl ddinas. Braw a syndod oedd y canlyniad ar y 
trigolion drwy ei holl barthau; a phawb a allent gilio 
o gyrhaedd perygl, a ymbarotoisant i ymadael. 


384 


“ Yr oedd fy anneddi yn Aldgate; a chan na threidd- 
iasai yr haint eto i'r parthau hyny, yr oedd meddyliau 
y trigolion yn lled dawel. Ônd ym mhen arall y 
ddinas, yr oedd braw rhyfeddol wedi cymmeryd medd- 
iant o galon pawb. Y rhai mwyaf cyfoethog a bon- 
eddig yn y parthau hyny a ymdrechent i fyned o'r 
ddinas am y cyntaf, yng nghyd â'u tylwythau a'u 
gweinidogion. Gwelwyd y terfysg hwn yn dra hynod 
yn yr heol lydan yr oeddwn i yn byw ynddi. Nid 
oedd braidd ddim i'w ganfod ond pedrolfeni a throl- 
fenau, yn llwythog o eiddo, merched, plant, a gweinidog- 
ion; cerbydau llawnion o'r pendefigion mwyaf, dynion 
ar feirch yn eu canlyn, a phawb yn prysuro ì ffoi. 
Yna meni hirion a byrion yn dychwelyd o'r wlad yn 
weigion, blith draphlith drwy eu gilydd, i gyrchu 
ychwaneg o'r dinasyddion ymaith; heb law nifer mawr 
o ddynion ar geffylau, rhai yn unig, ereill â'u gweision 
gyda hwynt; ac yn gyffredin pawb yn llwythog o ryw 
eiddo neu gilydd, wedi eu parotoi i'r daith; fel y gallai 
pawb wybod eu bwriad wrth y golwg arnynt. 

“ Golwg echryslawn oedd hwn; achan nad allwn lai 
nag edrych arno o'r llwyd foreu hyd dywell nos, ac yn 
wir nid oedd braidd ddim arall i mi sylwi arno, fe'm 
llanwyd â meddyliau difrifol iawn yng nghylch y trueni 
oedd 1i ddisgyn ar y ddinas, a chyflwr gresynus y rhai a 
adewid ar ol. 

“ Y cyfryw oedd ffrwst y trigolion dros rai wythnosau, 
fel ag yr oedd braidd yn analluadwy gyrhaedd drws y 
Maerdy gan y dyrfa yn ymwthio am y cyntaf i gael 
ardystiadau o iechyd, a thrwyddedau i ymadael; canys 
heb y pethau hyn, ni chaniatêid i neb dramwy drwy 
dref neu ddinas ar eu taith, nac ychwaith i lettya mewn 
gwesttai ar y ffordd. 

“Fe barhaodd y ffrwst hwn dros rai wythnosau, hyny 
yw, drwy y misoedd Mai a Mehefin; a hyny yn fwy 
gan bod si ar led y gosodid, drwy arch y llywodraeth, 
lidiardau, a rhwystrau ereill, ar y prif-ffyrdd i luddias 
pobli ymdeithio; ac hefyd na byddai 1 drefydd gan- 
iatâu i ffoedigion Llundain fyned trwyddynt, rhag y 


985 


byddai iddynt ddwyn yr Aasnt gyda hwynt; er nad 
oedd y chwedlau hŷn ond 8i heb sylfan. y 

“'Tramwyasai y clefyd erbyn hyn yn gyflymach tua y 
dwyrain, ac nid oedd lle i ammheu na ofwyai yr haint 
yr holl ddinas. Y teithwyr yn yr heolydd a dramwy- 
ent yn ofalus hyd eu canol hwynt, rhag myned yn agos 
i'r tai, ac fel y gochelent gyfhwrdd y naill â'r llall. 
Nid oedd ond cipedrychiad iseldrem a phruddaidd, yn 
lle ysgwyd dwylaw caredig, rhwng y cyfeillion mwyaf 
cydnabyddus, pan gyfarfyddent; pob ty a siop yn gauad 
—pob masnach -drosodd—a phob crefftwr a llafurwr 
heb ddim i wneuthur ond syn-feddylio uwch ben newyn 
a chlefyd. Y brenin a giliodd, a'i lys gydag ef, i Ryd- 
ychain; llysoedd y gyfraith yn glôedig. Pob ymadaw- 
iad o'r ddinas a wrthwynebwyd gan drigolion y wlad 
o'i hamgylch; ac erbyn canol yr haf, yr oedd Llundain 
freiniol fel “dinas warchauedig.' 

“Y pryd hyn gellid dywedyd am Lundain, yng 
ngeiriau y prophwyd am Ierusalem: “Pa fodd y mae 
y ddinas aml ei phobl yn eistedd ei hunan! Y mae hi 
yn wylo yn hidl, ac y mae ei dagrau ar ei gruddiau. 
Ond nis gellid cymhwyso ati hi eiriau y Pregethwr, 
bod “y galarwyr yn myned o bobtu yn yr heol; canys 
ni alarai neb yn Llundain y pryd hyn, mewn gwisgoedd 
duon, ar ol eu cyfeillion anwylaf. Ond uchel, uchel, y 
clywid sain wylofain yn yr heolydd; oergri gwragedd 
a phlant yn y ffenestri a drysau eu tai, lle yr oedd eu 
perthynasau agosaf ac anwylaf naill ai ar ben, neu wedi, 
rhoddii fyny yr ysbryd. Yr oedd y galargwynion 
echrydus hyn, gan mor fynych y clywid hwynt wrth 
dramwy yr heolydd, yn ddigonol i hollti y galon galetaf. 
Dagrau heilltion galar chwerw a welid bron ym mhob 
tY. yn enwedig yn nechreuad y clefyd; canys tua ei 

diwedd, yr oedd teimladau dynion wedi caledu, a 
marwolaeth mor gynnefin iddynt, fel na theimlent gym- 
maint ymadawiad eu cyfeillion, gan eu bod ar ddys- 
gwyl yr un dynged iddynt eu hunain yn yr awr nesaf. 

“Yr oedd coelgrefydd, a thwyll, a phenboethni, 

49—H. 


386 


yn brysur, ïe, yn y dyddiau ofnadwy hyn. Yr oedd 
almanacau, a llyfrau tesni, mewn galwad mawr. Un 
byr a gyhoeddwyd tan yr enw “Rhybudd Teg' 
(Fair Warning); arall, “Cofiadur Prydain' (Britain's 
Remembrancer); a'r trydydd a enwyd “Deuwch allan 
o honi hi, fy mhobl, fel na dderbynioch o'i phlâu hi.' 
Ac yn bellach na hyn, rhedai rhai hyd yr heolydd, gan 
brophwydo ar dafodleferydd; ac un, yn enwedig, a 
gyhoeddodd, fel Ionah yn Ninifeh, “Deugain niwrnod 
a fydd eto, a Llundain & gwympir. Un arall a redai 
drwy yr heolydd, yn noeth, heb ddim ond ei lodrau o 
amgylch ei lwynau (gan ddynwared mab Hananïah 
yn Iosephus, yr hwn a waeddai, “Gwae, gwae, gwae i 
erusalem!' cyn ei dinystriad), ac a grochlefai ddydd a 
nos, “O y Duw mawr ac ofnadwyl' ac ni ddywedai 
ragor na hyn, er ei holi; ac ni arosai 1 ateb neb, ond prys- 
urai yn ei flaen â gwynebpryd llawn o ddychryn. Cyf- 
arfum ag ef lawer gwaith; ond ni ynganai air wrthyf 
fi, nac wrth neb arall, ond parhau ìi lefain yr un geiriau. 
“ Yr oedd y gau feddygon hefyd yn brysur, fel cynt ac 
wedi; y pyst a'r muriau yn dryfrith o gynnygion 
* Cyffyriau anffaeledig rhag y pla;' ac felly am ladrata 
elw anghyfiawn megys o grafangau yr angeu ei hun! 
“Pan ddechreuodd yr haint ledaenu, ymgynghorodd 
Y rif swyddogion yng nghylch Y moddion goreu i 
uddias ei gynnyddiad. Gosodwyd chwilorion, medd- 
ygon, a chladdwyr, ym mhob dosbarth o'r ddinas; a 
chan y gwŷr hyn yr oedd awdurdod ìi gau i fyny bob 
ty ac annedd y barnent fod yr haint wedi ymddangos 
ynddo; ac i osod croes goch, droedfedd o hyd, ar ganol 
y drws, ac yn ysgrifen uwch ben y groes, “ Arglwydd, 
trugarhâ wrthym. — Yr arwyddion hyn oeddynt 1 aros, 
nes yr agorid y ty yn gyfreithlawn. Gosodid dau o 
wylwyr, un yng ngwyneb y ty, a'r llall o'r tu cefn iddo, 
1 rwystro pob dyfodiad i mewn, na mynediad allan: ac 
fel hyn yn gadael y cornwyd gwyllt i wneyd ei waethaf 
o fewn terfynau goeodedig, ac megys ei borthi ag 
ychydig luniaeth, i'w gymhelli ymarbed rhag mwy. 





887 


Yr oedd rhai o osodedigaethau y swyddogion wedi eu 
trefnu er lles y ddinas; ond yr ordinhâd hon, yn car- 
charu teulu fel hyn, oedd arswydus yn ei heffeithiau; 
canys, yn lle lleihau, ychwanegwyd at gynddaredd yr 
haint. Heb hyn, pe dygwyddasai gweinidog neu 
lettywr fod yn glaf heintus, gallesid ei drosglwyddo i'r 
heintty, ac wrth hyny roddi chwareu teg i'r trueiniaid 
ereill am eu bywyd. — Wrth gloi y cwbl i fyny, iach ac 
afiach yng nghyd, nid oedd y gobaith lleiaf wedi ei 
adael. Y canlyniad o hyn oedd, i lawer o deuluoedd, 
mewn anobaith, dori allan o'u caethiwed, gorchfygu 
gwylwyr, a dianc fel y dygwyddai iddynt; ac wrth 
hyny yn lledu, yn lle cyfyngu, yr haint. 

“ Y drefn o gladdu y meirw oedd annynol i'r eithaf; 
ond yr oedd yn un atebol i ofynion yr amser. Bob 
bore, cyn codiad yr haul, a phob nos, yr oedd clud-fen 
y meirw yn myned ei chylch; a phob tylwyth yn 
gymhelledig i ddwyn eu meirw allan, a'u bwrw iddi, 
ar ganiad cloch y cludydd. Pan lenwid y fen, prys- 
urid i'r gladdfa, sef ffos eang o hyd, a lled, a dyfnder, 
ac yno dymchwelid y llwyth, fel bwrw tail i domen. 
Ni ddarllenid gwasanaeth, a mud oedd y gloch. Nid 
oedd na brawd na chyfaill yn dilyn, nac un prysuryn 
yn beiddio ymddangos. Yr oedd nifer o'r offeiriaid 
wedi gadael y ddinas; ac yr oedd yn olwg newydd 
weled gweinidogion, o bob enw neu blaid, yn esgyn 
i'r areithfa mewn eglwys neu gapel, ac ni byddent un 
amser mewn diffyg o wrandawyr; canys yr oedd yr 
ymweliad echrys wedi troi llawer i weddïo, y rhai na 
weddïasent erioed o'r blaen. “Pan laddai Efe hwynt, 
hwy a'i ceisient, ac a ddychwelent, ac a geisient Dduw 
yn fore, Salm lxxviii. 34. Cynted ag y dystewai un 
pregethwr, un arall, o gredo lledgroes i'r cyntaf, a 
esgynai yn ei le. Y cyssondeb brawdol hwn, ni phar- 
haodd ond tra estynodd yr angel ei gleddyf uwch ben 
; ddinas. Un o'r arwyddion cyntaf bod yr haint yn 

areiddio, oedd adnewyddiad ymryson ym mhlith 
crefyddwyr. Yn nhrymder y cleddyf yn unig, pan 
oedd ar bob dyn fwy o ofn ei gymmydog nag erioed, 


288 


y bu yr eglwysydd fwyaf mewn diffyg gwrandawyr. 
Un o'r amgylchiadau hynotaf o drueni yr ymweliad 
hwn, oedd, bod ar bob dyn ofn ei gymmydog, yr hwn 
a welai yn rhodio yr heol, ac ar ymddangosiad yn ei 
iechyd arferol; er ei fod ef ei hun, ar yr un pryd, er 
yn anwybod iddo, yn dwyn yn ei gylch hadau ei 
farwolaeth ei hun, a llygriad pawb a nesiient ato. 

“ Arwyddion amlycaf yr haint, oedd, penysgafndod, 
cyfog, ammhwyllder, syndod, poethellau, a chleision; a 
dygwyddodd yn fynych, na wyddai yr heintus ei fod 
yn glaf hyd o fewn teir-awr i'w farwolaeth; y pryd y 
dangosai un arwydd farwol ar amryw fanau o'r corff, 
ond gan amlaf ar y fynwes. Wrth ddyn, a dybiai ei 
hun yn iach, llawer gwaith y dywedwyd gan gyfaill a 
edrychai ar ei ddwyfron, “ Ymbarotoa, fy nghyfaill, nid 
oes genyt ond ychydig o oriau i fyw!'” 

Meddyg dysgedig a gwybodus (N. Hodges, D.M.), 
ymwelydd parhius â'r cleifion, a ddywed:—“ Ym mis- 
oedd Awst a Medi, y cornwyd, megys ag edyn cyflym- 
ach, a ymddangosai wedi dwyn yr holl ddinas tan ei 
rwysg. Yr oedd y lladdfa yn echrydus; yn gymmaint 
abod o dairi bedair a phump o filoedd yn marw yn 
wythnosol; ac yn un wythnos wyth mil, pan oedd y 
dinystr fwyaf. Pwy a ddichon adrodd echryslondeb y 
fath dymmor? _ Yr oedd yr holl deyrnas yn wylo dros 
drueni ei phrif ddinas. Yn rhai tai yr oedd celaneddau 
yn gorwedd i aros swyddogion y bedd ; yn ereill, ddynion 
yn cyrchu eu hebwch ddiweddaf. Yn un ystafell 
clywid griddfanau tranc, yn arall fadrondod gwallgof; 
ac neppell oddi yno, ceraint a chyfeillion yn croch alaru, 
nid yn unig eu colled o'r sawl a garent fwyaf, ond 
hefyd y dysgwyliad brawychus o'u hymadawiad eu 
hunain ar fyr ennyd. Yr oedd angeu yn esgorydd di- 
ffaeledig i'r holl blant, y rhai a drosglwyddid yn 
ebrwydd o'r groth i'r bedd. Pa ddwyfron na holltai o 
ofid, wrth weled defnyddion cenedlaeth newydd o 
ddinasyddion yn crogi ar fronau eu mamau meirwon! 
Rhai, yn ol eu clwyfo, yn rhedeg oddi amgylch fel 
meddwon; arafent, syrthient, a threngent yn yr heol. 





889 


Ereill yn gorwedd yn hanner marw, megys rhwng 
cwsg ac effro; ond ni ddeffrôent byth, hyd sain yr 
udgorn diweddaf. Rhai yn gorwedd yn yr heolydd, 
ac yn arloesi, fel pe buasent wedi yfed gwenwyn; ereill 
yn syrthio yn farw yn y farchnad, tra byddent yn 
prynu ymborth ìi giniawa eu teulu.” 

Ar fyrdra parhâd y clefyd, rhydd yr un meddyg 
dysgedig yr hanesyn canlynol:—“Galwyd am danaf at 
ferch ieuanc, ar y diwrnod cyntaf o'i salder. Cefais 
ei hanadliad yn rhwydd, ei chynhesrwydd yn gy- 
mhwys, ei hwythen rhedweli yn lled lary, a phob peth 
yn arwyddo ei bod mewn techyd; yn gymmaint ag i 
mi dybio eì bod yn ffugio afiechyd, nes 1 mi sylwi ar 
ei mynwes, ac yno weled arwyddion marwolaeth. Bu 
farw y nos ganlynol, cyn iddi hi ei hun, na neb o'i 
hamgylch, ammheu ei bod yn glaf drwy unrhyw 
arwydd arall. Gwedi hyn, ymwelais â gweddw dri- 
geinmlwydd: yr oedd ar ei chiniaw, ac yn tystio na 
bu hi erioed mewn iechyd gwell. Pan deimlais 
wythen ei harddwrn, mi ai cefais yn anwastad, a 
gwelwn ar ei dwyfron amlder o'r arwyddion diffael. 
Cyn y nos hi a ddyfynwyd i'r byd tragywyddol.” 

Dychweler yn ol at hanes ' Dinesydd. 

“Prin y gellir coelio erchylldod cyflyrau llaweroedd 
o'r trigolion. Rhai, ym mrydni y gynddaredd, gan 
boen eu cornwydydd, yr hyn oedd braidd yn anoddefol, 
a aent yn wylltion wallgo us, a saethent eu hunain, neu 
a ymdaflent bendramwnwgl drwy y ffenestri. Mamau 
a ddienyddient eu plant eu hunain yn eu colliant. 
Rhai yn marw o dra galar; rhai o fraw a chyffro, heb 
ddim o'r cornwyd arnynt; ereill yn colli eu synwyrau 
gan ddychryndod. 

“Dealler wrth yr hanes blaenorol, bod llaweroedd 
yn marw heb i chwarenau, neu gornwydydd, dori 
allan ar eu cyríf; ond os ymddangosent, byddent yn 
peri poen anaele. Ac nid anfynych y dygwyddodd, 
pan fyddai y llawfeddygon yn arteithio y chwarenau 
celyd â chyllyll, neu yn eu golosgi â phoethlyn, i'r 
trueiniaid ddianc oddi arnynt, a rhedeg yn noethion 


390 


i'r heolydd, ac i'r afon os gallent, neu i'r merdduwfr 
cyntaf a welent. 

“Mynych y teimlais megys iasau yn treiddio i ddyfn- 
deroedd fy enaid, wrth glywed crochlefau griddfanus y 
trueiniaid arteithiedig: ond o'r ddau ddrwg gyflwr, 
cyfrifid hwn yn fwyaf gobeithlawn,ïe, yng ngwyneb 
anobaith ei hun: canys os dygid y cornwydydd i ben- 
feddalu, a thori, a chrawnu, byddai y claf yn debyg o 
hybu. Yn y dull arall o'r haint, wedi i'r arwyddion 
ymddangos, ai y claf yn fynych oddi amgylch, yn lled 
esmwyth arno, hyd o fewn ychydig i'w farwolaeth; 
rhai hyd oni syrthient yn ddisyfyd; a rhai a darewid 
yn ddisymmwth yn yr heol â phoen anaele; prysurení 
adref os gallent gyrhaedd can belled; yno eisteddent, 
llesmeirient, a byddent feirw. Gellid cyffelybu y farw- 
olaeth hon ìi farwolaeth o gnawd-falliad cyffredin: rhai 
a drengent mewn llesmair, fel pe byddent yn marw 
mewn breuddwyd. Y rhai a ymadawent fel hyn, nì 
chaent ddigon o rybudd bod yr haint arnynt, nes y 
byddai madredd wedi llygru yr holl gorff; ac nì 
wyddai y meddygon eu hunain bod arnynt ddim 
niwaid, nes iddynt agoryd eu mynwesau, a gweled yno 
y nodau marwolaeth. 

“Dyn heintus a gurodd wrth ddrws dinesydd cyd- 
nabyddusiddo; y gwas wrth ei ollwng i mewn a ddy- 
wedodd bod ei feistr yn yr ystafell uwch ben. Ar hyn 
y claf a redodd i fyny y grisiau, ac a gafodd y teulu ar 
eu hwyrbryd. Codasant mewn peth braw, gan ofyn 
yr achos o'i ddyfodiad; canys ychydig o rodiena segur 
oedd y pryd hyn. Yntau a erchodd iddynt eistedd, 8 
bod yn esmwyth, na ddaethai efe ond i ganu yn iach 
iddynt. “Beth, ebent hwythau, “Mr. , 1 ba le yr 
ydych yn myned?' “Myned, ebai efe, gyda golwg o 
ddychryn, *y mae yr haint arnaf, ac yr wyf yn myned 
ì fro a chysgod angeu cyn yfory-nos Haws coelio 
nag adrodd y cyffro a barodd hyn yn y teulu: y 
merched a'r plant a ddychrynwyd agos yn feirwon; 
rhai yn rhedeg, dan ysgrechian, drwy un drws, a rhai 
trwy ddrws arall; rhaiì fyny, ac ereillì waered. Gwr 








291 


y ty yn unig a arosodd gyda'r gwallgofus; yr hwn, gan 
ddeall yr achos o'r cyffro, a ddywedodd yn eithaf tawel, 
“Wel! well ai fel hyn ymae? Oll yn ddychrynedig 
o'm hachosi! Wel! mi â ddychwelaf i'm ty, a byddaf 
farw yno; Ar hyn, disgynodd y grisiau, y gwas yn 
dala canwyll o hirbell i'w oleuo, gan ei fod yn ofni 
myned yn agos ato. Aeth y truan ddyn allan, ac a 
gauodd y drws ar ei ol. Bu y teulu encyd o amser cyn 
hybu o'u cyffro; ond ni chawsant ddim afiechyd pellach 
na hyny, acachos i gofio y noswaith, yn nod y plant, 
tra byddent byw. 

“Pa beth a allai flino meddwl dyn, mewn llawn 
feddiant o'i synwyrau, yn fwy na gweled dyn arall yn 
rhedeg o'i annedd, neu o ddamwain o'i wely, allan i'r 
heol, bron yn noeth, gan ganu, a dawnsio, a dynwared 
pob ystumiau; a phump neu chwech o ferched a 
phlant yn rhedeg ar ei ol, yn udo, ac yn galw arno, er 
mwyn D— i ddyfod adref? Galwent ar bawb & 
welent i'w cynnorthwyo i'w ddwyn yn ol; ond oll yn 
ofer; canys ofnai pawb roddi llaw arno, na myned yn 
agos ato. Parodd yr olwg hon ofid mawr i'm meddwl, 
gan fy mod yng ngolwg y cwbl drwy fy ffenestri. 
Deallais wedi hyny, fod y truan-ddyn mewn poen 
dirfawr, gan ddwy chwaren fawr ar ei gorff, rhy galed- 
ion i gasglu a thori; a'r meddygon newydd ei gyffyrio 
â& phoethlynau, &c., y rhaì oeddynt, y pryd y gwelais 
ef, yn llosgi eì gnawd fel haiarn gwynias. Ni chlywais 
pa beth a ddaeth o'r adyn truenus; ond yr wyf o'r 
tyb iddo barhau i grwydro, nes iddo syrthio i lawr yn 


“ Pan aeth y claddedigaethau yn ddirfawr eu rhifedi, 
aeth y trigolion byw yn rhy ddigalon i gadw i fyny hen 
arferion. Nid oedd eirch neu ysgriniau i'r meirw, na 
chloch ymadawiad, na galaru mewn du, nac wylo fel y 
gwneyd ar y cyntaf. Yr oedd rhwysg yr haint gym- 
maint ar gynnydd, fel ag y parodd i'r swyddogion 
roddi heibio cau i fyny y teiau heintus. Yr-oeddynt 
wedi arfer pob moddion gocheliad yn ofer, a'r haint 
wedi cynnyddu i rym anorchfygol; gan hyny y bobl 


392 


a ddechreuasant eistedd yn llonydd gartref, gan edrych 
yn syn ar eu gilydd, fel rhai wedi eu diffrwytho gan 
anobaith. Heolydd cyfain a welid yn annhrigiannol— 
drysau tai yn agored ddydd a nos—ffenestri yn chwib- 
anoglau i'r gwynt, o ddiffyg dwylaw i'w cau. 

“Nid oedd gan y bobl erbyn hyn ddim gofal drostynt 
eu hunain, gan eu bod yn eu digalondeb yn eu cyfrif 
eu hunain megys “defaid wedi eu parotoi erbyn dydd 
y lladdfa.” Cafodd yr ymollyngiad ysbryd hwn effaith 
rhyfeddol yn ein plith; h. y., fe wnaeth y bobl yn hyf 
a beiddgar. Ni ochelent eu gilydd fel cynt, ac nì 
chauent eu hunain i fyny yn eu hystafelloedd; ond 
gwibient yma a thraw, i unman ac i bobman, ac ym- 
gomient â'u gilydd. Dywedai un wrth arall, “Nid 
wyf fi yn gofyn, pa fodd yr ydych; ac ni ddywedaf 
chwaith i chwi, pa fodd yr wyf finnau; ein tynged yw, 
bod yn rhaid i mn: fyned ar ol ein ceraint a'n cyfeillion; 
ac felly, nid. yw yn werth holi pwy sydd iach, na 
phwy sydd glaf. Felly rhedent yn ddiddarbod, i un- 
rhyw le, neu i unrhyw gymdeithas. 

“Yr oedd heol gul yng ngolwg ffenestri fy annedd; 
ac aml waith y gwelais dorf fawr yn dylifo o honi, gan 
mwyaf o ferched, yn udo, yn wylo, ac yn galw y naill 
ar y llall; ond nid anhawdd dyfalu yr achos. Ag0s 
bb drymder y nos, yr oedd clud-fen y meirw yn 
sefyll ym mhen yr heol gul; canys os gyrid i mewn, 
nis gallai droi yn ol,i ddychwelyd: yno, meddaf, y 
safai y glud-fen, ìi dderbyn cyrff y meirw; a chan bod 
y fynwent yn agos, pan elai ymaith yn llawn, hi â 
ddychwelai yn ol yn ebrwydd. Ni ddichon iaith 
ddarlunio yr oernadau a'r cryg-lefau a wneyd gan y 
boblach druain, pan ddygent gyrff eu plant a'u cyfnes- 
eifiaid allan, i'w llwytho ar y fen. A? brydiau, clywid 
hwynt yn llefain allan o eigion eu penau, “Has wchw, 
haì wchw!' waith arall, “Tân, tân/' ond hawdd 
oedd deall, nad oedd y cwbl ond effeithiau gwallgof- 
rwydd ar feddyliau gwedi eu dyrysu gan glefyd a gofid. 

“Rhyw ddinesydd, wedi dianc yn iach hyd ganol 
mis Medi, pan oedd yr haint yn fwyaf marwol yn y 


395 


ddinas, a ymfendithiai yn fynych herwydd ei dyngedfen 
dda; ac a siaradai (i'm tyb 1) yn rhy benrydd am ei 
ofal a'i ddarbodaeth, yn gochel dynion a lleoedd am- 
mhêus. Ebai dinesydd arall rhyw ddiwrnod, “Na 
fyddwch rhy ddiogel, Mr. , anhawdd dywedyd pwy 
sydd iach, na phwy sy glaf; canys ni a welwn ddynion 
yn fyw ac yn iach, i olwg dyn, ar un awr, ac yn gyríf 
meirw yr awr nesaf. “Gwir yw hyny, ebai y dines- 
ydd cyntaf (canys nid oedd yn ddyn rhyfygus tros ben.) ; 
*gwir yw hyny, ac nid wyf yn cyfrif fy hun allan o 
gyrhaedd perygl; ond hyn a ddywedaf, 1 mi ymgadw 
yn bryderus rhag nesâu at undyn a dybiwyf bod y 
clwyf arno. “Aifelly?' meddai ei gymmydog; “ai 
ni buoch echnos, tan lun y Llew Coch, yn Heol Porth 
Lludd, gyda Mr. ?P' “Do, ebai y cyntaf, “mi a 
fâm ; ond nid oedd yno neb y gallwn unwaith dybio ei 
fod â mymryn o haint arno. Ar hyn aeth eì gym- 
mydog yn fud, gan ei fod anfoddlawn i gyffroi ei 
gyfaill. Ond y d stawrwydd. hwn a'i gwnaeth yn fwy 
ymofyngar; a chan fod ei gymmydog yn dal yn 
dawedog, dangosodd gryn ammhwyllder, a gofynodd, 
yn dra thanbaid, “Beth? nid yw efe ddim wedi marw, 
a ydyw efe?' Ei gymmydog a barhaodd yn ddystaw, 
a chan droi gwyn ei lygaid ar i fyny, eì wefusau a 
ddangosent eì fod megys yn sibrwd gweddi ddirgel. 
Ar hyn, y dinesydd cyntaf a gollodd ei liw, gan fyned 
cyn wyned a'r pared, ac ni ynganodd air yn rhagor, 
ond dywedyd, “Yna, yr wyf finnau yn ddyn marw 
hefyd. Aeth adref, a danfonodd am y meddyg nesaf 
ato, 1 roddi iddo gyffyriau i flaenori yr haint; canys 
ni theimlasai eto eì fod yn y radd leiaf yn afiach. 
Agorodd y meddyg ei fynwes ef, a chan gyrchu dwfn 
ochenaid, efe a ddywedodd, “Cais feddyginiaeth oddi 
uchod: edrych i fyny at Dduw. Bu farw y dinesydd 
ym mhen ychydig oriau. 

“Megys ag y bu yr ymollyngiad ysbryd, a soniwyd 
am dano o'r blaen, yn achos i ddwyn y bobl i ymgyf: 
arfod mewn cymdeithas, felly y bu yn effeithiol i'w 
dwyn yn dyrfaoedd i'r eglwysydd. Nid oedd dim ofn 

90—u. 








394 


arnynt yn ymyl pwy yr eisteddent, na maint o ddryg- 
sawr a aroglent; ond gan edrych arnynt eu hunain ie 
pobl dan nod yr angeu, ymdyrent i'r eglwysydd, fel na 
bai eu bywyd o werth yn y byd, i'w gymharu â dir- 
fawr bris y gorchwyl oedd ganddynt yr awr hôno 
mewn llaw. Yn wir, yr oedd y sel a ddangosent yn 
dyfod yno, a'u gwrandawiad difrifol, a'u hamddaros 
tyngiad edifeiriol dan y Gair, yn eì wneyd yn ddigon 
eglur pa werth neu bris anfeidrol a roddai pob dyn âr 
addoliad Duw, yn y gynnulleidfa luosog, pe teimlent, 
ac y credent bob dydd y cyrchent i eglwys, mai y 
dydd hwnw a fyddai eu dydd diweddaf o'u pererindod 
daiarol. 

“Yn uchder a chryfder mwyaf yr haint, y pryd nad 
oedd dim yng ficar iu trigolion, nd cwbl ddibobliad 
y ddinas—y pryd hwnw y rhyngodd bodd i'r Gor 
uchaf erchi i angel y distryw attal ei law; a hyn trwy 
foddion llwyr anweledig i ddynion; ond digon amlwg 
mai yr Ewyllys Hollalluog oedd yn gweithredu, megys 
yn nechreuad yr haint, felly hefyd yn ei symmudiad. 
Iddo Ef y byddo y gogoniant. Amen.” 

Hyd yma yr hanes gan y Dinesydd. Y mae rhai 
tystion Cymreig o erchylldod yr ymweliad a ddarlun- 
iwyd mor gyflawn gan y Sais: un gân Ddeheuberthig 
“i'r Chwaren yn Llundain:” un Wyneddig yn y 
casgliad a elwir Blodeugerdd. Sonir yn hon am ran 
fawr o'r amgylchiadau a ddargofir gan y Dinesydd. 
Ond fel y dywed y ddiareb, “chwedl a gynnydda fel 
caseg eira;” felly ni leihawyd trueni y brif ddinas 
wrth i'r hanes dramwy i fynyddau Meirion; canys 
dywedir yn y gân, am Lundain,— 


“Nid byw ond pum priodas o fewn ei chaerau hi,” 
Ac eto,— 


“ Heb neb i gladdu y meirw, ond frigain nyn yn fyw.” 


Myn r hefyd yn y gân un peth anhygoel arall, seí 
i foneddigion y wlad uno i anfon eirchiad at y llyw- 





995 


odraeth i osod y ddinas ar dân, a'i llosgi i'r llawr, 
megys yr unig foddion 1 attal lledaeniad yr haint. 

Soniwyd gan y Dinesydd am yr amledd pregethu 
oedd yn eglwysydd y ddinas pan oedd yr haint ffyrn- 
icaf. Cyfieithiwyd tair o'r pregethau hyn i'r Gymraeg, 
ac argraffwyd hwynt yn y llyfr a enwid 7rysor i'r 
Ffyddloniaid, gan y Parch. Wiliam Dyer. Pregethau 
cymhwys i'r achos, ar Dad. iu. 10; avi. 7; a Marc, 
xiv. 18. 

Gallesid chwanegu yma farnedigaeth arall, sef Llosg- 
iad Llundain, ym mhen y deuddeng mis wedi diffodd- 
iad yr Haint. Gweler Lef. xxvi. 27, 28... Hefyd 
“Haint y Chwys” (the Sweating Sickness), a ymwel- 
odd â'n hynys naw o weithiau mewn ysbaid seith-ddeng 
o flwyddau, sef rhwng 1480 a 1552. Yr oedd y 
clefyd hwn, tra y daliai, mor ofnadwy o'r marwol yn 
ei effeithiau a'r cornwyd.  Hanesyddion tramor a'i 
galwent “Haint y Seison:” ni ymddangosodd felly ar 
y cyfandir. Gallaswn, meddaf, chwanegu ar y penau 
hyn; ond amser a haera, “Digon yw hyn.” Mewn 
ufudd-dod i'w amnaid, rhoddaf derfyn ar fy llythyr 
hwn ar heintiau y corf, mewn ychydig linellau ar 
haint y meddwl, a ledanodd yn chwithig yn ddiweddar 
drwy lawer gwlad. 

A aeth y byd i gyd o'i go'? 
Mae rhyw ymrwyfo rhyfedd; 

Mae llwybrau brad mewn llawer bro, 
Gan wyllt ammhwyllo 'n hyllwedd, 


I losgi dasau'r ydau heb raid, 
Gwŷn ddiriaid o gynddaredd ! 


Ar hyd y byd, rhuadwy bair, 
Cornwydydd caìr eu nodau; 

Nid ar y cyrff adwaenir cwl, 
Ond ar ry ddwl feddyliau ; 

A'u hoffaf ddysg, heb addysg byw, 
Yw cablu Duw y duwiau! 


Os Gog a Magog ddônt i'n mysg, 
Poed chwai i'w terfysg darfu; 

Byrhâ yr amser, dyner Dad, 
A doed teyrnasiad IE8SU; 

Na bo croes blaid yn enaid neb, 
Na chalon heb ddychwelu. 


Chwefror, 1831. 


HANES Y CAMELEON, NEU Y LYSARD. 


GAN i'r Gohebydd Z. yn y rhifyn cyntaf, roddi “Hanes 
y Llew”—“y cryfaf ym mhlith amfeiliaid, na thry yn 
ol er neb,” minnau a gyflwynaf i chwi ychydig hanes 
creadur arall, llai ei nerth a'i rwysg yn y greadigaeth 
na'r llew, ond er hyny dim llai rhyfeddol. _ Nid cawrfil, 
ond bychanigyn a ddarluniaf: nid cryf, ond gwan; nid 
dewr, ond ofnus. 

Mewn amryw ieithoedd, y Gryw, Lladin, Ffrangeg, 
a Seisneg, gelwir ef, heb brin lythyren o wahaniaeth, 
Cameleon: ond yn ein Bibl Cymraeg (Lef. xi. 80.) 
gelwir ef Lysard, gan eì fod o deulu neu rywogaeth y 
geneugoegion, yn bedwartroediawg ymlusgawl. Y 
mae yn drigiannydd Asia, Affrica, ac America; ei hyd 
o ddeg modfedd i droedfedd; ei dafod dros hanner hyd 
ei gorff, yr hwn a ergydia allan yn gyflym i ddwyn i 
mewn ei ysglyfaeth; a'i gynffon ddolenog a'i cynnorth- 
wyai ddisgyn yn ddiogelach oddi ar gangenau coed- 
ydd. Bydd fyw fisoedd ar yr awyr ac ychydig o wybed 
mân, y rhai a lynca gydag anhawsder. Dywedir y 
newid efe ei liw yn ol lliw y sylwedd y byddo yn 
sefyll arno, oddi eithr coch a gwyn. _ Ni fedd ond yr 
amrant isaf, i guddio ei lygaid; ac efe a arfer un 
llygad i wylied o'i flaen, a'r llall o'i ol, gan newid y 
golygiad, ol a blaen, o'r naill ochr i'r llall, fel y byddo 
achos. 

Yr hanes mwyaf hynod am ei anian symmudliw a 
roddir gan Mr. Fforbes, yn eì Gofnodau Dwyreiniawl,* 
yr hwn, tra bu yn cyfanneddu yn India, a gadwodd 
Gameleon yn ei ystafell dros amryw wythnosau. 
Dywed mai ei liw arferol, neu gyffredin, oedd gwyrdd 
ysgafn, yn frithedig â ffas gwan; ei gyfnewidiadau 
amlaf oedd i felyn goleu, (liw y gollen ffreinig, a gwyrdd 


! [Cyfroddedig i'r Gwyliedydd, rhif 3. 1822.] 
2 ( Oriental Memoirs. 





397 


tywyll: ond pan gythruddid ef, neu pan ymddangosai 
ci iddo, ac fe allai ar y cylryw achosion, mai ofn oedd 
y lliwydd, ei gorffyn a chwyddai yn ddisymmwth, a'i 
groen a ymddangosai yn amryliw hugan o felyn gwan, 
a chryf—gwyrdd, a du; ac ar yr achosion hyn y dys- 
gleiriai yn eì wisg harddaf. Y lliw a'i cyffroai fwyaf 
oedd du: godreon fyrddau yr ystafell oeddynt dduon ac 
efe a geisiai eu gochelyd â'i hollegni; ond os o ddamwain 
y deuai yn agos atynt, neu os gosodid amben ddu ar ei 
ffordd, fe a ddihoenai yn ysgerbwd; ac a ai can ddued 
a muchudd Irfon. Wrth y gofal a gymmerai i ochel y 
gwrthddrychau hyn, a oeddynt achosion y cyfnewid 
lliwiau ynddo, mae yn amlwg ei fod Mn peri iddo boen. 
Yr oedd y lliw gwrthwynebol yn effeithio arno megys 
gwenwyn. 

Ar hyn, mae ysgrifenydd yn yr Adolygiad Trimisolt 
yn sylwi:—“ Mae yr hanes uchod yn dra rhyfeddol, ac 
yn haeddu ychwaneg o chwiliad iddo. Ni wyddom 
ni ond ychydig am y moddion y mae lliwiau yn menu 
ar greaduriaid. Cyffrôir bual, neu yr ych gwyllt, â 
lliw coch; yr hwn, yn ol tyb dyn dall, sydd yn gweith- 
redu arno megys rhoch udgorn. Delir y neidr ddu 
(viper) ym Morganwg, a lleoedd ereill, â darn o frethyn 
fflamgoch, yr hwn, dybygid, sydd yn ei chythruddio i 
frathu, fel y gellir ei dala yn ddiberygl, a thynu ei hys- 
gythrau. Arferir blodau melynion y daffodil 1 ddenu 
pysg (perch) i'r rhwyd. Yr hwn a wisgo amben ddu 
ym mis Gorphenaf, a gaiff ddengwaith mwy o wybed 
arni, nag a ga ei gyfaill a wisgo amben wen. Dillad 
duon a dynant ac a gadwant sawyr myglys yn gryfach 
na gwisgoedd o liwiau goleuach: ac fe allai hefyd y 
tynant, ac y cyfranant effeithiau clefydon gwenwynig, 
megys y frech wen, neu y cornwyd, yn fwy glynol. Os 
gosodir dwy briddfaen, un ddu, a'r llall yn wen, ochr 
yn ochr yn llygad yr haul Wyl Ieuan, mewn ychydig 
fynydiau bydd y faen ddu yn llawer mwy twymn 


na'r wen.” 


ì [Ouarterly. Review.] 





398 


Yn sangreifftuiau yr Aipht, amryw luniau creaduriaid 
a arferid 1 arwyddo amrywiaethau anwydau dynol, 
&c., un yn arwydd doethineb, arall ffolineb, &c. Y 
Cameleon a gyfrifid yn arwydd o wenieithiwr, neu rag- 
rithiwr symmudliw—am fod y cyfryw yn cyfaddasu eu 
hunain at archwaeth, a barn, a dymuniadau y rhai 
a'u porthent oreu. 


“Unilliw yw Gwirionedd.” 


CORFFOLAETH RHAI O'R CYMRY GYNT. 


COFNODYN. 


YR oedd rhai o enedigion Cymru yn rhagori to 
ran taldra aa corffolaet yn F8807 8J9 

1. Un Wiliam Ifan o swydd F oedd rh 
saith ac wyth troedfedd O hyd; ac ynfonwyd am dano 
i Lundain i fod yn borthor i'r brenin Siarls yr Ail. 
Un noswaith, er dywenydd i'r teyrn digrif, erchwyd 
iddo ddawnsio ger bron ei fawrhydi. Pan ddarfu y 
ddawns, safodd y Golïath o Lan Wysg, a phwy a 
dynodd allan o'i lawgell ond Sieffrai bach, cor y brenin, 
er rhyfeddod 1 bawb o ddyledogion y llys. 

2. Gwilym Gwent oedd hynod o ran ei gorffolaeth, 
a'i eofnder, a'i fedrusrwydd mewn brwydrau. Yr oedd 
efe megys cludydd arfau i Siasper Tudur, Iarll Penfro, 
a hanner brawd i'r brenin Harri y 6ed, yn y rhyfel 
cartrefol, ac hefyd yn Ffrainc. 

3. Nicolas ab Gruffydd ab Rhys, o Groesoswallt yn 
y Mers, oedd o gorffolaeth glandeg, ac a ddewiswyd yn 
wr eon (hfe-guardsman) i'r Brenin Harri 6ed. 


399 


4. Yr oedd ym Mhowys, ddwy-oes yn ol, felinydd, 
yr hwn, o herwydd ei gorffolaeth, a elwid Abram 
Fawr. Yr oedd iddo dri o feibion cyfunhyd â'u gilydd 
ac yntau. Anfonwyd am y tri ar unwaith i'r osgordd 
freninol i Lundain. 

Y pryd hyn yr oedd yn y gymmydogaeth ddwy hen 
ferched o enw Sarah, un yn ysgrythyrol, a'r llall yn 
anwybodus. Ebai y gyntaf, pan gyfarfuont ar ddam- 
wain, “Wele druan! Sarah wyt ti, a Sarah ydwyf 
finnau, yr ydym ein dwyoedd yn prysuro tua'r hir 
gartref; bydded i ni, gan hyny, weddïo am le i orwedd 
ym mynwes Abraham.” “Ym mynwes pwy Abram” 
(atebai y llall), “ai ym mynwes Abram Fawr?”—“Ow! 
ow!” ocheneidiai yr ysgrythyrol—“ Gwir a ysgrifenodd 
yr hen Dudur Aled— 


“ Hysbys y dengys y dyn 
O ba radd y bo'i wreiddyn." 


Ar hyn torwyd y gynnadledd. 


UCHDER MYNYDDOEDD 


YM MHEDWAR BAN BYD, UWCH LAW ARWYNEBEDD Y MOR. 


ER dangos i drigolion uniaith Nanhwynain a Nant 
Ffrancon, a manau ereill o'r fath, nad yw eu Wyddfa 
a'u Carnedd Llywelyn hwynt ond megys tomenydd, 
cromlechau, neu dyrau pridd y wadd, o'u cymharu â 
mynyddau ereill mewn gwledydd pellenig, cyfleais isod 
restr o'r rhai mwyaf hynod yn Asia, America, Ewrop, 
ac Affrica. Byddai yn anhawdd gan lawer o honynt 
goelio—pe byddai yn alluadwy gosod Carnedd Llyw- 
elyn ar ben y Wyddfa, ac Aran Fawddwy ar ben y 
Garnedd, a Chader Idris ar ben yr Aran, a Phumlumon 
ar ben y Gader, a'r Arenig ar ben Pumlumon, a Moel 
Famau ar ben yr Arenig—Ban uwch Deni ar ben Moel 
Famau, a Mynydd Du Trecastell ar ben y cwbl; 
y byddai ucheliant y naw mynydd a enwyd yng nghyd, 
yn is o 517 o droedfeddi na chlopa un mynydd a elwir 
Nundidevi. Er mor rhyfedd y dichon i hyn ym- 
ddangos, y mae can wired a bod chwech a chwech 
arall a phump a phedwar a thri, oll yng nghyd, yn llai 
o rif na phump ar hugain un swm. 

Y mynyddoedd mwyaf dyrchafedig ar wyneb daiar 
ydynt yn Asia, sef,— 








Troedfeddi. 
1. Nundidevi ce. ce ag ai r ... 25,689 
2. Sumeru, cyfagos i darddiad y Ganges ... «.. 28,000 
8. Bhadrinâth a Cedarnâth ... ce. WN 5... 22,900 
II.— AMERICA. 

4, Chimborazo Wr ye. Wn ” ... 20,280 
5. Cotopasai ... Wr ce ce ce ... 18,600 
III,.—EWROP,. 

6. Mont Blanc (Mynydd Mynnau), yn ol Syr 
G. Sh3.... ee WN ce. Wn «.. 16,662 
, yn ol De Luc ce ee. :. 15,908 
, yn ol Volney... Wn ee. ... 14,400 


! (Cyfroddedig i'r Gwyliedydd am 1888.] 
3 [Syr Geo, Shuckburgh.] 





Rhifau 1, 2, 3. 


. Ben Macdhaui, swydd Aberdeen ... . 
. Ben Nevis, swydd y Berth, neu Aberness 
. Benlomon, Ystrad Clwyd... eo. 


. Cross Fell .., 
. Helvelyn 

. Skiddaw .... 
. Saddleback... 


401 


. Mynydd ZA€tna, yn ol Brydone.... 


ol Saussure ... 


. Mynydd Ossian (Barwynau) 


PRYDAIN FAWR (Yr Alban). 


LLOEGR (Cwmberland). 


CYMRU ( Gwynedd). 


. Yr Wyddfa... ee 

. Carnedd Llywel 

. Carnedd Dafydd ... 

. Moel Eilio ... ” 

. Pumlumon ... 

. Moel Famau 

. Cader Idris... 

. Aran Fawddwy 

. Arenig ee- Wr" Wy ee. "3 

. Ban Uwch Deni (Brycheiniog) ... eo. 

. Mynydd Du Trecastell (sir Gaer) neu y Fan,) 9 596 
, 


plwyf Llanddeusant ... 


IV.—AFFRICA. 
. Pig Teneriff ee ee. r ee. 
V.—ASIA eto, 
. Pig Adda, yn Ynys Ceylon 


Y TIR SANOTAIDD. 


a0. Mynydd Libanus, yn ol Volney ... 
l, " 
92, 


Mynydd Tabor, yn ol yr un 
Mynydd Carmel, yn ol yr un 


l. 2550 


NODAU AR Y RHIFAU BLAENOROL. 


51—v. 


Y clo au h dynt y 
uchaf yn y byd: rhanau ydynt o'r casgliad o fynyddau 
dirfawr a ddechreuant megys terfyn rhwng Cilicia ac 
Asia Leiaf, dan yr enw Taurus,ac yn eu 
dwyrain-ogledd a ânt dan enwau amrywiol, megys 
Caucasus, Niphates, Paropamisus, &c.; ac ar y terfyn 
rhwng India a China, gelwid hwynt Jm&us,o ba air, 





gyriad tua'r 


402 


tybygir, y lluniwyd yr enw presennol, sef Himalaya. 
Y mae y pedwar clogwyn uchod o fewn terfynau 
meddiannedig y llywodraeth Prydeinaidd yn India. Y 
Cadben Gerard a roddodd hanes i'r diweddar Esgob 
Heber, iddo ef a'i gyfeillion esgyn y mynyddau hyn, 
hyd uchder pedair mil ar bymtheg a chwe' chant o 
droedfeddau; na chawsent ddim gwyrddlesni coed na 
llysiau yn uwch na 13,000 o droedfeddau, sef o gylch 
hanner uchder y mynydd; ac nad oedd dim wedi hyny 
i'w weled, ond, yn gyntaf, creigiau noethion, ac wedi 
hyny yn bell o'u cyrhaedd, ia ac eira tragywyddol. Y 
ddwy filltir ddiweddaf a esgynasant oedd mor serth a 
gradd 429 y guadrantf, neu gan agosed ^g y gellir 
dychymmygu i serthiant un ochr y brif lythyren A: 
rhaid felly dybio bod eu llwybr yn glogyrnog, yn can- 
iatâu i'r dringedyddion afael ewin llaw a throed. 

Dywedai trigolion mynyddig y wlad, bod un o 
glogwyni isaf Nundidevi yn bwrw allandân amwg: os 
gwir yw hyn, y mae yn dyrysu coel rhai o'r doethion, o 
herwydd pellder y foel oddi wrth un môr, gan eu bod 
yn dal bod dwfr y môr trwy bibellau jn iselder y ddaiar 

un o'r achosion penaf o ennyniad y tân gorlifol. 

Rhifau 4,5. Y rhai hyn a dybid hyd yn ddiweddar 
yn fynyddau uchaf yn y byd. Rhan ydynt o restr 
dirfawr o fynyddau a gyrhaeddant o'r naill ben i'r llall 
i'r gwledydd meithion Chili a Periw, sef tros 4,600 o 
filltiroedd o fewn America Ddeheuol; ac wedi hyny a 
ganlynant eu gyriad tua môr y gogledd. Y mae eira 
parhâus yn gorchuddio milltiroedd o benau uchaf y 
moelydd. Un Humboldt, o wlad yr Ellmyn, a fu fwyaf 
llwyddiannus yn ei esgyniad i'r mynyddau hyn; a'r 
uchder eithaf a haeddodd oedd 19,200 o droed- 
feddau, sef cyfuwch a chwech o'r mynyddau uchaf yng 
Nghymru y naill ar ben y llall. Y mae nifer o foelyd 
tanllyd ym mhlith y rhai hyn, y rhai ar amserau a 
gynhyrfir gan yr agerdd tufewnol i fwrw allan afonydd 
eirias, y rhai yn eu disgyniad a doddant gymmaint o 
eira ag a bair lifeiriant dinystriol yn yr afonydd mawr- 
ion, sef yr Oronoco, Amasons, La Plata, &c. 





403 


Rhif 6. Gellir Cymreigio enw hwn ì Barwyn; a 
gwyn, haf a gauaf, yw amwisg ei ben, er dyddiau Nôe, 
os nid er oes Adda. 

Rhaf 1. Mynydd Z&tna yw y mwyaf hynod ym 
mhlith y moelydd tanllyd; yn gyntaf o ran hynafiaeth 
ei hanes. (Pindar y Groeg-fardd, 435 o flwyddau cyn 
geni Orist, a'i darlunia megys trigfa dragywyddol yr 
eira, ac megys un o golofnau y nefoedd.) Yn ail, o ran 
eì faint a'i uchder. Ofergoel y Paganiaid a haeraimai i 
ben AEtna y diangodd Deucalion, a'i wraig Pyrrha, o 
gyrhaedd y diluw mawr. Syr George Shuckburgh a 
ddywed bod crwn-fesur y terfyngylch a welir oddi ar ei 
ben yn 1093 o filltiroedd, ac amgylchedd ei odre isaf 
yn 40 milltir. Ar hyd ochrau y mynydd y mae 77 o 
ddinasoedd, trefydd, a threflanau; ac os cyfrifir 1200 o 
drigolion ìi bob un, nid yw rhif y trigolion ar wyneb 
ogylch ymynydd ddim llai na92,400. Oddinas Catania, 
ar eì odre deheuol, i'w ben uchaf y mae taith o ddeng 
milltir ar hugain, drwy dri o hinsoddau a ellir eu galw 
—l1. Y cylch gwresog; 2. Y cylch lymmerus; ac yn 
uchaf cylch yr oerfel. Y cylch isaf sydd yn ffrwyth- 
lawn o ydau, gwinwydd, a ffrwythau per a_ blasus 
ereill; ei esgyniad a bery dros o ddeuddeg i ddeunaw 
milltir, a'i amgylchedd a dybir yn 188 milltir. Yr ail 
a elwir y cylch coediog, llawn o dderw, ffawydd, ffynid- 
wydd. Yma yr adfywiogir y teithwyr newydd dreiddio 
drwy y cylch gwresog, gan aroglau per yr awel, yn 
deilliaw oddi ar y llysiau blodeuog sydd yn tryfritho 
wyneb y ddaiar. “Yma,' meddai Brydone, “y mae 

aradwys, er bod ef allai uffern o dân a brwmstan o 
ewn ychydig o latheidiau i'n traed ni.” Esgyniad yr 
ail gylch a bery o wyth i ddeg milltir; a'i amgylchedd 
sydd o 70 i 80 milltir. Y cylch uchaf sydd o barth 
wyth milltir o esgyniad hyd ben y cawg, ond yn ol 
ereill, deuddeng milltir. Peryglus a llafurus yw y daith 
drwy y cylch hwn, tros glogwyni noethion a geirwon, 
_ trwy gornentydd o eira toddedig yn llifeirio ar 1 waered, 
a thros gludeiriau o ia—trwy gorwyntoedd yn lluchio 
ac yn chwalu tywod, lludw, mwg, ac eira: ond wedi 


404 


treiddio trwy y llafuron hyn oll, ymlawenycha 
dringedydd, wedi cyrhaedd pen ei daith, ei fod wedi 
ennill y fan lle bu yr Ymherawdwr Adrian, a'r philoso- 
phydd Plato o'i flaen ef, o gylch dwy fil o flwyddau yn 
ol. Toriadau allan y mynydd rhyfeddol hwn, yn dân 
a ffrydiau gorlifol o sylweddau toddedig, a'r hanes o 
honynt ar gof a chadw, cyn ac wedi yr oes Gristion- 
ogol, ydynt un ar ddeg ar hugain; ac o'r nifer hwn, 
wŷth a gyfrifir cyn geni Crist. _ Nis gellir son yma ond 
am ychydig o honynt. Yn y flwyddyn 1169, nerth yr 
agerdd tufewnol a barodd ddaiargryn ofnadwy, nes y 
maluriwyd dinas Catania i'r llawr, ac y lladdwyd 
pymtheg mil o drigolion. Ar yr achos hwn sychwyd 

en afonydd, a tharddodd rhai newyddion yn eu lle. 
Dygwyddodd nifer o arllwysiadau tanllyd rhwng hyn 
a'r fl. 1596, pan dorodd allan yn aruthrolofnadwy; ac 
nì ostegodd ar brydiau gwedi hyny tros flwyddyn 
gyfa. Gan y dirfawr wres a barodd yr arllwysiad 
1763, ni safodd eira ar ei hen orsaf tros bum mlynedd. 
Mor ddychrynadwy oedd effeithiau amryw o'r arllwys- 
iadau, fel nas dichon iaith nac ymadrodd ddarlunio eu 
herchylldod: afonydd o elfenau tawdd yn dylifo i 
waered i droed y mynydd, gan gladdu dinasoedd, tai, 
trigolion, ac anifeiliaid, heb gael un attaliad nes eu 
fferu nghanol y môr; a'r awyr drwy yr amser mor 
farwol wenwynig, fel y lladdai fugeiliaid, yng nghyd â'u 
deadellau yn y meusydd. Y rhyferthwy diweddaf o'm 
blaen yn bresennol a ddygwyddodd yn Hydref, 1787, 
pryd y chwydodd y mynydd afon danllyd o feini â 
sylweddau toddedig yn dair milltir ei hyd, chwarter 
milltir ei lled, ac o chwech i ddeunaw troedfedd o 
ddyfnder. Pwy na ddolefa, “Mawr a rhyfedd yw dy 
weithredoedd, O Arglwydd Dduw Hollalluog; cyfiawn 
a chywir yw dy ffyrdd di, Brenin y saint!” 

Rhag bod yn annymunol o'r maith, terfynaf yma 
gyda mynydd /Etna; ac os ceir hamdden, ryw bryd 
arall, eir ym mlaen â nodau ar rai o'r mynyddoedd 
dilynol; os byw fydd eich ewyllysiwr da a— 

Medi 23 [1832]. DIENW. 


HIRHOEDLIAD. 
“Tar oedran hoew-lan helynt, 


Ar gi da mewn erw-goed ir; 
A thri-oed ci (iaith hoew-ryw) 


Ar farch da ei barch er byw; . 
Tri oed march dihafarch-droed 


Ar waith Iolo ac ereill yn dyfalu fel uchod, Huw Cae 
Llwyd, o gylch y fl. 1480, a ganai íel hyn:— 


“ Gan rai wrth ganu yr oedd 
Ymryson am yr oesoedd; 
Un a'i heirch, megys Noe hen, 
I oed eryr a derwen; 
T'r llew y tebygai'r lleill, 
I geirw tebygai ereill. 
Nì thebygwn hwn i hydd, 
Nac i adar, neu goedydd ; 
Difai genyf ei dyfiad— 
Dwyn oed hir—yw dawn y Tad.” 
H. CAE LLwypD. 


“ O dyrwyna Duw'r einioes, 
Awr ond an i wr nid oes.” 
TUDUR ALED. 


Lloerigion gynt a freuddwydient mai blwyddau 
lleuadol, o gylch naw diwrnod ar hugain a hanner, 
oedd y blwyddau cynddiluwiol; ond y tyb disail hwn 
a ddygai i lawr oes Methuselah ìi bedwar ugain o'n 
blwyddau ni, ac a leihâi yr ysbaid y rhodiodd Enoch 
gyda Duw ar y ddaiar i ddeng mlwydd ar hugain; ac 
oed Enoch, pan anwyd ei fab Methuselah, i lai na 
thair blwydd ar ddeg! Yn lle dyfetha mwy o amser 


406 


i frwydro â'r cysgod hwn, ymywn drefn Rhagluniaeth 
yn estyn oesau y patriarchiaid cyn y diluw er amryw 
ddybenion buddiol; sef, er ebrwyddach gyflawnu 
' gorchymmyn cyntaf a roddwyd, Amlhêwch, a 

enwch y ddaiar, a darost ch hi”; er cynnorth- 
wyo yr epiloedd dyfodol yn y celfyddydau a'r gwy- 
bodau angenrheidiol i gynnaliaeth a chysuron b wyd; 
ac, yn benaf, er cadarnhau eu crediniaeth crefyddo 8 
lledaenu eu gwybodaeth am y crêedigaeth, eu colled 
o Eden, a'r addewid o'r fendith, y byddai i “Had y 
wraig yssigaw pen y sarff.” I gydlynu yr arfaethau 
uchod, dealler ìi Methuselah gydoesi ag Adda 243 o 
flwyddau, aci Sem, ail mab Noah, gydoesi â Methu- 
selah 101 o flynyddoedd. Yr oedd yr hiroesau hyn 
yn achlysurol, dybygid, i gynnal gwybodaeth o'r unig 
wir Dduw yn y byd, ac i beri ufudd-dod i'w ddeddfau 
Ef; ond cymmaint oedd effaith llygredigaeth y cwymp 
wedi menu ar ddynolion yn y chwe' chanfed flwydd i 
Noah, fel ag y llygrasai pob cnawd ei ffordd ar y 
ddaiar; yn gymmaint felly ag i Dduw yr amynedd 
benderfynu—“ Dileaf ddyn, yr hwn a greais, oddi ar y 
ddaiar.” Oes dyn a fyrhawyd yn raddol gwedi y diluw. 
Yr ysbaid rhwng y crêedigaeth a'r dylif oedd 1655 o 
flwyddau, yr hyn, os rhenir â naw cenedlaeth, a rydd 
naw ugain a phedair blwydd i bob cenedlaeth; ond 
nid oedd ysbaid y naw cenedlaeth cyntaf wedi y diluw, 
sef o'r boddiad hyd enedigaeth Abram, ond 352 o 
flwyddau, sef llai na deugain o flwyddau i bob cenedl- 
aeth. Nid yw hyn yn rhagori llawer ar hyd. cenedl- 
aethau yr oes bresennol; canys cyfrifir yn awr ddeng 
mlwydd ar hugain ìi bob cenedlaeth, y naill gyda y llall. 

Yr oesau a gwtogwyd y” raddol wedi hyn, oddi 
eithr yn oed y patriarchiaid o Abraham i Moses, ìi ba 
rai y rhyngodd bodd y Goruchaf ganiatâu estyniad 
einioes, ìi gyflawnu dybenion ei Ragluniaeth, i fod yn 
offerynau yn ei law i gyfodi gwir grefydd allan o 
bydewau gau-dduwiaeth oeddynt yn dechreu gorlenwi 
y byd o newydd. 

Yn y Salm xc. a gyfenwir “Gweddi Moses, gwr 





407 


Duw” (gan y tybir iddo ef ei chyfansoddi ar y 
ddedfryd o ddeugain mlynedd grwydrad a chwtogiad 
einioes plant Israel yn yr anialwch, o herwydd eu 
gwrthodiad myned i feddiannu Gwlad yr Addewid), y 
darllenir, yr hyn a goffeir i ni ym mhob claddedig- 
aeth:—“ Yn nyddiau ein blynyddoedd y mae deng 
mlynedd a thri ugain: ac os o gryfder y cyrhaeddir 
pedwar ugain mlynedd, eto eu nerth sydd boen a 
blinder; canys ebrwydd y derfydd, ac nì a ehedwn 
ymaith.” Y mae y ddedfryd hon ar blant Israel wrth- 
ryfelgar yn yr anialwch wedi parhau o oes i oes dros 
dair mil o flwyddau hyd heddyw. Ambell un o 
“gryfder” yn cyrhaedd oed addfedach nag a ddedfryd- 
wyd; ond mil, a mwy, am un, yn syrthio i'r bedd yn 
gynnarach. 

Fel y canfyddwyd weithiau ambell fab Anac yn 
rhagori ar ei gyfeillion droedfedd neu ddwy mewn 
uchder corffolaeth, felly hefyd, mewn oesau diweddar, 
ceir amrai ddynion wedi dyblu oed y ddedfryd gyffred- 
inol. Gosodir yma restr o nifer o'r cyfryw, heb fyned 
can belled yn ol a Democritus chwerthiniog, yr hwn a 
gyrhaeddodd gant a naw, na Phadrig Wyddel, yr hwn 
wedi iddo babyddio yr Iwerddon, a hunodd yn chwech 
ugain a dwy flwydd oed; ond dechreuir yn nheyrnas- 
iad Harri yr Wythfed, a chedwir o fewn terfynau y 
Fel-Ynys. 


1591. Mathew Voss, yn ol argraffiad ar glochdy 
Llan Illtud Fawr, ym Mro Morganwg ” 
1542. Thomas Newman, o Brislington, ger llaw 
Caer Odor ... ee. re. :.. 152 
1568. Roger Brook, o Haliffacs, Caer Efrog. ... 138 
1587. Wiliam ab Hywel, o Dregaian, Mon. Dy- 
wedir ei fod yn dad dau a deugain o blant—yr 
hynaf yn 89, a'r ieuaf yn 8 oed, ar gladdedig- 
aetheutad  ... : ; -” 
Tomas ab Ieuan ab Rhys, bardd o Forganwg, 
a fuasai fonach ym Margam. Cân o'i eiddo & 


129 


105 


408 


OED CainaT. 


ddywed ei fod yn 130 oed yn y íl. 1604; a 
chan eì fod yn fyw yn y fl. 1615, rhaid ei fod 
o leiaf, pan fu farw, yn. ... - 
1621. Iwan Yorath, a gladd yn Llanmaes, 
Morganwg, ddydd Sadwrn wyd yn 17, 1621. 
Buasai ym mrwydr Bosworth yn 1485; al 


gyfrif y pryd hyny yn 20 oed, yr oedd yn 
(Ceir yr hanes yng nghofrestr plwyf Llanmaes.!) 


1635. Tomas Parr,* o Lanfihangel yng. N ghantyn, 
ar gyffin Amwythig <-: 


Er bod yn y Rhestr hon bedwar neu bump yn hŷn mewn oedran 
nag ef, er hyny, yr hynodrwydd o'i gyrchiad i lys y brenin, & 
barodd i'w goffadwriaeth ragori ar bawb ereill, Felly yr aeth JT 
“hen Barr” yn Îwy diarebawl na neb. Pan ddaeth y genad i i'w 
gyrchu i Lundain i'w dy ef ger llaw Cefn y Cestyll, efe 
hen ysgerbwd yn pesychu ar yr aelwyd, a gofynod iddo, “Aî chwi 
yw Tomas Parr?” “O,nage; John Parr wyf fi; y mae fy nhad yn 
tori cynnud yn y gludair yna llaw.” Ymaith â'r tad yn ei 
gerbydi, ond y cyfnewidiad sydyn yn ei awyr a'i fywioliaeth a 

dd i'w ol dori yni y hy dew ymy mhen ychydig wythnosau 
wedi iddo gyr dinas, Tybir, pe gadawaid ef yn 
llonydd yn eì fangre gartrefol, y gallasai estyniad eini 
ddeg neu ngain o flwyddau yn r r: ond tewi ar hyn & weddai 
oreu. Gwelais goffâd ei ail bri ef yng nghofrestr Cegidfa, 
aclmiaadwaen eî annedd o ba un y cyrch cyrchwyd ef i ymweled â'r 
Brenin Charles L. Dywedir iddo ef ddwyn ei benyd yn gyhoeddus, 
mewn cynfas wen, pan oedd yn gant ac ugain oed! 


1648. Thomas Damm, o swydd Gaerlleon 

1668. Wiliam Edward, Caerau, Morganwg 

1668. Elisabeth Yorath, gwraig 'Tomas Wilson, 
offeiriad plwyf Llanmaes, & gladdwyd Chwef. 
ror 19 

1670. Henry J enkin, pysgodwr yng N gogledd 
Lloegr 

1686. Gainor Fychan, ger llaw Dinas. Mawddwy 

1711. Jane Scrimshaw. Bu farw yn Elusendy 
Rosemary Lane. Tower Hill, Llundain, Rhag: 


fyr 6.. 


1 [Gweler y Dywedi' ì Fab yne o'r Cofi 


OEDRAN. 


. 141 


. 156 


. 152 


. 154 


. 168 
. 117 
169 
140 


. 127 


. i,9b.] 
TM Barr” ad 113, eì ŵyr 109, a'i orwyr 124.— 


Gonsydd y G y Gwyliedydd, 





409 


1714. Wiliam Wakeley, o Shiffnal, swydd. y 
Mwythig 124 
1719. George Stanley , 0 Homington, Wilts... 151 
1737. Margaret Patfen, Paisley, Scotland. ... 186 
1749. Mrs. Bowles, o Westhanney, Berks. Bu 
farw Ebrill 4... . 124 


1157. Robert Parr, o Gynfer, swydd. y Mwythig 124 
1760. Ann Richman, o Ben Marc, Morganwg 120 


Yr oedd hi yn cofio brwydr St, Ffagan, yr 8fed o Fai, 1648, pan 
oedd hi o gylch wyth oed. 
1770. Wiliam Ffairbrother, o Wigan, Lanca- 
shire . 188 
17172. Mrs. Clum,, ger llaw Litshffild. Buasai yn 
byw yn yr un ty 103 o wyddau; a bu farw 





Ionawr28 — .. . 138 
1779. Macffinley, Yswain, o — Tipperary, 

Iwerddon. Bu farw ym Mehefin ... . 148 
1774. Mr. Tice, o Hagley, Caerwrangon. Bu 

farw Chwefror 6 125 
1775. Peter Garden, o Auchterness, Scotland, 

Bu farw yn Ionawr a. .. 1ôl 
1776. Mary Yates, o Shiffnal, y Mwythig 128 
1776. Mr. Movat, llawfeddyg o Dumffris, Scot- 

land. Chwefror 21 , . 136 
1776. Mr. John Mount, o Langholm, Dumffris. 

Mawrth . 136 


1778. John Brookey, Rhos Hesgog, Dyfnaint... 185 

1780. Wiliam Elis. Bu farw yn Lle ... 130 

1782. John Robert, Ub gof du, O Lantsythyd, Mc Mor- 
ganwg . lll 


(Yr oedd yn ei gynnefin iechyd o fewn ychydig ddyddiau i'w 
farwolaeth, Wrth chwilio yn fanylach i gofrestrau, cafwyd bod 
ei oed ef yn 120,—Jolo Morganwg.) 
Y mae yn anhawdd credu rhai cofnodau o oedran 
amrai hirhoedlog, megys un yn y Cambrian Register 
(ii. 209), lle y mae G. O.,' Arlwydd Cemmaes, ym 


' (George Owen, Arlwydd Cemmacs, yn swydd Benfro. ] 
52—. 


410 


mhlith hynod oreuon Dyfed, yn son am Wiliam Owen, 
Yswain, yr hwn a fuasai yn bresennol yng nghoroniad 
tri ar ddeg o deyrnon Prydain, ac yn byw dan y ped- 
werydd ar ddeg. Ni buasai glaf onid unwaith yn el 
oes; a phan y bu farw, 29 o Fawrth, 1574, nid oedd 
iddo ddant ar goll. Os rhifir teyrnon Lloegr yn ol o'r 
Frenines Elisabeth hyd Harri V, byddai W. O. yr un 
oed â'r hen Domas Parr, sef 152: ond wrth gyfrif fel 
hyn, a chyfrif hefyd Edward V, er na choronwyd y 
bachgen erioed, ” ydym yn fyr o bedair teyrnasiad; 
ac os cyfrifir Phylip o Yspaen, heb law ei briod Mair, 
myned yn ol i amser Edward o Gaer yn Arfon, gwna! 
hyny yr yswain hirhoedlog o Ddyfed yn 247 oed! 
rall.—Ar fur Eglwys y Faenor, ger llaw Merthyr 
Tudful, y mae cofargraíff am ferch a fu byw mewn 
saith teyrnasiad, ac a fu farw yn gant ac wyth oed. 
Arall.—Yn Dalkeith, yn Scotland, dywedir bod gynt 
gofnod am un Ann Scot, yr hon a gladdwyd yno yn 
125 oed; a chyflêir yma fyr gyfieithiad o'r llinellau â 
addurnent ei beddrod :— 


“ Pum waith pum mlwydd yn wyryf lwys, 
Deng waith pum mlwydd yn briod ddwys, 
Deng waith pum mlwydd yn weddw brudd, 
Yn awr wyf dan dywarchen gudd; 

A gwelais ar fy ngwlad fy hun, 
Breninoedd wyth—brenines u».” 


Soniwyd yn y Gwyliedydd, ychydig rifau yn ol, am 
Lewys Ifan, o'r Llechwedd Du, ym, mhlwyf Llanow- 
ddyn. Gallasid chwanegu at ei hanes, ei fod, ychydig 
amser cyn ei farw, yn 113 oed, yn gwelleifio sythflew 
ei ddefaid cyn eu cneifio. Felly yr oedd Jfan Prys, 
oriedydd o dref Llanfyllin, yn dilyn ei gelfyddyd o 
fewn blwyddyn neu ddwy i'w farwolaeth, yn gant & 
thair neu bedair o flwyddau oed. Dichon 1 ddarllen- 
wyr y Gwyliedydd yn y dref hôno roddi hanes cyf 
lawnach a chywirach am dano, ac am Mr. Petr 
Llwyd, a fu farw yn yr un dref o gylch hanner can- 
mlwydd yn ol, yn gant a naw oed. Un o Lwydiaid 
Pentrehobyn, ger llaw y Wyddgrug, oedd efe, a buasai 


411 


yn oruchwyliwr dan yr hen Syr Watcin; ond efe a 
ddiswyddwyd am afradloni da ei arlwydd. Chwedl 
a ddywedai i Syr W. ryw ddydd yn Awst golli ar ei 
gyfeillion wrth adara grugieir Berwyn, a myned yn 
lluddedig at dy gwladaidd i erchi ymborth, yr hyn a 
gafodd yn rhwydd, a diod o laeth oddi wrth ei fam; 
a dywedai y wreigdda yn lled gwynfanus, “ Mi a welais 
y dydd, syr, y gallaswn eich disychedu â diod frag.” 
“ Beth yw yr achos,” ebai yntau, “nas gellwch felly yn 
awr?” “O, y mae fy meistr tir wedi codi fy rhent.” 
“Pwy yw eich meistr tir?” “Syr Watcin.” “Ai e? 
o'r goreu, yr wyf fi yn gydnabyddus â'r gwr boneddig 
hwnw: deuwch i Langedwyn ddydd Llun nesaf, a mi 
a siaradaf ag ef drosoch chwi.” Hi a ostyngodd yn 
llaes, gan ddiolch iddo. Dydd Llun a ddaeth, a gyr- 
wyd am Mr. Peter Llwyd i wynebu y wraig o Gwm 
Daeth y twyll i'r goleu; adferwyd yr ardreth 
i'r hen gyfrif; a rhoddwyd talent y goruchwyliaeth i 
arall. Tyddynwr arall, yn ddolurus dan yr un wasg, 
a ddywedai,— 





“ Ni chawn dy, gwely, nac aelwyd, 
Petai ar llaw Peter Llwyd!” 


Anghofiwyd hyn oll, a bu Mr. Ll. fyw flynyddoedd 
hirion wedi, yn nhref Llanfyllin, mewn parch a chym- 
meriad hyd ei farwola.th. 

I ddiweddu y traethawd hwn ar hirhoedliad, gellir 
sylwi, er bod megys un o ddeng mil, wedi cyrhaedd 
oedran maith, yn disgyn yn esmwyth i'r bedd—ei 
synwyrau yn ddiball, a'i ddannedd (ef allai) dan eu 
rhif o ddeuddeg ar hugain; eto, yn gyffredin, dyddiau 
blinion yw dyddiau henaint, yn y rhai bydd achosion 
lawer i'w meddiannydd ddolefain, “Nid oes i mi ddim 
dyddanwch ynddynt.” Eu gwerthfawrogrwydd, ac 
ef allai eu hunig werthfawrogrwydd, a gynnwysir yn 
yr achlysuron a roddant i'r sawl na “chofiasant eu 
Creawdwr yn nyddiau eu hieuenctyd,'i adbrynu yr 
amser, trwy ffydd ac edifeirwch. Mai dyddiau blinion 
yw dyddiau henaint, yn gyffredin, gosodir yma, megys 


412 


cload, deimladau a chyfaddefiad Ieuan Brydydd Hir 
(yr hynaf o'r enw), yr hwn oedd yn eì flodau o gylch 
y fl. 1450. 


“ Cwyno yr ydwyf rhag henaint, 

Cwyn hir gan ddryghin a haint; 

Cwyno annwyd, cyn ennyd, 

Collais oll y gwres a'r gwrid: 

Gwyden annwydog ydwyf 

Gwedi nerth—gwywa' dyn wyf! 

Tra fôm i mewn tyrfau mawr, 

Was d, ieuanc, sonfawr, 

Ebrwydd, ehu d hoew-drum, 

A chryf iawn yn chwareu fôm; 

Dieiddil a da oeddwn, 

A chryf, a gorwyllt, a chrwn; 

A hefyd esgud ysgawn, 

I ben yr allt buan u, mh 

Trin y bel, a phob helyn 

A rhedeg fel gwaneg ywynt, 

Heddyw, os i'r rhiw yr af, 

O arfeddyd—hwyr fyddaf I 

Lle bo'r gamfa feraf fach, 

Llymsi fyddaf yn llamsach, 

Ni chredir (nychu'r ydwyf) 

Y rhodia'i mwy—rby drwm wyf, 

Un llun yw hun a henaint, 

Yn hud gan ofal a haint: 

Esgeiriau yn ysgyrion 

Y sydd i'm ffydd yn ddwy ffon: 

Ysgwyddau anosgeddig 

A chorff heb na lliw na A'chig: 

Gleiniau fy nghefn a drefnwyd 

Yn geryg craig, neu gorc rhwyd, 

Rhyfedd yw'r ais, a'u rhifo, 

Fel gronglwyd lle tynw. lle bynwyd to; 

A'r breichiau fel ffustia u ffyn, 

A gwaew sy ym mhob gewyn: 

Y blew, y gwallt, yn bÌu gwyn 
ew, y £ u , 

A'r dannedd, O salwedd son, 

Afluniaidd yn felynion; 

A'r golwg, ddïwg ddeall, 

Truan o dyn! yn troi'n ddall, 

Crynedig i'm croen ydwyf— 

deilen aethnen wyf ! 

Gwr oerach nag Eryri, 

A Berwyn oer, i'm barn i; 

Ni thyn na chlydwr na thân, 

Na dillad, f' annwyd allan, 

Troi a sefyll tra safwyf, 

Tan grafangau'r angau'r ! 

Rhoed Duw im' bwyll, rhaid im' bellach 

Ryngu bodd yr angeu bach.” 


GWIW“GOFIANT 


AM Y PARCHEDIG JOHN JENKINS, A.C, DIWEDDAR BERIGL- 
AWR CERI, YN SWYDD TREFALDWYN, YR HWN A FU FARW 
TACHWEDD 20, 1829, YN 59 OED. 


“ Cydymaith a gâr bob amser” DDOETH 


TESTYN y Cofiant hwn a anwyd yr 8fed o Ebrill, 1770, 
ac a oedd ail fab o chwech i Mr. Gruffydd Jenkins o 
Gilbronau, plwyf Llan Goedmor, ger llaw tref Aber 
Teifi. Ymab hynaf a fu farw yn faban, ac ar hyny yr 
ail a gyfrifwyd yn deisban teulu i etifeddu treftadaeth 
ei hynafiaid. _ Cafodd ei egwyddori yn yr ieithoedd 
mewn ysgol gymmydogol, ac wedi iddo gyrhaedd 
oedran cymhwys, anfonodd ei fam weddw ef i brif 
ysgol Caerfyrddin. Yn y fl. 1789 derbyniwyd ef yn 
aelod o Goleg Iesu 'yn Rhydychain, a chyn pen hir 
symmudodd i Goleg Merton... Ym mhen yr ysbaid 
arferol, graddwyd ef yn Wyryf yn y Celfyddydau 
(A.B.). Yn yrun flwyddyn (1791), tan nodded ei 
ewythr, Dr. Lewis, periglawr Whippingham, yn Ynys 
Wyth (Isle of Wight), urddwyd ef yn Ddiacon ac yn 
Offeiriad drwy hawl i guradaeth y plwyf hwnw. Bu 
yno yn gweinyddu gyda difrifoldeb a dwys deimlad o 
fawrbwys ei swydd dros chwe' blynedd. Yn y íl. 1799 
newidiodd ei sed yllfa ar y tir i weinyddu ar y môr, yn 
gapelydd ar y llong ryfel Agincourt, gorsaf yr hon 
oedd yn y llynges warchadawl ar gyffiniau yr India 
Orllewinol. Y prif lyngesydd oedd yr Anrhydeddus 
Wiliam Waldegrave, ail fab i John, ail Iarll Walde- 
grave, a chefnder i fam y ddiweddar Henrietta, Iarlles 
Powys. Yng nghoríf yr un flwyddyn dyrchafwyd y 
llyngesydd yn Arglwydd Radstock, er gwobrwyo ei 
wroldeb a'i ymddygiad mewn amryw frwydrau, St. 
Vincent, yn y íl. 1197, ac ereill. 

Ym Mawrth, 1802, symmudodd Mr. J. oddi ar fwrdd 
yr Agincourt i'r Theseus, yr hon, ym mhlith ereill, oedd 


414 


lio Ynys Jamaica, a bu ar hon hyd fis Gor- 
phenaf, 1804. Yn y cyfamser yr oedd y fad felen 
(yellow fever) wedi gwneyd galanasdra dirfawr ym 
mhlith y llong-luoedd. Mr. J. oedd yr unig gapelydd 
a adawodd Rhagluniaeth i sefyll ei fôr; gan fod ei 
frodyr gapelyddion naill ai wedi marw, aì symmud 
oddi yno ì hinsoddau mwy tymmerus. 

Yn y fl. 1804 pi bu lladdfa echrydus ar drigolion 
gwynion Cape Francis, yn ynys Domingo, gan y 
Duantwys, y rhai a wrthryfelasent, ac a gymmerasent 
feddiant o'r ynys oludog hôno. Ar ytrydydd dydd 
gwedi y gyflafan, anturiodd Mr. J. gydag un Muddle 
(Is-Gadben) i'r Ynys Domingo, ac at y trawslywydd 
du a enwid .Pe-Salsnes, i gynghreiriaw ac i eiriol am 
fywydau y gweddill a adawyd o'r trigolion gwynion 
mewn parthau ereill o'r ynys. Aeth y ddau hyd bres- 
wylfod y Llywydd; arweiniwyd hwynt i ystafell 
dywell, ac yno y buont oriau hirion, heb wybod a 
gaent ddychwelyd yn fyw yn ol, ai peidio. Ym mhen 
hir ennyd gollyngwyd hwynt ymaith heb eu neges, a 
chyrhaeddasant y llynges, mewn bad agored, drwy nos 
dywell a môr tymmestlog. 'Trwy eu dadguddiadau 
hwynt, llwyddodd y llynges i achub bywyd o gylch 
mil o drigolion gwynion AMfonte Christ, y rhai a dros- 
glwyddwyd i ddiogelwch Ynys Cuba. 

Yr oedd eofndra yn gynneddf berthynol i dylwyth 
Mr. J. Os dywedid yn Ngheredigion, yn oes y 
“ffusto, bod “un o waed Cilbronau” ar y maes, ni 
byddai ammheuaeth gan neb na ddeuai hwnw yn 
fuddugol o'r chwareu cnapan, neu unrhyw gamp arall. 
Un o hynafiaid Mr. J. yn nyddiau Cromwel, ar ei 
ddychweliad o'i daith i'w breswylfod, a'i cafodd mewn 
terfysg trwy draws ymddygiad un o filwyr eì fawrhydi. 
Un ergyd ffon yr uchelwr a barodd i'r milwyr lyfu y 
llwch: ond gorfu iddo giliaw i'r anialwch, i gael ei 
borthi yno, hyd ddychweliad Charles II. Oddi ar hyn, 
cymmerodd y tylwyth fraich a dwrn yn dal cnwpa yn 
grib arfau (crest), ac oddi tano yr arwyddair—“ Da 
yw fon amddiffyniad.” 








415 


Pereiddlais oedd gynneddf arall yn hanfodol i 
dylwyth Cilbronau. Yr oedd Mr. J. yn fardd alaw o 
anian; a gobeithiaf na thybir fi yn rhyfygus os tybiaf 
bod y gynneddf hon yn offerynol, tan oruch-reolaeth 
Rhagluniaeth, i achub ei fywyd rhag yr haint felen, yn 
nghladdfa dynolion hinsawdd boethgras yr India Ôr- 
llewinol. Dywedai Mr. J. y byddai arferol, pan oddi- 
weddai y pruddglwyf (rhagfynedydd yr haint) ef— 
pan oedd eì gyd-forwyr yn meirw ar ddeheu ac ar aswy 
—iddo, o gymmeryd ei grwth (violoncêlo), a chwareu 
arni rai o beraidd donau Gwent a Morganwg, y rhai 
ydynt lawer mwy bywiog a chynhyrfiol nag arafach 
geinciau Gwynedd a Dyfed. | Os beïir arnaf am goffiu 

, gofynaf, Pa ham yr erchai Paul i Timotheus, 
“arfer ychydig win?” Pe buasai Paul ar fwrdd y 
Theseus, yng ngwyneb yr haint felen, ai ni ddywedasai 
hefyd wrth Mr. J., “Chwareu yn fynych ar dy delyn?” 
Yr oedd Apostol mawr y Cenedloedd yn wr call, call- 
ach o lawer na rhai o'i ddeonglwyr hunanol. 

Difyrwch arall i ysgafnhau ei feddwl, y pryd y 
teimlai hyny yn angenrheidiol, oedd casglu tocynau o 
dlysau y grêedigaeth. Hysbys ydyw i deithwyr, a 
darllenwyr teithiau, fod y cylchau nesaf i'r Cyhydedd, 
parth deheu, parth gogledd, yn llawer cyfoethocach yn 
y tlysau hyn, nag ydyw y parthau goreafaw rhyng- 
ynt a'r pegynau. Am barthau y Cyhydedd; “yno 
y mae bdeliwm a'r maen onycs:” yno y caed y deu- 
ddeg maen gwerthfawr a addurnent ddwyfroneg 
Aaron: ymo y tyf yn anianol amrywiaethau o “lili 
y maes,” na wisgwyd Solomon yn ei holl ogoniant fel 
un o'r rhai hyn. Gyda ni, cyfrifir glas y dorlan, a 
chaseg y dryghin, yn adar asgellog brithion liwiau; 
ond balchach o lawer y gwisgir adar paradwys, ac 
adar ereill, parotach eu hateb, ac ugeiniau ereill yng 
ngwledydd y Dwyrain. Gyda ni, ym minion ein môr 
o Amlwch i Gaer Dydd, ni cheir ond llymeirch, 
rhython, a chregyn geirwon ereill, na thalant nemawr 
ond eu llosgi yn yr odyn galch. Ônd yn y parthau 
cyhydeddawl y mae mildai gorwychion, anneddau 


416 


bywiolion y dyfnder mawr, i'w casglu ar y traethau-o 
bob maint, a llun, a lliw. Y rhaì manaf o honynt, 
prin mwy eu maint na gronynau gwenith, ydynt yn 
dysgleirio o harddwch fel y meini gwerthfawrocaf; 
a'u hamryfal drigolion a ddadganant ogoniant eu Cre- 
awdwr mawr mor gyflawn a'r behemoth a'r lefiathan. 
O'r mân gregyn heirddion hyn, Mr. J., yn ei oriau 
hamddenol oddi wrth ei oruchwylion mwy pwysig, a 
gasglodd drysor helaeth; ond efe a'u rhanodd oll 
rhwng tri neu bedwar o gyfeillion, yn ol ei ddychwel- 
iad i dir ei wlad, fel nad oes ym meddiant ei gyfneseif- 
iaid gymmaint ag un o'r tlysau ceinion. 

Bu Mr. J. ar fwrdd «y Theseus o Fehefin 6, 1801, 
hyd Fehefin 11, 1804; a thrwy y rhan fwyaf o'r 
ysbaid hwn dan haul entrych y cylchau llosg, rhwng 
graddau lledred 109 ac 209. Er cadarned ei iechyd 
cynhenid, efe a'i teimlai erbyn hyn yn gwanhau cym- 
maint, fel ag y gorfu iddo ddychwelyd i wlad ei enedig- 
aeth. Yr oedd y llong ryfel Belerophon yn dychwelyd 
i Loegr y pryd hyny, ac ar fwrdd hon daeth Mr. J. 
i'w fro gyntefin ar y 26fed o Fedi, 1804. Llawenydd 
i galon ei fam dyner oedd ei dderbyn ef, a dau ereill 
o'i meibion ar yr un amser, er i'r tri ddyfod, yn anwy- 
bodus i'w gilydd, o dri dosbarth gwahanol y byd. Un 
a oedd feddyg yn y llynges freninol, ond yn awr nid 
yw: y trydydd oedd swyddog ar long fasnachol (East 
Indiaman), ac y mae y pryd nyn yn byw gydai deulu 
yn nhref Caerfyrddin, wedi treiddio yn ddiangol trwy 

elyntiau heddwch a rhyfel. Ni adferwyd Mr. J. i'w 
gynnefin iechyd hyd yr haf rhagwyneb, y pryd yr ym- 
rwymodd i wasanaethu eglwys Maenor Deifi, yn swydd 
Benfro. Tra y gweinyddodd ar y môr, ei ymddygiad 
syml a boneddigaidd, a'i ddiwydrwydd yn ei alwedig- 
aeth, a ennillasant iddo hoffder a pharchedigaeth ei 
brif lyngesydd, Arglwydd Radstock, trwy ymgais yr 
hwn etholwyd ef yn am o Gapelyddion ei Uchelder 
Wiliam Henry, Dug Clarens, yn awr ei Fawrhydi ein 
Brenin Wiliam IV. Yr un gymmwynaswr a1 cym- 
meradwyodd hefyd i sylw y Dr. Burgess, y pryd hyny 





417 


Esgob clodwiw Ty Dewi, yr hwn a ryglyddodd 
fendith plwyfolion Ceri, yn swydd Trefaldwyn, am ei 
anfon ef yn ficar bugeilaidd iddynt. Daeth yno i 
gartrefu yn y fl. 1807. Yr oedd y persondy a'r adeil- 
adau gwedi adfeilio bron yn furddynod, drwy hir an- 
nhrigiant a diofaledd ei ragflaenor (un Mr. Carless); 
ond gan nad oedd bydolrwydd mewn meddiant o'r 
gonglen leiaf yng nghalon Mr. J., ymfoddlonodd ag 
yng nghylch degwm yr hyn oedd gyfiawn ddyledus 
iddo gan gynnrychiolwr yr hen offeiriad. Cyn pen 
hir adeiladodd bersondy newydd, un o'r helaethaf a'r 
harddaf yn yr esgobaeth; yr hwn a elwid gwedi 
hyny (ac nid heb achos) gan y beirdd ai mynych 
gyrchent—“Llys Jfor Hael o Geri”—a dywedent, 


“ Basaleg—mae heb sylwedd! 
I Geri mae gwrw a medd.” 


Yn y fl. 1813, archwyd ar Mr. Jenkins gan ei esgob, 
y Dr. Burgess, tros y Gymdeithas er Taenu yr Efengyl 
mewn Parthau Tramior, gymmeradwyo offeiriad ieuanc 
i fyned yn genadydd i St. John's, Newffoundland; ac 
efe a gynnygiodd y swydd i wr ieuanc athrylithfawr â 
phruddgall, y Parch. D. Rowland, y pryd hyny yn 
gurad Llan Wynnog a Charno, yn swydd Trefaldwyn. 
Er bod iechyd Mr. R. erioed yn glwcus, nid ymgy- 
nghorodd â chig a gwaed, ond ymddarparodd i'w daith 
bell, ac ar Wyl Ioan Fedyddiwr, 1813, aeth ar fwrdd 
yr Antelope, gyda Sir John Duckworth, a oedd yn 
myned i fod yn rhaglaw yn Newffoundland. Er bod 
llawer o longau yn cyd-hwylio, eto ar ddymuniad 
Esgob Llundain, cafodd Mr. R. y parch o fyned ar long 
y prif lyngesydd, yr hwn a'i gosododd ef yn gapelydd 
iddo ar y fordaith. Bu yn ei orsaf bellenig o gylch 
pedair blynedd, er mawr foddlondeb ac adeiladaeth y 
trefedigion; ond rhyndod yr hinsawdd auafawl oedd 
elynol i'w glwyf gwreiddiedig, yr ysgyfeinwst.  Dy- 
chwelodd tua gwlad ei enedigaeth gyda llong oedd yn 
rhwym i Oporto, a chan ewyllysio ymweled â rhan o 

58—I, 


418 


Gyfandir Ewrop, efe a ymdeithiodd drwy Port 
S yen a Ffrainc, a thros y culfor cyrhauddodd “in 
Prydain tua diwedd y fl. 1817... Gwedi ymweled â'r 
esgob yn Abergwili, yr hwn a welai ynddo deithi 
wys i weinidogaethu yn Eglwys St. Petr yn nhref 
boblog Caerfyrddin, a chael ei benodi i'r swydd, cyn 
cymmeryd meddiant o honi, meddyliai yn ddyledus 
arno ddyfod i Geri, 1 ddiolch i Mr.J. am ei haelioni 
bob amser tuag ato ef. Mr. J.a wahoddodd gyfaill 
adnabyddus iddo i'w gyfarfod ef, ac i'w groesawu 
â cherdd i dir ei wlad o'r fro bellenig. Nifer o yng- 
lynion' o bobtu, sef rhwng Dewi Brefi a G. Mechain, 
a fu y canlyniad. A'r ynglynion hyn, er gwaeled 
dichon idd i fod, & osodasant sylfan yr holl eisted istedd. 
fodau taleithiol a gynnali d yng Nghymru rhwng y 
blwyddau 1819 a 1829. “Oanys ym mis Awst, 1818, 
daeth y Dr. Burgess i Geri, ar eì daith gylchynol drwy 
ei esgobaeth, lle yr arosodd rai dyddiau yn ymddyddan 
â Mr. J. ai gyfeillion, ar destynau Cymreig, defodau 
yr oesau gynt, eisteddfodau taleithiol, &c., &. A 
chlo y cyfarfod hynod hwn oedd ymroad penderfynol 
rhwng yr Esgob a Mr. J. i roddi ymgais ì ail ennyn 
dawn ac athrylith farddonol y Dywysogaeth, rhai er 
oesoedd maith a aethent dan encudd awy am- 
mraint, trw nal eisteddfodau cylc 
pedair talaeth. “an bod y ddau Er n sDdyfel 
wys, cydunwyd bod i'r cyfarfod 
yn nhref Cae Caerfyrddin ar yr 28fed o Hydref d yn 
canlyn. aeth ; dydd, a'r Arglwydd Dinefawr 
adain y boneddwyr cynnrychiol a ymunasant 
yn yn Gymdeithas Gymruaidd Dyfed, ac etholwyd dis- 
y ynydd Rhys ab Tewdwr yn Llywydd, a'r Parch. D. 
Rowland yn Ysgrifenydd. Tranoeth, sef y 29fed o 
Hydref, 1818, cynnaliwyd yr ail gyfarfod Um mhalas 
MU SR Abergwlli ac yno yn wyi cin Y 
T. Bowdler, Yswain; y Parch J. 
J enkins, o Geri; Peter Roberts, O Helygen ; Elieser 


! (Gweler yr Englynion hyn, Cyf. i. 279,282.) 





419 


Wiliams, o Lan Bedr; W. J. Rees, o Gasgob; D. 
Wiliams, o Ystrad Meurig: ar bardd wrth fraint, 
Iolo Morganwg. Ar yr 8fed a'r 9fed o Orphenaf, yn 
y flwyddyn rhagwyneb, cynnaliwyd yr eisteddfod 
gyntaf yng Nghaerfyrddin, a'r ail yn y fl. 1820, ym 

howys, ac oddi yno amgylch ogylch, i Went, i 
W ynedd, &c., &. Ym mhob un o'r cyhyrddau hyn 
yr oedd Mr. Jenkins yn Gyfarwyddwr, yn annel ac yn 
biler, caredig i'r beirdd, cariadus gan bawb. Ond nid 
aeth i gyfyl yr eisteddfod fawr ddiweddaf yn Ninbych 
yn y íl. 1829, a hon oedd yr unig un nad oedd 
yn bresennol: canys blin i'w feddwl ef oedd canfod 
dybenion dechreuol y cymdeithasau yn cael eu gwyro, 

naill eisteddfod ar ol y llall, trwy Seisnigrwydd 

radwyr yr iaith Gymraeg, oddi wrth goleddu doniau 
cynhenid ein cenedl, ì wobrwyo â gorhaeledd ysgrech- 
lefain a phib-ganiad estroniaid. 

O'r flwyddyn 1818 allan, aeth annedd /for Hae 
o Gers (canys â'r enw hwn y perchid Mr. J.) yn 
Fasaleg ì holl feirdd a chantorion tafod a thant drwy 
Gymru penbaladr. Yr wythnos gyntaf ym mhob 
blwyddyn newydd, cynnelid yn ei breswylfod lys 
agored am dridiau neu bedwar o leiaf, a chroesaw i 
bawb a'i cyrchai, os medrai gyfansoddi ynglyn, lleisio 
tôn, neu gyweiriaw telyn. 

Yn y íl. 1823, ar gylchwyl ei enedigaeth, sef yr 8fed o 
Ebrill, efe a briododd Miss Elisabeth Jones,' ail ferch 
y Parchedig Edward Jones, ficar Aberiw, a nith ac 
etifeddes y diweddar Edward Heyward, Ysw., o'r 
Crosswood ('Trawsgoed), ger llaw y Trallwng. Yr 
hyn a ennillodd ei serch ef ati yn ddechreuol, oedd ei 
medrusrwydd yn cyfansoddi barddoniaeth Seisneg; ac 
ar brydiau hi a anturiai bryddest Gymraeg. Hi yw y 
brif ofyddes, yr unig ferch a raddwyd ar gyhoedd 
Eisteddfod Caerfyrddin, yn y fl. 1819... Ym mhen 
ennyd aeth y graddau hyn yn giprys, pan gynnelid 
Gorseddau anghyhoedd “ar bob bryn uchel, a than bob 
pren irlas.” 

I (Gweler Cyf. i. 164.] 


420 


Ar y 4ydd o Ebrill, 1824, y ganwyd i Mr. J. ei 
unig fab ai etifedd, yr hwn a fedyddiwyd dan yr enw 
John Heyward J- enkins.' Bardd o'r ydogaeth* 
a gymmerodd yr Jfor bychan y n ei meiau pan oedd 
yn bymthegnos oed, ac, yn ol dr ull yr hen Dderwyddon 
yn Nhribanau Marchwiail ac Eiry Mynydd, a gânt 
Dribanau Cain Cynnwyre uwch ei ben: dau o honynt 


ar gof a chadw fel hyn (yr haul yn tywynu yn eglur 
ar ei godiad )— 


Cain Cynnwyre Dandde'r dydd 
Ehed yn uwch hyd yn Echwydd— 
Ifor bach yn fawr y bydd: 


Yn perchen Awen lawen lem, 
Anwyl fo, yn ail i'w fam, 
Ac ail i'w dad heb giliaw dim.? 


Yn ol pob argoel, ond n ddarostyngedig i ragluniaeth 
y Pen-arglwyddiaethydd, y mae ein Jfor ieuanc yn 
debyg o gyflawnu dymuniad ei fardd: y mae eíe 
eisoes* mewn athrofa yn swydd Amwythig yn yfed o 
ffrwd ffynnon gwybodaeth. 

Yn ei oriau hamddenol, nghyfryngau ei or- 
chwylion offeiriadawl, Mr. ' y'i y fyriai ar bynciau 
dyrys yn hynafiaeth ei 'wlad. Ei arg cdhodau ar Garon 
(Carausius yr hanesiaeth Rhufeinig), ar Aedan ab 
Blegywryd, tywysog Gwynedd, pwy oedd efe (gan 
na wyddai y dysgedig Dr. Powel), ac ar destynau 
ereill, a ymddangosasant yn y Cambrian Ouarterly 
Magazine. Ei lythyrau, dan enw Jfooker, a lanwasant 


I [Yn ddiweddar cyfnewidiodd “ Ifor bach ”' y cyfenw Jenhins am Heyward, 
ac weithian adnabyddir ef megys John Heyward Heyward.) 
syr Awdur ei hun ydoedd y bardd hwn 
h Ym mhlith ys u yr Awdur y mae u driban arall, yn rhedeg fel 
yn:— 
“Cain Cynnwyre Chwefror £rydydd, 
Ioan bach yn fuan fydd 
Yn fardd o glod i feirdd y gwledydd. 
“ Cain Cynnwyr e gwyn Carnatyn, 
Oer Pen Aran, rhewog dyffryn, 
Ni bydd 'Bteddfod bob pen blwyddyn,” ] 


4 (Sef, yn y flwyddyn 1831, pan ysgrifenwyd y cofiant hwn.] 





421 


rai dalenau yn y Gwyliedydd: a phregeth o'r eiddo a 
draddododd ger bron Cymdeithas Eglwysig Dyfed, a 
gyhoeddwyd. 

Bu Mr. J. hefyd yn ddiwyd yn ei amser i gasglu 
yng nghyd yr holl donau Cymreig a fedrai afaelu arnynt, 
gan eu trysori yn ei nodlyfrau. Blin oedd ganddo 
sylwi bod y tonau Cymreig yn cael eì trawswyraw o'u 
cyfansoddiadau cynnwynawl, i foddio clustiau merwin- 
llyd y to presennol. Anrhegodd ei gasgliadau alawaidd 
i un o benceirddiaid yr oes; canys yr oedd efe yn hael 
gyfranydd i ereill o bob peth a feddai—ei wybodaeth, 
ei gynghor, ei fedd, ei win, a'i fragawd, ei fwrdd, ei 
letty, ai arian, 1 bawb, fel y byddai yr angen arno. 

Difyrwch arall ganddo ef oedd gwneyd casgliadau 
o welygorddau Cymru, ond yn benaf gwehelythau 
Dyíed; ai gyfeillion lluosog, o Fon i Ddofr, âc o 
Gaerlleon Gawr i Gaer Dydd, a ohebent ag ef yn 
ewyllysgar ar y testynau hyn. 

Ei sefylliadau yn yr Eglwys, heb law ficariaeth 
Ceri, oedd deoniaeth wladawl Maelienydd; prebend- 
aeth Mochdref yn eglwys golegawl Brycheiniog; ac yn 
ddiweddar, prebendaeth yn eglwys gadeiriol Caer Efrog. 
Yr achos o'i ddyrchafiad diweddaf sydd werth ei 
adrodd o ran bod yr hanesyn yn rhagor-dystio yr hyn 
a goeliai pawb am hynawsedd mwyneddus Mr. J. 

Pan oedd efe ar fwrdd y T^eseus ar gyffinfor Jamaica, 
yr oedd arni lanc caruaidd,o enw Vernon, mab esgob 
Caerliwelydd, yn is-swyddog (midshipman). _ A chan 
nad oedd y fad felen yn parchu achau, efe a syrthiodd 
yn drymglaf; a'i swydd 1sel a'i cyfyngai i ystafell ddi- 
awel ar waelod y llong. Tybiai Mr. J. y byddai yr 
haint yn debyg o ladd y gwr ieuanc ar iyr amser, os na 
chai newid annedd ei wely. Amlygodd hyn i'r cadben ; 
ond, yn ol deddfau llongwriaeth, nid oedd yr archiad 
yn ganiataol. Ar hyn, tynerwch anianol Mr. J. a'i 

annogodd i roddi i fyny ei ystafell ei hun i'r claf, a 
thrwy ofalu yn barhâus am ymgeledd cymhwys iddo, 
efe a hybodd o'r haint. Mr. J., wrth ymweled yn 
fynych â'i oddefydd, a ddeallodd fod mor-fuchedd yn 


422 


annymunol ganddo. Ac felly penderf d rhyng- 
ynt Yi Mr. J. ysgrifenu at yr y egob, i erfyn arno alw 
ei fab adref, gan ei fod, o ran cynneddfau, yn wr 
ieuanc cymhwysach i'r weinidogaeth eglwysig nag i 
alwedigaeth filwraidd a'i gofidiai â thrwst arfau, a 
golwg ar ddillad wedi eu trybaeddu mewn gwaed. Y 
tad a dosturiodd, cydymdeimlodd ag ewyllys ei fab, yr 
hwn a ddychwelodd adref, aeth i'r athrofa, ac urddwyd 
ef yn offeiriad. Gwedi hyn, bu gohebiaeth trwy 
lythyrau am raì blwyddau rhwng Mr. Vernon a Mr. J. 

n yrhai hyn, cyfaddefai mab yr esgob bod Mr. J., 
tan Ragluniaeth, wedi bod yn offerynol, i achub eì 
fywyd ac ì amlhau ei gysuron ef. Terfynodd y goheb- 
iaeth, a. dyrchafwyd yr b yn archesgob Oaer 
Efrog. Yn yfl. 1828, gwedi hir ddystawrwydd, megys 
ar gyffiniau anghof, derbyniodd Mr. J. lythyr heb eì 
ddysgwyl, oddi wrth Mr. Vernon, bod prebendaeth o 
600 o bunnau yn y flwyddyn o werth, yn egl 
gadeiriol Caer Efrog, ac yn rhodd ei dad ef, yr arch- 
esgob, trwy ei gyfryngdod ef, at wasanaeth ei hen gyfaill 
aì athraw ffyddlon. Cymmerodd Mr. J. feddiant ar 
ei swydd newydd, ac a aeth i Rydychain i gymmeryd 
y radd o Athraw yn y Celfyddydau, i'w hwyso i 
ddal y swydd: ond ni m profiad mor ddiflanedig yw 
pob uwchafiaeth daiarol, bu ei draul ef yn fwy nêi 
elw, gan mor fuan gwedi hyn y dygwyddodd ei farw- 
olaeth ef. 

Nid oes brin ammheuaeth na ddarfu i awelon tan- 
baid y cylchau llosg, blwyddau y bu Mr. J. yn eu 
hanadlu, effeithiaw. yn lidiarwybod iddo ei hun, ar 
ansawdd ei iechyd. Tua diwedd ei oes byddai gwasg- 
faon yn flynyddol, neu yn amlach, yn eì oddiwes, 
enwedig ar ol oeri neu wlychu. Gwres Gorphenaf â 
gytunai sg ef oreu, ac a wnai iddo, mewn awr lawen, 
ganu mor beraidd a'r eos. Gorsaf yr anhwyl aì 
blinai fwyaf, a'r hyn ni ddeallai ei feddygon yn drylwyr, 
oedd rhwng ei wddf a'i eneu. 

Ei glefyd diweddaf a'i goddiweddodd ddydd Llun, 
yr ail o Dachwedd, 1829, ac a'i daliodd hyd ddydd 


429 


Gwener, yr ugeinfed o'r un mis, y pryd, heb gymmaint 
a chyrchu ochenaid, yr hunodd mewn tawelwch, er 
galar a gofid ei gyfeillion, a phawb a'i hadwaenai. Ei 
blwyfolion lluosog a dderbyniasant y newydd athrist 
fel amddifaid wedi eu colledu o'u hannel penaf. Cyfar- 
fuant mewn cynghorfa, ac ysgrifenwyd yr ymroad 
canlynol, yn nghoflyfr y plwyf:— 

“Gyda y tristwch mwyaf teimladwy, y mae trigolion 
Plwyf” Ceri fel hyn yn cofhau yn alarus farwolaeth eu 
ficar caredicaf, y Parch. J. Jenkins * * * 'Tros 
hir flynyddoedd efe a'u hareiliodd hwynt megys eu 
bugail, ; ” da chyfarwyddyd, tynerwch, a. buddioldeb. 
Ynddo ef yr unwyd y rhinweddau goreu, pa un bynag 
a gyfrifid t iddo megys dyn, ai megys Cristion. 
Yn chwennych, gan hyny, amlygu eu dwys deimlad o'u 
colled, y mae cynnifer o'r plwyfolion ag sydd yma yn 

yrchiol yn cymmeradwyo y bwriad canlynol, & 
thra y maent yn gwneyd hyny, y maent yn hyderus 
bod holl drigolion Plwyf Ceri yn un-farn â hwynt: 
sef eu bod yn bwriadu ar foreu y claddedigaeth, 
gyfarfod wrth yr Eglwys am naw o'r gloch, a myned 
oddi yno tan arweiniad y Wardeniaid i gyfarfod ac 
ymunaw â'r canhebrwng; ei ddilyn i'r Eglwys, ac wedi 
y gwasanaeth, at y bedd, a phob un i ddarparu ei 
fenyg a'i ambenrwym ar ei draul ei hun.” 

Cyflawnwyd y bwriadau caredig hyn, yn y modd 
mwya addas a rheolaidd; ac wedi i'r canhebrwng 
gyrhaedd porth y fynwent, torf arall a ymunodd, sef 
o gylch chwech ugain o blant ysgol rad y plwyf, â crâp 
du yn rhwym am eu breichiau. Y rhai hyn yn ddwy 
restr a gloasant y prudd orymdaith. 


Ni bu erioed mwy galar ar wyneb daiar deg, 

Ym mhlith y mil blwyfolion nid oedd un fron heb freg; 
Ni threiddiai i'r awyr dawel ond aml ieel och! 

O galon torf alarus a chwyn y glwyfus gloch, 


Yr oedd cantorion Eglwys Ceri y pryd hyn ym 
mhlith y rhaì mwyaf cyfarwydd yng Nghymru, gwedi 
cael eu hethol a'u haddysgu yn ofalus gan eu pengantor, 


424 


yn awr yn fud ar elor ger eu bron. Yn yr amser 
priodol o'r gwasanaeth, dechreuasant ganu yr emyn 
Seisneg,— 


“Vitalspark," &c.;  - 
ond ar iddynt gyrhaedd y ban,— 


“O death, where is thy sting ?” 


yr oeddynt o un i un â'u teimladau gwedi lladd eu 
eisiau, yr hyn a fenodd fel saeth yn treiddio i galonau 
yr holl gynnulleidfa. 

Cyn i'r plwyfolion ymadaw, ymunasant mewn 
bwriad arall, sef dyfod i'r eglwys y Sabboth canlynol, 
bawb mewn cyflawn alarwisgoedd; a chafwyd rhif y 
rhai a ddaethant yn naw ugain a thri. Y praidd 
blwyfol, eto heb ddangos digon o barch i'w hanwyldf 
fugail, a aethant wedi hyn i'r draul o huliaw yr areithfa, 
yr allor, a'r sedd offeiriadol, â brethyn du; ac megys 
clo ar y cwbl, anrhegasant y Parch. D. Davies, curad 
i Mr. J., â llestr arian, ag argraff perthynol arno, ar ei 
ymadawiad â'r plwyf, wedi colli ei gymmwynasw hael. 

Yn 1 fl. 1880, cyfododd ei frodyr gofadail mynor 
aidd iddo yn Eglwys plwyf ei enedigaeth, sef Llan- 
goedmor, yng Ngheredigion ; a thri mis yn ol gosodwyd 
un arall uwch ei feddrod yng Nghanghell Egl 
Llanfihangel yng Ngheri, â'r argraff arno yn gyfiei - 
iedig fel hyn:— 

“ Cyssegredig i Goffadwriaeth 
Y Parch. John Jenkins, Aelod o Eglwysi Gadeiriol 
Caer Efrog a Thy Dewi, 
Capelydd i Dug Clarens, a thros 22 o flwyddau 
Ficar y Plwyf hwn: 

Ym mhob sefyllfa bywyd—ai Offeirìad—ai Ustus— 
ai Mab—ai Gwr—ai Tad—ai Brawd —ai Cyfaill 
—ei ymddygiad oedd ragorawl: 

Bu farw yn 59 oed, 

Gan adael eì Weddw brudd, Mab bychan, 

A rhif lluosog o Gyfeillion, 

i alaru eu colled.” 


Terfynir y cofiant blaenorol â Galargwyn, a ymddang, 
osodd gyda y Cofiant Seisneg yn y Cambrian Guarter!y 
Magazine, am Ionawr, 1830. 





Hydref 3, 1831. 


429 


“ Collais fy nghyfaill callaf,— 


Gweled ei golled a gaf! 

O 'nghyfaill! ni anghofiaf, 

Gyfan oes ei gofio wnaf: 

Un y buom drwy'n bywyd, 

A chael bodd uwch law y byd; 

Adwaen i, os edwyn neb, 

Lawnder ei ffyddlondeb, 

Ias o gur fu'r ysgaredd, 

Eto'n fyw! yntau'n n ei ei fedd! 
Jfor oedd, a dihaf 

Gwr i bawb a garai'i 'i barch; 

Mwynaidd, gwaraidd, a gwrawl, 

Ugain feirdd a gân ei fawl, 

Ym mha fro mae'r Cymro call 

I'w euro'n Zfer arallŷ 


dforiaid oll yn feirwon— 
i'w swydd—ni wiw gair son! 
Llais afiaeth yn Llys Ifor, 
Dystawodd, ciliod y côr! 
Côr o feirdd, cyrf o urddas— 
Llawen eu bloedd—llu'n eu blaa: 
Y cynfeirdd! yno canfum, 
Ac wn o'i feirdd gwan a fîm, 

O galar! lle bu gwyliau? 
Llon, a hedd, i'n llawenhau; 
Bellach, y wledd a ballawdd, 
I dorf y nwyf darfu nawdd! 
Yn lle gwledd, a gorsedd, a gawr, 
Mae ias iaen ym mis Ionawr, 
I'r beirdd—Cymru a'i barddas, 
Am yr IOAN y mae'r ias— 
Ias o ofid; deis 
I lawn hedd gael dilyn hwn, 
Ein colled a'n niwed ni 
Oedd ennill i'w ddaioni: 
Ar ei ol, i'r bythol bau, 
O un i un awn ninnau! 
Bro dangnef yw haddef hwn; 
Amddifaid, ymoddefwn!” 


' Aneurin, Talieain, &c, 
? (Gweler Cyf. i, 244.) 


54—-H. 





COFIANT ROBERT VAUGHAN 


O'R HENGWRT, YSWAIN, A'R HYNAFIAETHYDD GODIDOG, YR 
HWN A FU FARW YN Y FL. 1667. 


Mn. Gwyliedydd,—Y mae diolchiadau pob hoffwr 
hynafiaeth ei wlad a'i genedl yn ddyledus i chwi am 
eich bwriad o gyhoeddi ail argraffiad o waith y dysg- 
edig Mr. Robert Fychan o'r Hengwrt, dan yr enw 
British Antiguities. Revived, neu Adhybiad Hynaf 
iaethau Prydeinaidd. Er gwneyd eich argraffiad yn 
hysbysach 1 hynafiaethwyr Cymroaidd, dichon y bydd 
O wasanaeth i mi osod gar eu bron ychydig o hanes yr 
awdwr myfyriol a chlodwiw. 

Yn gyntaf, ei Ach.—Efe a hanai lin-o-lin o Gadwgan, 
ail fab Bleddyn ab Cynfyn, Tywysog Cymru yn yr 
unfed ganrif ar ddeg. Un o brif anneddau Cadwgan 
oedd ger llaw Dolgellau; am hyny achwyr a'i galwent 
“Cadwgan o Nannau.” 'ua diwedd ei oes, er gwell 
diogelu cyffiniau dwyreiniol Powys rhag ymgyrchiadau 
Seison y Mers, dechreuodd adeiladu Castell y Trallwng 
Goch; ond cyn pen hir, fei cynllwynwyd ac a'i lladd- 
wyd yn y parc ger llaw, nid gan elynion is-glawddogion 
Offa, ond gan fradwr annynol, ei nai, mab ei frawd ei 
hun, Madog ab Rhirid. Madog, mab y Cadwgan 
uchod, a ymsefydlodd yn Nannau, ai fab, a'i ŵyr, a! 
orwyr yn olynol: yna Meirig, mab hynaf Ynyr 
Fychan, ond Hywel ab Ynyr, ei frawd, a anneddodd yn 
y Wen-graig, ar odre Cader Idris. Yno y bu ei ddis- 
gynyddion hyd y chweched genedlaeth ar ei ol, y pryd y 
priododd Gruffydd ab Ynyr o'r Wen-graig etifeddes yr 
Hengwrt, yr hon oedd wyres i'r Barwn Lewis Owain, 
a laddwyd ger llaw Mallwyd gan Wylliaid Mawddwy, 


! [Daeth yr ail argraffiad allan yn Swyddfa y Gwyliedydd, Bala, yn 1894.] 


4217 


y fl. 1555. Mab o'r briodas hon oedd ein hynaf- 
iaethydd godidog; ac efe a ymsymmudodd o'r Wen- 
graig i dreftadaeth ei fam yn yr Hengwrt, lle y treul- 
lodd ei oes yn casglu ysgriflyfrau o bob parth, pell ac 
agos: ŵyr, neu orwyr iddo ef, a pherchenog yr Hen- 
gwrt, a briododd Ianet Fychan, etifeddes Nannau, a mab 
iddynt hwy oedd Syr Robert Howel Fychan, tad y 
Barwnig urddasol a biau Nannau yn bresennol,' a thad 
Gr. Howel Fychan, o Rug, ac a berchenoga yr 
Hengwrt. 

Yn ail, el Lafurwaith— Cadwai Mr. R. Fychan yn 
barhiâus yn ei lyfrgell ysgrifenydd hylaw i'w gynnorth- 
wyo i adysgrifo hen lyfrau a ymddiriedid iddo gan 
ddysgedigion ac ereill o'i gydnabyddiaeth. Yr oedd 
dau ereill o gasglyddion ysgriflyfrau yn gydoeswyr ag 
ef: un oedd Mr. John Jones, o'r Gelli Lyfdy, plwyf 
Ysgeifiog: cydunodd hwn â Mr. R. Fychan y byddai 
1 gasgliad yr hwn a fyddai marw gyntaf, fyned at 
drysorfa y byw; yn ganlynol, pan fu marw Mr. Jones, 
aeth ei gasgliad, o gylch hanner cant o ysgriflyfrau 
cynnwysfawr, i lyfrgell Hengwrt, i'w chwanegu at o 
gylch saith ugain o'r cyfryw lyfrau a gasglesid gan yr 
oesydd hwyaf. Y trydydd casglydd oedd Mr. Wiliam 
Maurice, uchelwr o blwyf Silin, yr hwn, er i'w ferch 
Lettus briodi D. Wiliams, Yswain, o Lan Alaw ym 
Mon, a adawodd ei lyfrgell, yn cynnwys 96 o ysgrif- 
lyfrau helaeth yn yr iaith Gymraeg, a deg yn Lladin, i 

yr Wiliam Wiliams, Barwnig, o Lan Fordaf, hendaid 
y Barwnig urddasol sydd yn bresennol yn Wynnstay.* 

Nid ammherthynol a fyddai enwi rhai o'r ysgriflyfrau 
a gasglwyd yng nghyd gan ein hynafiaethydd yn yr 
Hengwrt:—l1. Hen Lyfr o Gyfreithiau Dyfnwal, Mael- 
gwn, Hywel Dda, a Bleddyn ab Cynfyn. 2. Llyfr 
Cyfreithiau yr hen Gymry, annarllenadwy o henaint. 
8. Llyfr o Gyfreithiau yr hen Gymry, na chynnwysir 
mewn llyfrau ereill. 4. Llyfrau Morgan a Chyfnerth, 


! [Sef, yn y flwyddyn 1888, pan gyfroddwyd yr ysgrif hon i'r Gwyliedydd. 
? (Tad y barwnig sydd y pryd hwn Nia berchen y nenbren yno, Aet 
Llyfrgell odidog Wynnstay ar dân yn y fl. 1858.] 


428 


Yneid. 5. Y Llyfr Du o Gaerfyrddin! 6. Y Llyfr 
Gwyn o Hergest. 7. Llyfr Gwyn Rhydderch. 8. Y 
Cwta Cyfarwydd. 9. Meddyginiaeth Meddygon 
Myddfai." 10. Seryddiaeth. 11. Trioedd Y. Prydain. 
12. Llyfr Coch Asaph. 13. Cyfrinach y Beirdd, o Ìaw 
Gutyn Owain. 14. Calendar Gutyn Owain. |l. 
Dwned D. Ddu o Hiraddug. 16. Dwned Einion 
Offeiriad. 17. Dwned Simwnt Fychan. 18. Llyfr 
Achau Deheubarth. 19. Achau y Pum Ll b & 
Phymtheg Llwyth Gwynedd. 20. Ll chau, 
ar ddull newydd, gan M.R. F. 21. Amneroni, gyda 
nodau R. F. ar Gofrestr damweiniau, o oes Gwrtheyrn 
hyd y fì. 1269. 22. Zaber Landavensis,* allan o Lyfr- 
gell Ioan Selden. 23. Ardrethau Deiliaid Owain 
Glyndwr, a Syr Wiliam Gruffydd o'r Penryn, 8 
Chastellydd yr Holt ar Ddyfrdwy. 24. Brutiau y 
Breninoedd, y Tywysogion, y Seison, &c., &c. 29. 
Barddoniaeth, fyrdd, &c. 

Ond ni wiw chwanegu yn bellach, gan mor luosog 
y llyfrau; llawer o honynt o law y gwr boneddig diflin 
ei hun; ereill o law Wm. Lleyn, Gruffydd Hiraethog, 
W. Cynwal, Meredydd Llwyd, Dr. Powel o Riwabon, 
Dr. Davies o Fallwyd, Llwyd o'r Llai, &c.* 

Ym mhlith gweithiau myfyrddwys ein hynafiaeth- 
ydd, yr oedd nodiadau ar lyfrau ysgrifen; megys, Llyfr 

onachlog Dinas Basing; Nodau helaethion ar yr hen 
awdwr Gildas Nennius; ar Frut Caradog o Lan Carfan, 
gyda sylwadau ar amrywiaeth deuddeg o hen gopïau 
ar femrwn; Nodau ar y Trioedd Ynys Prydain: Nod- 
ladau ur lyfrau argraffedig, megys y Monasticon, gan 
Syr W. Dugdale; Primordia, gan Archesgob Usher; 


'L(Hwn a gyfrifir yr ysgriflyfr hynaf ar gadw yn y Gymraeg. Y mae 
weithian wedi ei argraffu. 

3 [Argraffwyd y gwaith hwn, ond nid o ysgriflyfr Hengwrt, gan Gymdeithas 
y Llawysgrifau Cymreig, yn 1861.) 

* (Cyhoeddwyd ef gan Gymdeithas y Llawysgrifau Cymreig, yn 1840, gyda 
chyfieithad i'r Seisoneg gan y diweddar Barchedig W. J. A.C. Hwn 
oedd y gwaith cyntaf a ddygwyd allan gan y Gymdeithas hôno. 

* (Ar farwolaeth Syr Robert W. Vaughan, y diweddaf o'r enw, daeth Ys- 
griflyfrau yr Hengwrti feddiant W. W. E. Wynn, Yswain, Peniarth, diweddar 
A.S. dros Feirionydd; a phrin y gallasent ddygwydd i ddwylaw neb a fedr 
eu prisio yn amgenach.] 

o 


429 


Calenig, gan Ioan Leland; Hen Awduron, gan yr Esgob 
Bale; Histori Cymru, gan Dr. Powel; Y Gorsafau 
Rhufeinaidd, gan Antoninus, &. Gadawodd hefyd 
fyr hanes o'i daith o Feirion Fynwy; Cylchau Meir- 
ionydd; Hanes Tylwyth Cors y Gedol, &c. 

Yn ol tystiolaeth Mr. Ed. Lhuyd, ein hynafiaethydd, ; 
Mr. R. F. oedd y cyntaf, yn yr oesau diweddar, a fedrai 
ddarllen y cerfiad Lladin ar Golofn Eliseg, ger llaw 
Monachlog Glyn Egwest, yr hon a gyfodasid gan 
Gyngen ab Cadell o Bowys, yn y 9fed ganrif, er cofiant 
am ei hendaid, Eliseg. Y golofn hynod hon a daflwyd - 
i'r llawr, ac a dorwyd, gan y terfysgwyr penboethion 
yn amser Cromwel, o herwydd mai enw y maes lle yr 
oedd yn sefyll oedd “Maes y Groes!” Yn ddiweddar o 
flynyddoedd, Trefor Llwyd, Ysw., o Blas Trefor, a ail 

fododd o'r clawdd y darn a achubwyd o'r golofn, ac 
ai gosododd lle y mae eto yn sefyll. 

Ond yr unig waith a gyhoeddwyd gan Mr. R. F. oedd 
ei Brinsh Antiguities Revived, a sonir am dano yn 
nechreuad y cofiant hwn, ac a fwriadwyd ganddo i 
ddadymchwel daliadau boneddion o Ddeheubarth, a P. 
Enderby, y Sais, yn ei Cambria Triumphans, y rhaì 
a ddywedent mai Cadell, ac nid Anarawd, oedd mab . 
hynaf Rhodri Mawr, pan ranodd Dywysogaeth Cymru 
rhwng fri o'i feibion. Ein hynafiaethydd a_dystiodd 
yn ddiwrthryn mai Anarawd oedd y mab hynaf o'r 
tri. Y pwnc arall a sefydlwyd ganddo yn yr un llyfr 
oedd bodolaeth dau Waethfod—un o Bowys, a'r llall o 
Geredigion, er cywiro achau amrywiol ddisgynyddion 
y ddau flaenor. Cyn hyn, rhoddai ach-feirdd hiliogaeth 
y naill Waethfod i'r lle, gan dybied yn gyfeiliornus 
nad oedd ond un o'r enw. Syrthiodd ein hynafiaeth- 
ydd cyfarwydd Dr. O. Pughe i'r amryfusedd hwn yn y 
Cambrian Biography, dan yr enw Gwaethfod, lle y 
dywedir ei fod ef, yn “Arlwydd Ceredigion a Gwent, 
ac yn dadi Gwerystan, taid Bleddyn ab Cynfyn," a'r 
Cynfyniaid oll yn hanu o Waethfod arall, o Bowys, 
gan mlynedd cyn y Gwaethfod o Geredigion. Ond 
brycheuyn bychan yw hyn yng ngwaith ein dysgawdwr, 


430 


os ystyrir na chenadwyd iddo gan y llyfrydd gwancus 
yn Llundain ond o gylch pymthegnos o amser i gasglu 
yng nghyd holl ddefnyddion y llyfr. 

Ni lwyddodd, ac, ef allai ni lwydda, un gwrthebiad 
i ddaliadau Mr. R. Fychan ar yr un o'r ddau bwnc 
uchod. Dywedir i wr boneddig ger llaw Dinbych y 
Pysgod (Syr Thomas Cannon) gyhoeddi llyfryn yn 
erbyn yr Adhybiad; ond nis gwelais y gwaith erioed; 
a dymunol a fyddai cael argraffiad o'r ddau, tan yr un 
rhwymyn. Ni welais chwaith ond un o lyfrau Mr. R. 
Fychan, a chlywais am un arall ar werth yn Llundain, 
ym mhlith llyfrau Mr. Edw. Jones, gynt o'r Henblas 
yn Llandderfel, a gyrais at gyfaill am ei brynu i mi. 
Cefais ateb yn ol, iddo ef gynnyg a chynnyg nes y 
codwyd pris y llyfryn ìi dair punt; ac iddo ar hyny 
wangaloni, a'i ollwng i'r Sais. Diolch i chwi, Mr. 
Gwyliedydd, dyma fi, drwy eich ymgais chwi, yn debyg 
o gael y llyfr feirpunt am ychydig o sylltau! Llwydd- 
iant i chwi, a chaffoch fil o enwau prynwyr ym mhlith 
meibion Gomer.  Hanner-rwymwch fy llyfr i, llythyr- 
enwch ef, a phlith-ddalenwch ef, fel y meiddiwyf ys 
grifenu sylwadau ar y sylwedydd nodedig Mr. Robert 


Fychan o'r Hengwrt. 
Yr eiddoch, 
UN O HIL GwAETHFOED O Bowys. 


Ionawr 7, 1833. 


HANES Y CADBEN WILIAM MILTWN 
(A enwid ym mhlith y Beirdd GWILYM CANOLDREF), 


A THARDDIAD TEULU Y MILTWNIAID O RIRID FLAIDD; YNG 
NGHYD AG YCHYDIG SYLWADAU AR EI GYFANSODDIAD O 
SALMAU DAFYDD AR AMRYWIOL FESURAU CERDD, AC 
HEFYD AR Y CYNGHANEDDION. 


RHIRID FLAIDD a fu o gylch y flwyddyn 1150 yn 
benarglwydd ar bum plwyf Penllyn, Eifionydd, Pen- 
nant Melangell, y Glyn gm Mhowys, a'r Un Dref ar 
Ddeg (Ruyton of the Eleven Towns) yn swydd y 
Mwythig. Cymmerodd ei gyfenw milwraidd Blaidd 
oddi wrth ei orhendaid, y Blaidd Rhudd o'r Gest, yn 
Eifionydd. Haer, ferch Gillin ab y Blaidd Rhudd, a 


briodes taf Fleddyn ab Cynfyn, tyw 
Cymru; a wedi ei gyflafan ef yn Ystrad Tywi yn y 
fl. 1073, hi a briodes Gynfyn Hirdref, a enwid felly 
oddi wrth ei dreftadaeth ger llaw Nefyn yn Arfon. 
Merch o'r briodas ddiweddaf oedd Enerys, a hi briodes 
Wrgeneu ab Collwyn ab Moriddig, uchelwr o Bennant 
Melangell, ym Mhowys, a'u mab hwynt oedd Rhirid 
Flaidd. Felly yr oedd Rhirid yn nai fab hanner 
chwaer i Feredydd ab Bleddyn, tywysog Powys, ac 
yn gadfridog gwrol yn ei fyddin ef. Rhai achwyr a 
dystiant mai o achos y carennydd hwn y graddwyd 
Rhirid Flaidd yn un o 15 Llwyth Gwynedd, n lle 
Nefydd Hardd o Nanconwy, a iselwyd yn fab aillt am 
ladd ei arglwydd Idwal, mab Owain Gwynedd, yn 
Nghwm Idwal yn Eryri. Er bod Rhirid yn flaid 
mewn cad ac ymorchest, yr oedd, er hyny, yn ol tyst- 
iolaeth ei oeswr, Cynddelw Brydydd Mawr, yn 
wladwr hael a. hynaws. Gosodir yma rai dyfyniadau 
allan o bryddest Cynddelw. 


- ŵ * 4 * 
“ Priodawr Pennant penaf uchelwr 
Uchelwyr fodrydaf; 


432 


Nid i flaidd praidd y prydaf, 
Namyn i flaidd glyw y gìewaf, 


Nid blaidd coed coll ei afael, 
Namyn blaidd maes, moesawg, hael,” 


Yn y dyddiau blinion hyny, nid oedd haiach i 
ryfelwr yn disgyn i'w fedd mewn heddwch; a chesglir 
oddi ar gofiant y bardd i Ririd Flaidd gael ei ladd gan 
un Goronwy. 


“ Gwnaeth Goronw, gwr anlew, 
G 


Neud am Dreig Bennant benaf galar 
Gwr ni oedd hygawdd a oedd hygar, 
Hygyrch ei neuadd cyn lladd llachar 


Gwr oedd feirdd arfoll carddgoll cerddgar, 
Gwr oedd flaidd llysaidd, llysid ei fâr; 
Gwr oedd rudd ei o lif gwyar, 
Gwr oedd ruthr aruthr ar ei esgar, 
Gwr athrigiad aer, gwr athrugar, 
Gwr athristi feirdd ei fod ym wâr; 

wr a'm gwnaeth hiraeth hir ysgar—ag ef, 
Yny dêl llu nef a llu daear.” nm ae 

& s 


Rhirid Bothon (neu genaw Blaidd), gorwyr i Ririd 
Flaidd, a briodes Sisli (Ceclia) ferch ac etifeddes S 

Alecsander Miltwn (Middletown, Trefganol), swydd 
Mwythig, yn agos i Garn Atyn,' Ceidwad Castell 
Trefaldwyn. Robert, mab y Pothon a Sisli uchod, 
oedd y cyntaf o genedl Rhirid Flaidd a gymmerodd y 
cyfenw Miltwn. Wyr i Robert oedd Dafydd Miltwn 
hen. Yn ei fabolaeth syrthiasai mewn cariad ag Elin, 
merch Syr John Don o Utkinton, swydd Gaer, ond ni 
fedrai ennill ewyllys da ei thad, yr hwn ar awr 
anffodiog a'i cymhellodd hì i briodi un arall, a oedd yn 
well wrth ei fodd ef.* Nis gallai disgynydd y Blaidd 
Rhudd foddloni i'r anfri hwn. Aeth i gyfarfod Elin 
Don a'i phriod newydd ei.huno yng nghwlwm priodas, 


1 Corndon Hill. 
3 Richard Don o Croton. 





485 


ac a drywanodd y priodfab ger llaw porth y fynwent, 
a chymmerodd Elin ymaith mewn gorfoledd, ac a'i 
priododd pan gyrhaeddodd le diogel, cyn machlud yr 
haul. Ac felly, fel y dywed Mr. Yorke ( Royal Tribes), 
“bu Elin Don yn ferch ieuanc, yn wraig, yn weddw, 
ac yn wraig eilwaith, yng nghoríf yr un dydd.” Yr 
oedd y llywodraeth wladol, yn gystal a greddf foesol, 
mewn cyflwr isel yn y dyddiau hyny. Y mae hanes- 
ion yr oesau hyny yn ymddangos i ni heddyw fel 
' breuddwydion y nos. Yn lle cospi Dafydd Miltwn am 
y gyflafan ddybryd, gosodwyd ef gan y llywodraeth 
yn dderbynydd ardreth y brenin drwy dalaeth 
Gwynedd. 

Bu i Ddafydd Miltwn ac Elin Don ddeg o blant: 
1. Roger Miltwn o Waenynog; 2. Tomas Miltwn o 
Arth Gynan; 3. Ffoulk; 4. Dafydd Miltwn o Gaer; 
5. Sion; 6. Edward; 7. Elisabeth, gwraig Dafydd 
Holand; 8. Ann, gwraig Morus Gethin o Gerniogau ; 
9. * * gwraig Mathew o'r Grin, yn Llyweni; 10. * * 
gwraig yr hen Harri Heaton. 

I'r trydydd mab (Ffoulk) y bu naw o blant; sef, 1. 
Ffoulk; 2. Wiliam; 3. Sion o Ystrad; 4. Richard; 
5. Robert; 6. Hwnmffrai; 7. Tomas; 8. Dows (.Dulci- 
bella), gwraig Ffoulk ab Rhys ab Bened o Fod 
Elwyddan; 9. Elisabeth. 

Richard, y pedwerydd mab, a briodes Jane, merch 
Huw Dryas (Drihurst) o'r Ardd, yn Ninbych. Bu yn 
geidwad Castell Dinbych dan dri theyrnasiad, sef 
Edward VI, Mair, ac Elisabeth. Ym mhorth yr Eg- 
lwys Wen, is law Dinbych, ar y llaw ddeheu, y mae 

en o elydn er coffadwriaeth am y ddeuddyn hyn. 
Y ceidwad Miltwn ar ei liniau, a'i ddwylaw ym mhleth, 

r bron allor, a naw o'i feibion yn penlinio o'r tu cefn 
iddo; a'ii briod ef, yn yr un agwedd defosiynol, ac o'r 
tu ol iddi hithau saith o ferched. Enwau yr un ar 
bymtheg hyn oedd fel y canlyn:— ll. Richard; 2. Simon; 
8. Wiliam; 4. Tomas; 5. Charles; 6. Huw; 7. Ffoulk; 
8. Robert; 9. Pyrs; 10. Sian; 11. Liws; 12, Margred; 

55—lII. 


U 


434 


13. Ales; 14. Elin; 15. Gras; 16. Barbara. Bu farw 
eu tad yn y fl.1577. A Rhys Cain, yn ei farwnad eí,8 
geidw goffadwriaeth o rifedi eì blant ef, fel y canlyn:— 


“ Mae cedeyrn am eu codi 
Ac o ryw hon a'i gwr hi— 
Naw mab rhoed ym mhob rhediad, 
A saitÂ loer—urddas wyth wlad,” 


Ym mhlith y naw meibion uchod, bu i dri ragor! yn 
eu hoes, er lles a bendith i'w gwlad a'u cenedl. 
pedwerydd mab, ToMas, a fu yn fasnachydd yn Llun 
dain, ac a lwyddodd cymmaint yn eì alwedigaeth, fel ag 
y bu iddo wasanaethu swydd siryf dan y Frenines 
Elisabeth, ac arglwydd maer yn nheyrnasiad Iago I. 
Ei gyfoeth a'i galluogodd i brynu Castell y Waen, â! 
holl berthynasau, gan yr Arglwydd St. John o Bleiso, 
yn yfl.1595. Hwn oedd y cyntaf o Filtwniaid Castell 
y Waen, er bod y teulu yng Ngwaenynog, a_phalas&u 
ereill, er rhai oesau yn ol. Mab i Syr Tomas y 
Cyntaf, maer Llundain, a phrynydd Castell y Waen, 
oedd y Syr Tomas Miltwn, a ymarfogodd, pan oedd 
yn 57 o flwyddi oed, ym mhlaid y Senedd yn yT 
anhapus ryfel cartrefol; ond y golofn benaf a ddyrch- 
afodd er coffadwriaeth i'w enw, oedd yr argraffiad 
cyntaf o'r Bibl Cymraeg yn wythplyg, cymhwys i'r 
llawgell, fel y gellid ei werthu am bris isel i'w wladwyr 
tlodion oeddynt ym moreu y Diwygiad yn hiraethu, yn 
sychedu, ac yn newynu am Air y Bywyd yn eu hiaith 
eu hunain. Yr argraffiad hwn o'r Bibl a ddaeth allan 
yn y fl. 1630. Y parchedig a'r duwiol Stephen 
Hughes, yn ei Lythyr at rai Gweinidogion cyfrifol yng 
Nghymru, & argr d yn y fl. 1671, a grybwylla y 
syberwyd haelionus hwn o eiddo Syr Tomas, yn y 
geiriau hynod a ganlyn:— 

“Syr Thomas Midleton oedd yr hwn, yn anad neb 
arall, a ddangosodd y trugaredd hwn yn taf i'n 
gwlad, sef ei fod mewn cost i brintio y Bibl yn llyfr 
bychan, er budd i'r cyffredin bobl; er ei fod o'r blaen 
yn llyfr mawr yn yr eglwysydd. Y mae y coffadwriaeth 











435 


o Syr Thomas Midleton am y gwaith hyny yn anrhyd- 
eddus, ac yn fendigedig yng Nghymru, ac a fydd felly 
tra fo crefydd Gristionogawl ynddi. 

“Yr wyf fi yn dymuno ar Dduw o'm calon, ar ìi bob 
bendith ysbrydol a chorfforol ddisgyn o'r nef ar bob 
un o epil Syr Thomas Midleton yng Ngwynedd, neu 
yn unlle arall. Rhodded Duw iddynt fendithion yn 
aneirif, fel tywod y môr, fel glaswellt y ddaiar, ac fel 
ser y nefoedd: a dyweded pob un yng Nghymru ag Y 
sydd yn caru Duw, ac yn hiraethu am iechydwriaet 
eneidiau pobl yno, Amen ac Amen, poed felly y 
bo, Arglwydd grasol; bendithia epil Syr Thomas 
Midleton, a bydded ei enw ef dros byth yn anrhyd- 
eddus.” 

Huw, chweched mab Richard Miltwn, ceidwad 
Castell Dinbych, fel ei frawd Tomas, a aeth i Lundain 
yn ieuanc, gan weinyddu yng ngalwedigaeth eurych 
(goldsmith); ond ei ddawn gynhenid oedd yn rhy 
helaeth i gymmeryd ei chaethiwo o fewn ceurydd y 
brif ddinas. Creigydd ac afonydd, mynyddoedd a 
chorsydd, oeddynt destynau ei fyfyrdod penaf. Ei 
ymgais cyntaf oedd ceisio glo llosgi i'w wladwyr yn 
Ninbych, o fewn milltir i'r dref; ond yn hyn bu yn 
aflwyddiannus. Cafodd well tyciant ym mwyngloddiau 
arian a phlwm yng Nghwm Symlog a'r Darren Fawr, 
uwch law Aberystwyth. Ei elw misol o'r gweithiau 
hyn a gyfrifid yn ddwy fil o bunnau. Ond yr hyn a 
ennillai mewn un man, efe a wariai mewn manau 
ereill. Yn nerth y miloedd a ennillodd yng Nghered- 
igion, y dyfrhaodd ddinas Llundain â dwfr rhedegog, 
& arweiniwyd dros 40 milltir o ffordd, dan 200 o bynt, 
drwy wlad anwastad, tros ddyffrynoedd a than fynydd- 
oedd, allan o ffynnonau oerion Amwel a Siadwal, * * * 
ger llaw tref Ware, yn swydd Hertffordd. Yn y fl. 1608 
(medd Mr. Pennant) y cymmerodd y Cymro dihafarch y 
gwaith mawrgais mewn llaw ; efe a darawodd y graig, ac 
ar Wyl Mihangel, 1613, yr Afon Newydd a ddylifodd, 
i lenwi pibellau Llundain sychedig â digonedd o ddwfr 
iachus; a hyn yng ngolwg y Brenin Iago I, a phenaeth- 

o 


456 


iaid y deyrnas. Os gofynir, Pa wobrwy a gafodd y 
gwladgarydd anturiawg gan y brenin, y brif ddinas 
oludog, ac uchelwyr y wladwriaeth, am ei orchestwaith? 
Gwnaed ef yn Farchog yn y íl. 1614! ac yn Farwn- 
iad yn 16221 Ond nid oedd y plu brithion hyn yn ei 
gap, yn talu dim yn ol iddo o'r fll filoedd a wariasai 
yn dwyn yr afon 1 Lundain, wrth yr hyn y tlododd eì 
hun ai deulu, i gyfoethogi dyeithriaid. Tra yr oedd 
ynnill blynyddol yr Afon Newydd llenwi codau 
Cymdeithas yr Echwynwyr, dywedir íd rhai o deilwng 
etifeddion Syr Huw yn gorfod ymborthi ar defyll bara 
elusendai. Pe buasai Syr Huw yn un o lwyth Juda, 
ac nid o lwyth RAirid Flaidd, nid fel hyn y dygwydd- 
asai. O Zundaîn annïolchgar! a oedd ryfedd i bibellau 
afon Syr Huw ballu diffodd dy goelcerth wenfflam yn 
yfl. 1666? 'Tra bu y Marchog mewn llwyddiant, ei 
wladwyr yn Ninbych a'i hetholasant chwe' gwaith 
olynol yn Aelod y Senedd dros eu tref. Bu Syr John 
Wynn o Wydir yn daer arno am gymmeryd yn llaw 
warchgloddiad y Traeth Mawr, rhwng Harlech & 
Phenmorfa; ond yr oedd Syr Huw erbyn hyn yn 
heneiddio, ac ansyberwyd ei wlad fuag ato yn €i 
ddigaloni, a Syr John yn rhy grintach: felly cafodd 
llanw y môr ei rwysg arferol, heb nemor attaliad, hyd 
y dydd hwn. Hunodd Syr Huw Miltwn yn nhawel- 
wch angeu yn y fl. 1631; ond gw wgolus a fydd ei 
enw tra safo Llundain, ac y diwellir hi â dwfr allan o 
ffynnonau deugain milltir o ffordd. 

Y mab arall i Richard Miltwn, ceidwad Castell 
Dinbych, a soniaf am dano, yw y trydydd o'r naw 
brawd, sef WILIAM. Cafodd ei ddysg ym Mhrifysgol 
Rhydychain; ond er ei fwriadu i ryw swydd gartyciol, 
yn y gyfraith neu yr eglwys, fel y dywedodd Meredydd 
ab Rhys am Fddog ab Owain Gwynedd, 


“Ni fynai dir—fwyned oedd, 
Na da mawr, ond y moroedd.” 


Felly Wiliam Miltwn aeth yn ieuanc i wasanaethu yn 





491 


y fyddin, ac oddi yno i'r llynges freninol. Gwedi 
ymgais aflwyddiannus Philip II, brenin Spaen, i ores- 
gyn Lloegr, â'i Armada fawr, yn y fl. 1588, cyffrowyd 
anian pob dewr yn Lloegr a Chymru i ddial y sarhâd, 
aci dalu y pwyth. Heb law llongau lluosog y fren- 
ines, yr oedd amrai ereill dan hwyliau yn gwbl ar 
gost eu perchenogion. Yr oedd y Cadben Tomas Prys, 
y bardd o Blas Iolyn, yn un o'r anturwyr hyn; a 
dywedir mai efe, y Cadben Wiliam Miltwn, ac un 
Cadben Koet, oeddynt y tri cyntaf a losgasant 
fyglys nn Llundain, yn y íl. 1583, er mawr syndod y 
dinasyddion; er ìi Syr Walter Raleigh gael y gair o 
ddwyn gyntaf i'r brif ddinas yr arfer aflesol hôno. 
Tra bu byw Elisabeth, parhaodd y rhyfel rhwng Lloegr 
a Spaen. Bwriad y frenines a'i chynghoriaid yn hyn 
oedd, gwanhau ymgais diorphwys Philip i erlid y Pro- 
testaniaid, a diwreiddio eu daliadau oddi ar Gyfandir 
Ewrop, drwy ei gymhell i ranu ei nerth i wylied ar 
unwaith ei holl feddiannau yn Ewrop ac America. Yn 
y íl. 1591, anfonwyd chwe' llong o Loegr dan lywydd- 
ìad T. Howard, ail mab y Duc o Norffolc, i gyfarfod 
llyngesig Spaen, llwythog o arian, ar ei dychweliad o 
America. Ond Philip wyliadwrus a wybu am y 
gynllwyn mewn pryd ì anfon deng cymmaint o longau i 
drosglwyddo ei lyngesig drysor-lwythog adref. Wiliam 
Miltwn oedd y cadben a anfonwyd gan y Llyngesydd 
Howard i wylied dyfodfa y gelynion, ac i roddi iddo 
hanes eu nerth a'u rhifedi. Yntau, wedi dilyn o 
hirbell am dri diwrnod, a ddychwelodd at ei lynges, 
nid gyda yr un annogiad gor-eofn ag un ei wladwr 
Syr Dafydd Gam i Harri V, cyn brwydr Azincwrt: 
“Digon i'w lladd—digon i'w cymmeryd—a digon 
hefyd i ffoi;” ond bod deng llong ym mhen un yn 
ormod o antur. Yn ol y cynghor hwn, ciliodd y 
Llyngesydd Howard â phump o'i longau; ond Syr 
Richard Grenville, yn eì long Kevenge (Dial), a om- 
meddodd ffoi; ond efe a safodd ei fôr, nes y cyfyngwyd 
ef rhwng llynges Spaen ac Ynys Fflores (un o'r 
Azores). Yna efe a amcanodd dori ei ffordd drwy 





458 


dair ar ddeg a deugain o longau; ac wedi iddo yn 
wrol gynnal y frwydr ddiobaith dros bymtheg o oriau, 
efe a werthodd y faddugoliaeth, yng nghyd â'i fywyd, 
yn ddrud i'w elynion. _ Yr oedd y Spaeniaid wedi cael 
aml enghraifft o'r blaen o ddewrder a medrusrwydd 
morwyr Prydain. 

Bellach soniaf am yr hynodrwydd penaf yn nod- 
weddiad y Cadben Miltwn, sef ei athrylith a'i ddawn 
farddonol. Y Dysgawdwr Ioan Dafydd Rhys, yn ei 
Ramadeg Cerdd Dafod, & gyhoeddwyd yn Llundain 
yn y fl. 1592, tudalen 254, a rydd iddo y tystiolaeth 
clodfawr a ganlyn:—“ Y chwanegiad hwn a dderbyn- 
iais oddi wrth fy hen gyfaill caredig, y milwr calonocaf 
ar fôr ac ar dir, a'r mwyaf cyfarwydd mewn barddon- 
iaeth Cymreig—Gwilym Ganoldref: A phe buasai 
efe gyfranog yn fy myfyrwaith hwn, fe ymddangosasai 
gyda mwy o awdurdod a pherffeithrwydd.” Y chwan- 
egiad a gynnwys o'r tudal. 254 hyd 249—bedair awdl 
ar amrywiol ddulliau pedair Oes: y gyntaf gan Wilym 
Tew i Fair (“Gochelwch y Surdoes”), o gylch y fl. 
1460; yr ail gan Lewys Morganwg, 1520; y drydedd 
gan Simwnt Fychan, 1568; a'r bedwaredd gan Wilym 
Ganoldref ei hun, 1590—“ar y pedwar mesur ar 
hugain, y pedair Cynghanedd, a'r Cymmeriadau oll, 
mewn caniad o un pennill ar ddeg:” dechreu—“ Crist 
o nef, cerais dy nod,' &c. 

Gan weled nad oedd Gramadeg I. D. Rhys yn 
addysgu y Cymry yn gyffredin, o herwydd ei fod gan 
mwyaf yn Lladin, cyhoeddodd y Cadben W. Miltwn, 
yn y íì. 1593, ei Lyfr Barddoniaeth yn 12plyg bychan, 
yn yr hwn yr eglurir “pedwar perthynasau Cerdd, sef 
Cymhariad, Odl, Cynghanedd, a Mesur.” Y mae hwn, 

stal ag un I. D. Rhys, yn gwbl yn ol Dosbarth 
gaeth Caerfyrddin. Ail argrafwyd y Llyfr Barddon- 
aeth, yng nghyd â Flores Poetarum Britanmcorum, o 
gasgliad y Dr. Davies o Fallwyd, gan y Parch. D. 
Lewys, o Lanllawddog, yn y fl. 1710; a bu yn was- 
anaethol wedi hynyi bob cyhoeddwr gramadeg bardd- 
oniaeth. Ond y prif achos o ysgrifeniad y cof-draith 








499 


hwn yw Mydryddiaeth y Cadben Miltwn o Salmau 
Dafydd, ar y rhan fwyaf o'r 24 mesurau, heb law rhai 
mesurau ereill, nad ydyw nodau angen Dosbarth Caer- 
fyrddin arnynt. Cyhoeddwyd y gwaith hwn gwedi 
marwolaeth yr awdwr gwiwgof, gan ei wladwr bardd- 
onol, Mr. Tomas Salsbri, yn y flwyddyn 1609. 

Yr oedd Edmwnt Prys yn offeiriad sefydlog, wedi 
cyfanneddu y parth hwyaf o'i hir oes yn nhawelwch 
Maentwrog; nid oedd gan hyny maint rhyfeddod 
iddo ef gyfansoddi Salmau Dafydd ar ddau neu dri o 
fesurau rhyddion, ag oedd i Wilym Ganoldref, yng 
nghanol prysurdeb a bloddest byddin ryfelawg, neu 
ym mhlith tân, a mwg, a tharandrwst brwydrau y 
weilgi, gyfansoddi yr holl Salmau hyny ar y caethion 
fesurau, yn bencerddaidd ac yn orchestol. Diau ei fod 
yn un o ryfeddodau yr oes, ac yn addurn teledwiw yn 
nodweddiad rhyfelwr. Pa bryd y dechreuodd ar ei 
faith orchwyl, ni wyddys; ond tystiodd â'i law ei hun, 
ar ddiwedd y Salm olaf, iddo ei gorphen 24ydd o 
Ionawr, 1595, mewn ynysig yn yr India Orllewinol. 


“Apud Soutum Ineulam Occidentalium Indorun.” 


ANGHREIFFTIAU O'R CYNGHANEDDIAD. 


SALM I. ADN. 5, 6. 
Mesur Cywydd. 


Ni welir annuwiolion 

Ofer yn hir i'r farn hon; 

A gwn na saif, gwan o said, 

Deirawr y pechaduriai 

Drwy fawl oll, i'r dyrfa lawn 

O wŷr cofus—rai wn, 
Duw a edwyn ffordd dyn da; 

Dinystrir enwîr yna, 

SALM IIL ADN. 8. 
Englyn Unodl Union. 
Wyd Geidwad godiad Duw gwedi—i'm pen, 

i'm hamgylchi; 


poen 
Wyd fy mwcled mewn c'ledi, 
Ion teg, a'm gogoniant i, 


440. 


SALM XVIII. ADN. 18. 


Gwavwdodyn Byr. 
Buont yn eirwon yn ymhoni 
Yn fy nghul adwyth, yn fy ngh'ledi; 
Yr Arglwydd culwydd, Celi—achelfawr, 
Yw y Bugail mawr, â bagl i mi, 


SALM XXI. ADN. 18. 


Trybedd y Myneich. 
Moliant addoliant it' a ddyler, 
Ein Ner, derchafer drwy or'chafion; 
A hyny yn brydferth i'n Duw nerthawl, 
I'w allu bo mawl â duwiawl dôn. 


* SALM CX. ADN. 7. 


Hen Fesur o Lyfr Hergest. 


E yf o'r afon, 

A hoffo'n hyffordd, 

Ar y ffordd, gorhoff Ion: 
Am fy Ner, syber son, 
Cyfyd ei wyneb cyfion. 


N Yn awr, Mr. Gwyliedydd, esgusodwch fi am fod, mal 
O; diofal, cyhyd dywedyd fy neges, h 
ydyw, eich gwneyd chwi a'ch dar enyddion lluosog Yn 
wybodus, fod ail argraffiad o Salmau Dafydd, o gyfan- 
soddiad Wiliam Miltwn, newydd ei gyhoeddi gan 
Robert Jones, Bardd Mawddach, ac argraffydd yn 
Llanfair Caer Einion, ym Mhowys. _ Ei bris yn wnïedig, 
dau swllt; mewn byrddau, hanner coron." 


î Mesur hawg yw hwn, yn ol Dosbarth Morganwg. 
3 (Yr Awdur ei hunan oedd golygydd yr ar hwn; ac y mae Rhag- 
ymadrodd o'i eiddo wedi ei osod o'i flaen.) 





COF-HANES Y GWIR BARCHEDIG 
THOMAS BURGESS, 


YN DDIWEDDAR ESGOB TY DDEWI, OND YN AWR' ESGOB 
SALSBRI. 


WRTH ystyried ymgais diflin yr esgob clodlawn a 
arweddai yn ddiweddar fagl Dewi, nid yn unigi 
drefnu ac i wella y llywodraeth eglwysig o fewn ei 
esgobaeth, ond hefyd i helaethu yr arferiad o dafodiaith 
gynhenid yr holl Dywysogaeth, gallâi plant Gomer 
ryfeddu at yr ysbryd gwladgarawl a'i cynhyrfai. Yr 
oedd pwysfawredd ei alwedigaeth, a theimlad o'r cyfrif 
oedd ofynawl ganddoi Benaeth yr Eglwys gyffredin- 
awl, yn ddigonawl, trwy fendith oddi uchod, i annog 
un o'i gynneddfau crefyddol ef—“i fod yn wyliadwrus, 
yn athrawaidd, yn iawn gyfranu gair y gwirionedd, 
mewn addfwynder i ddysgu y rhai gwrthwynebus, ac 
i argyhoeddi y rhai sydd yn gwrthddywedyd.” Ond 
gan ei fod o enw a genedigaeth yn Sais,pa ham y 
dangosai fwy o ymdrech i barhau ir Cymry eu dewis- 
iaith, nag ereill o'i gydraddolion? _— Efe a deimlai y 
dylai pawb gael eu dysgu, mewn pethau o bwys 
tragywyddawl iddynt, yn yr iaith a ddeallent oreu. 
Ni feiddiwn ddywedyd. bod gwaed Cymreig yn ei 
wythi yn effeithiaw arno; ond hyn a wyddom, ei fod 
o waedoliaeth Cymreig lledryw. Yn nheyrnasiad y 
Frenines Elisabeth, o gylch y fl. 1566, yr oedd y Dr. 
Nicolas Robinson yn esgob Bangor Fawr yng 
Ngwynedd. Yr oedd esgob hwn yn Gymro 
cyfarwydd yn ei famiaith, canys y mae hanes iddo 
ef, ar ddymuniad Morus Wynn o Wydir, gyfieithu 
Buchedd Grufydd ab Cynan, o Gymraeg ìi Ladin... A 
Syr J. Wynn, baroniad, mab y Morus Wynn uchod, 
oedd gydnabyddus â'r Esgob Robinson, ac a ddywed 


! (Sef, yn Wu pan ymddangosodd y Cofiant hwn yn y Gwyliedydd.) 
* —-II. - 





442 


am dano yn un o'i ysgrifau, fel hyn:—“ Y swydd hon o 
Arfon, a fu yn faethle i chwech o ddysgedigion, a 
fuont esgobion mewn amryw fanau, yn nheyrnasiad y 
Frenines Elisabeth. O flaen y Dr. Risiart Fychan, y 
bu y Dr. Nicolas Robinson yn esgob Bangor. Gwr 
oedd efe o enedigaeth o dref Aber Conwy, o rieni 
parchus a goludog. _ Yr oedd ei dad yn benswyddog y 
dref hôno, yn cynnal llysoedd drwy awdurdod 
llywodraeth, â swyddogion dano. Yr oedd yr esgob 
yn ysgolhaig godidawg, ac yn bregethwr hyawdl, yn 
enwedig os pregethai yn ddifyfyr; canys yn y modd 
hyny yr oedd yn rhagori arno ei hun. Ond yn fy 
marn 1, nid oedd ei ddawn mor ddysglaer pan fyfyriai 

m mlaen llaw. Myfi a'i clywais amrai weithiau—yn 
Eglwys Bawl yn Llundain, pan oedd y Senedd yn 
ymgyfarfod, ac yn fynych yn y wlad. Yr oedd efe yn 
wr synwyrlawn; a gadawodd nifer o blant ar ei ol, 
mewn cyflwr cysurus.” _ Un o'r plant hyn oedd y 
Parchedig Huw Robinson, periglawr Bychdwn, yn 
swydd Ham: a merch iddo ef a briododd y Parch. T. 
Burgess, ei ddilynydd ym mherigloriaeth Bychdwn. Y 
'T. Burgess hwn a ddygwyd i fyny mewn dysg yn Ysgol 
Caerwynt (Winchester); ac oddi yno bu yn aelod 
sylfaenawl o'r Coleg Newydd yn Rhydychain. Yn yr 
un athrofa glodfawr yr addysgwyd ei ŵyr ef, yr esgob 
diweddar yn Nhy Ddewi. O'r athrofa hon yr ethol- 
wyd ef yn Ysgolydd Coleg Corpus Christi. yn 
Rhydychain. Gwedi hyny dyrchafwyd ef i fod yn 
Ysgol-frawd ac yn Athraw yn y Gymdeithas hôno. 
Bu yn aelod trigiannawl o'r Brifysgol am un mlynedd 
ar bymtheg. 

Yn y fl. 1178, efe a gyhoeddodd Sylwadau ar Gyf- 
ansoddiadau yr hen Feirdd Groegaidd, Sophocles, 
Euripides, ac /FEschylus. 

Yn y fl. 1779, cymmerodd y radd gyntaf, sef Dysgybl 
yn y Celfyddydau (A.B.) 

Yn y fl. 1780, bu ben-ymdrechwr am gamp-dlws 
y Brifysgol, ar y testyn—“ Olrheiniad Hynafiaethau.” 

Yn y fl. 1781, cyhoeddodd ei argraffiad o waith 














443 


Y 


Dawes anfarwol, y Miscellanea Critica: yng nghyd â 
Rhagymadrodd, ac Olysgrif yn llawn o nodau 
dysgedig o'i gasgliad eì hun. Trwy gymhelliad ei 
gyfaill haelionus, Mr. Tyrwhit, y bu iddo aros yn y 
Brifysgol wedi iddo gael ei radd, fel y gallai yfed yn 
helaethach o ffrydiau gwybodaeth, yn lle ymneillduo 
ar wasanaeth eglwysig, can gynted ag N byddai mewn 
oedran addas. l'r dyben hwn, y cyfaill dysgedig a 
ffyddlawn uchod a gymhellodd arno ged blynyddawl, 
cydwerth â chyflog is-eglwyswr. 

Yn y fl. 1782, cymmerodd y gradd o Athraw yn y 
Celfyddydau; ac yng nghorff yr un flwyddyn urddwyd 
ef yn ddiacon, ac yn offeiriad. 

Yn y fl. 1784, cymmerodd wib gyflym, yn ysbaid y 
cyfrwng haf, drwy Fflandrys, Holand, a Brabant; yn 
y hon y seiliodd gydnabyddiaeth â'r athrawon hynod 

yny mewn dysg Groegaidd, sef. Valkenaer, Ruhnkensus, 
a. Wyttenbach. 

Yn y fl. 1785, torwyd ar ei orchwylion athronaidd 
a llenyddawl yn y Brifysgol, trwy ddygwyddiad 
annysgwyliedig, sef gwahoddiad caredig oddi wrth y 
Dr. Barrington, esgob Salsbri, ìi ddyfod yn gapelydd 
teuluawl ac yn holiedydd (eramining chaplain) iddo 
ef, ” 


Y cyhoeddiad cyntaf o waith Mr. Burgess, at 
wasanaeth crefydd, oedd y “Silliedydd Caer Caradog,” 
i'w arferyd yn yr Ysgolion Sabbothawl, yn y fl. 1786, 
yr hwn a ddilynwyd yn fuan gan ddau draetnawd 
“Ar Adeiladaeth y Deml yn Ierusalem gan Herod.” 

Yn y fl. 1787, treuliodd chwech wythnos yn Paris 
yng nghymdeithas Barthelemy, awdur Anacharsis, 
cyhoeddydd ZLargus, Cofion Groegaidd, &c.; a Larcher, 
cyfieithydd Herodotus. 

Yn y fl. 1788, aeth eilwaith i Holand, a bu chwech 
wythnos ym Mhrifysgol Leyden, pan ysbyswyd iddo 
gan Ruhnkenius, fod Wyttenbach wedi cwblhau ei 
gasgliadau o amrywiol gyfansoddiadau Plutarch; ac 
na fedrai gael un llyfrwerthydd a'i cyhoeddai. Ar 
yr achos hwn, ysgrifenodd Mr. Burgess i Loegr at 


444 


esgob Salsbri, y Dr. Barrington, yn awr esgob 
Durham; a bu i'r esgob gymmeradwyo y gwaith i 
ddirprwywyr Argraffwasg Clarendon yn Rhydychain; 
a derbyniwyd y cymmeradwyad, er boddlondeb hynod 
1 ddysgedigion y byd. 

Yn y fl. 1789, cyhoeddodd draethawd dienw, sef 
“ Ystyriaethau ar Gaethiwed, a Diddymiad Masnach y 
Caethion,” yr hwn, yn ol hyny, a gyfaddefodd fod 
yn eiddo ef, yn rhestr ei gyhoeddiadau. _ Ail gyhoedd- 
wyd y traethawd hwn yn ddiweddar gan ryw 
ewyllyswyr da i ddiddymiad y fasnach greulawn hôno. 

Yn y fl. 1791, efe a bregethodd ac a gyhoeddodd 
draethawd ar “Dduwdod Crist;” a chanlyniad o'r un 
testyn a bregethodd ac a gyhoeddodd yn y fl. 1818. 

Yn y fl. 1791, ar farwolaeth yr Esgob. Thurlow, 
symmudwyd yr Esgob Barrington o Salsbri 1 Durham; 
a Mr. Burgess a'i canlynodd ef, yn yr un alwedigaeth 
o gapelydd; ac ym mhen ychydig fisoedd, sef y 
cyfleusdra cyntaf, dangosodd yr esgob ei barchedigaeth 
iddo, drwy ei gyflêu yn un o gadeiriau y côr. 

Yn 1795, rhoddodd yr esgob iddo berigloriaeth 
Winston, lle paradwysaidd ar lan afon Tees; lle y 
treuliodd ei wyth mlynedd diweddaf yng Ngogledd 
Lloegr, gan ranu ei amser rhwng dyledswyddau ei 
blwyf, ei gadeiriaeth, a'i wasanaeth o gapelydd yng 
Nghastell Auckland. 

Yn y fl. 1799, priododd ferch i John Bright, Yswain, 
cares agos i'r bresennol Arlwyddes Caerwynt. 

Yn y fl. 1803, cyssegrwyd ef yn esgob 'Ty Ddewi. 
Ac yn 1804, bu yn offeryn bendithfawr i sefydlu 
“Cymdeithas Undeb Eglwysig” yn eì esgobaeth; dyben 
penaf yr hon oedd ffurfio sefydliad er dwyn 1 fyny 
wŷr ieuainc yn gymhwys i urddau offeiriadawl; y rhai 
oeddynt, o barth moddion bydawl, yn ddiallu i fyned 
tan addysg yn y prifysgolion Seisnig. Trwy gyd- 
weithrediad parhâus offeiriaid yr esgobaeth, yng nghyd 
â chymhorth haelionus oddi wrth amrai yn Lloegr, 
cydsyniad a chynnorthwy y ddwy brifysgol, syberwyd 
y brenin a'i brif gynghorwyr, y mae y dyben mawrydig 








445 


agos â'i gwblhau. Y mae Coleg Dewi, ger llaw Llan 
Bedr ar Deifi, wedi ei adeiladu, er mawr glod i awen 

r adeiledydd (Mr. Cockerel), ac un ddosbarth o 
hono eisys yn barod i dderbyn ysgolheigion. 

Ym mis Hydref, 1820, derbyniodd esgob Ty 
Ddewi orchymmyn oddi wrth ei fawrhydi y brenin i 
drefnu sefydliad dan yr enw, “Cymdeithas Freiniol 
Llêenogaeth,' yr hon y mae ei fawrhydi. wedi 
gwaddoli yn haelfrydig ag 1155 o bunnau yn flynydd- 
awl: 1050 o bunnau i'w cyfranu rhwng deg o wŷr 
hynod am eu gwasanaeth llêenawl i'r byd: a 105 o bun- 
nau am ddau eurdlws i anrhegu yn flynyddawl awd- 
wyr moledig am weithiau o deilyngdod rhagorawl, 
neu olrheiniadau buddiol mewn dysgeidiaeth. Yr eur- 
dlysau am. y fl. 1824, a farnwyd 1 Wilym Mitfford, 
Yswain, am ei “Hanesiaeth Gwlad Groeg a'i Thrig- 
olion;” ac i Angelo Mai, ceidwad Llyfrdy y Vatican 
' yn Rhufain, am chwilio allan amryw gyfansoddiadau 
yr hen oesoedd, a dybid yn gyffredin eu bod wedi 
myned ar goll a diflant. 

Am y flwyddyn ddiweddaf (1825) rhoddwyd yr 
eurdlysau i Iago Rennel, Yswain, am ei gyfansoddiadau 
daiaryddiaethawl; ac i Ch. Wilkins, Yswain, am ei 
chwiliadau i deithi mamiaith yr India Ddwyreiniawl. 

Gosodir yma restr o gyhoeddiadau penaf yr Esgob 
Burgess:— 

1. Sylwadau ar Gyfansoddiadau y Cynfeirdd Groeg- 
aidd, B.A. 1778. 

2. Traethawd ar Olrheiniad Hynafiaethau, 1781. 

9. Argraffiad o'r Miscellanea Critica, yng nghyd â 
Nodau Sylwadawl, 1780. 

4. Dau Draethawd ar Adeiladaeth y Deml gan 
Herod, 1786. 

5. Ystyriaethau ar Gaethiwed,a Masnach y Caethion, 

189 


6. Ymsyniadau ar Ysgrifau Dadleuawl y Dr. Priestley, 
90 


7. Dwy Bregeth ar Dduwdod Crist, 1791. 
8. Tri Catechism ar Ansawdd ein Proffes, megys 











446 


Cristionogion, Aelodau o Eglwys Loegr, a_ Phrotest- 
aniaid. 

9. Casgliad o Draethodau ar Blaniad ac Anymddi- 
byniaeth yr Eglwys Brydeinaidd. 

10. Casgliad o Draethodau ar Dduwdod Crist. 

11. Amddiffyniad o Wirinedd 1 Joan, v. T, yn 
erbyn haeriadau Griesbach, Esgob Caer Bedr, ar 
Adolygiad Trimisaul. 

12. Detholiad o Draethodau a Sylwadau ar 1 Joan, v.7. 

13. Nodiadau Eglurhaol Wetstein, Bengelius, a 
Sabbaticus, ar 1 Ioan, v. 7. 

14. Llythyr at Offeiriaid Esgobaeth Ddewi, ar 
gyfran o'r Ail Gredo Antiochia, yn y bedwaredd 
ganrif, ym mhlaid gwirineb 1 Joan, v. 7.* 

Gwelir bod y rhan fwyaf o'r testynau uchod yng 

lŷn ag athrawiaeth a chred o'r pwys mwyaf i baw 
sydd yn arddel crefydd yr Ion croeshoeliedig. _ Dichon 
i destyn fod yn ardderchog ac yn bwysig ynddo ei 
hun: ond bob amser bydd gwerth a buddioldeb 
unrhyw draethawd a ysgrifenir arno, yn ymddibynu 
ar alluoedd a doniau yr ysgrifenydd. Byddai llai 
nifer y llyfrau difudd, pe gwnai pob awdur bwyso ei 
hun yng nghlorian “Pwyll pendefig Dawn,” cyn iddo 
ymruthro yn ddifyfyr, ìi ddyrysu pynciau a fyddont 
bell uwch law ei ddealltwriaeth. Nid iawn y gwedd- 
ai arfau Arthur Gawr ar Wenhudiw. Geill un, wrth 
ysgrifenu ar destyn, chwanegu at drysorfa gwybodaeth 
defnyddiawl; tra na wnai arall, ar yr un pwnc, ddim 
amgen na gwneyd yn fwy cyhoeddus ei anallu ei hun. 
Ond am gyhoeddiadau yr esgob dysgedig dan ein 
sylw, yn enwedig y rhai ar bynciau dadguddiedig yn 
yr Ysgrythyrau Sanctaidd, gellir haeru yn eofn, iddo 
wneyd cyfiawnder i'w destynau, trwy ddymchwelyd 
gwrthddadlau yr ymrysonwyr, a gwirio, ym marn 


! [Y Dr. Herbert Marsh, cyfieithydd Maichaelis.] 
3 [Yn ol y gofres ar ddiwedd /arford's Life of Burgess (Llundain, 1841), 
y mae holl gyhoeddiadau y Dr. Burgess yn lll orifedi. Symmudwyd yr 
esgob rhagorol hwn o Dy Ddewi i Salsbri yn 1825, a bu farw yn Southampton, 
Chwef. 19, 1887, ymn 80 mlwydd oed. Gadawodd ei holl lyfrau î L i| 
â 


Coleg Dewi Sant, nbedr.] 


447 


darllenwyr diduedd, wahanol Bersonau yn y Duwdod 
gogoneddus—sef Tad, Mab, ac Ysbryd Glân. 

Rhaid yn oed i eì wrthwynebwyr gyfaddef ei fod yn 

sgolhaig godidog, ac yn chwiliedydd i'r dyfnderau. 
Yn ei ddeheurwydd yn troi rhesymau yr anghred yn 
eu herbyn eu hunain, fe allai nad oes iddo gymhar 
ym mhlith ysgrifenyddion yr oes. Ond hyn sydd yn 
ddiwad, nad yw y ddull hon o ymddadlu yn tystio 
fod daliadau y dadleuydd ei hun yn wirionedd: 
canys nid yw ein profiad ni fod ereill ar gyfeiliorn yn 
gwirio ein bod ni ein hunain yn ddigyfeiliorn.. Hyn 
sydd eglur, mai yr hwn a brofo arall ar gyfeiliorn oddi 
ar ei resymau ei hun, yw y rhesymydd goreu. Ac ar 
y maes hwn, ar bynciau ysgrythyrawl dadleuedig, nid 
oes ymdrechwr mwy penigamp na'r Esgob Burgess. 
Osnad yw yn wastad yn gallu profi y pwnc y mae 
yn ei amddiffyn, y mae efe o leiaf yn gwneyd yn 
amlwg fod ei wrthwynebydd yn seilio ei resymau ar 
sugndraethau twyll. 

Megys cynllun o ddull yn gwrihbroi, gosodir yma 
raì o'i sylwadau o blaid y gred gyffredinawl fod y nef 
yn lleawl, yn gymdeithasfa o ysbrydion gwynfydedig. 
Ac fel y sylwyd eisys, os nad yw ei resymau yn prof 
gwirionedd ei ddaliadau ei hun, y maent er hyny yn 
diddymu rhai ei wrthwynebydd, Mr. Belsham, yr hwn 
a haerai fel hyn:— 

“ Y mae y dadguddiadau diweddar mewn seryddiaeth, 
yn gwrthbrofi y godyb plentynaidd fod y nef yn lle o 

anfodoldeb. Y mae Duw bob amser, ym mhob lle, yn 
bresennol. A chyflwr yw y nef, nid lle. Bod yn berffaith 
rinweddawl, ac yn berffaith ddedwydd, yw bod mewn 
nef, lle bynag y byddo gorsaf y bod dan ystyriaeth.” 

I hyn yr atebai yr Esgob:— | 

“Dadguddiadau diweddar mewn seryddiaeth ydynt 
yn gwbl anghymhwys i wrthbrofi lleoldeb y nef. 
Cyfyngir seryddiaeth yn llwyr ì ddeddfau y bedyssawd 
gweledig a sylweddawl, heb fod yn y lleiaf yn gy- 
mhwyesìadawl at yr hyn sydd anweledig ac ansylwedd- 
awl. Nid yw Mr. Belsham, yr wyf yn barod 1 goelio, 


448 


yn gweled eithafoedd ei wrthddadl i fodolaeth nef 
mdeithasawl. _ Os nad oes nef unfodawl, nis geill 
od uffern unfodawl, na gwahanfodolaeth rhwng y 
cyfiawn a'r anghyfiawn yn y byd tragywyddawl; nis 
geill fod “lle gwedi ei barotoi i ddiafol ac i'w engylion, 
aci ysbrydoedd y cyfiawn, y rhai a berffeithiwyd; 
dim adgyfodiad y meirw; dim dydd y farn; ac yn 
ganlynaw, dim “bywyd y byd sydd ar ddyfod.” O 
erwydd nid oes genym obaith am fyd arall, ond & 
gylfaenir ar yr un ddadguddiad ag y sydd yn sicrhau 
i ni fod nef ac uffern gwahanfodawl; hyny ydyw, un 
i'r rhai cyfiawn, a'r llall i'r anghyfiawn. Os nad yw 
hyn wirionedd, nid yw yr holl obaith a fynwesom 0 
ail gyfarfod ein hanwylion rieni, brodyr, chwiorydd, 
plant, a chyfeillion, o fwynhau cymdeithas engylion, 
patriarchiaid, a merthyron, y rhinweddol a'r daionus 
o oesau ereill, yn y byd a ddaw, yng nghyd â'r holl 
dyniadau galluog i fuchedd grefyddawl, y rhai y mae 
y fath obaith yn eu meithrin —oll—oll ond hudoliaeth 
fel breuddwyd y nos—oll ond tywyllwch, ammheuaeth, 
ac annuwiaeth, os yw gwrthddadlau Mr. Belsham yn 
erbyn awdurdod yr Ysgrythyrau, yng nghylch nef 
unfodawl, a chyndrigiant Orist yno cyn gosod sylfeini 
y bydoedd, yn wirionedd! Ond nid ydynt wirionedd! 
mae ei resymeg, oddi ar seiliau anghysson ac 
anaddasadwy, yn anrhesymawl; ei ddadleuon oddi ar 
iaith yr Ysgrythyrau yn wagsaw, ac yn anramadegawl; 
a'i briffbwnc yn groes i undeb barn yr Eglwys 
yffredinawl. Ein Iachawdwr a ddywed, “Yn nhy 
î; Nhad y mae llawer o drigfanau. Yr wyf fi yn 
myned i barotoi llei chwi. Er hyny, Mr. Belsham a 
haera nad oes y fath le a nef, Yr apostolion a 
ddarlunient y nef, dan yr enwau canlynawl:—dinas 
—teyrnas —gwlad—Jerusalem newydd, &c.— geiriau 
mor gyflawn ddarluniawl o hanfodiad penodawl, a 
chymdeithasiad ysbrydawl, nas gellir gwadu lleoldeb y 
nef, a chydfodoledd cyfanneddiad gweinidogion ffydd- 
lawn yr Arglwydd, heb wadu ar unwaith awdurdod 
Duwfawl yr Ysgrythyrau Sanctaidd.” 





449 


Haerai Priestley, Paine, ac ereill o'r un athrofa, eu 
bod yn hapus o gael eu geni mewn oes o oleuni, a 
rhydd ymofyniad; oes hefyd o ryddid yn caniatâu 
iddynt arfer rheswm i'w cyfarwyddaw i chwiliaw allan 
y gwirionedd. I hyn atebai yr esgob, “Na ddarfu i'r 
rhesymwyr hyn fanteisiaw dim, er mor euraid yr oes y 
buont fyw ynddi, tuag at iawn ddeongliad yr Ysgryth- 
yrau; gan na chwanegasant gymmaint ag un pwnc at 
eu credo, nad oedd mewn bod ym mhlith rhyw heret- 
iciaid neu gilydd yn y tair oes cyntaf o oed Crist. Nid 
oes,” meddai efe, “bwnc yn eu credo, yn yr oes oleu 
resymawl hon, na chafodd ei holi, aì farnu yn gyfeil- 
iornus, drosodd a throsodd, gan Dadau y Brif Eglwys, 
mewn cymmanfaoedd cyhoeddus, o fewn ysbaid y can- 
noedd a enwyd uchod. Felly, y mae y geugred Duw- 
wadawl (fel y gelwid Undodiaeth y pryd hyny) yn 
gorphwys ar ei gwaddod, ac megys gwedi hepian, o 
ran dim dadguddiad newydd, er ys pedwar cant ar 
ddeg o flwyddau. 

“Gwaith ofer yw gosod rheswm amddifad i ddeongli 
yr Ysgrythyrau. Nis geill rheswm amgyffred ond 
rhanau moesawl ac hanesawl o honynt: am ddirgeled- 
igaethau Gair Duw, y mae llusern ysblenydd rheswm 
oleu mewn tywyllwch, ac ni ŵyr ddim! Pa achos 
oedd am ddadguddiad oddi wrth Dduw, os yw rheswm 
dynawl yn ddigonawl i'n cyfarwyddaw ar y llwybr sydd 
yn arwain i'r bywyd; neu pa fodd y geill peth fod yn 
ddirgelwch, os bydd o fewn cyrhaedd amgyffrediad 
rheswm?” 

Yn ei ymddygiad cymdeithasawl a theuluaidd, nid 
oes ym-mhlith meibion dynion un mwy difalch, a llar- 
iaidd ei dymmer, nag esgob Salsbri. Y mae yn reddf- 
awl iddo ymarweddu gyda'r fath fwyneidd-dra a 
symlrwydd calon ag a hynodai ymddygiad y Cristion- 
ogion cyntaf. Er ei fod yn awr, debygem, wedi 
chwanegu at ddyddiau blynyddoedd gwr, neu wedi 
gadael ei ddeg o seithiau, y mae er hyny mor awch- 
rydus i amddiffyn crefydd, ac mor fywiog ac anniffyg- 
iawl ag erioed ìi ddigsylfaenu dadleuon gwrthwynebwyr 

51—u. 


450 


Cristionogaeth yn gyffredinawl, ond yn fwy enwedigawl 
Y sawl a ddrygliwiant osodedigaethau a daliadau yr 
glwys Sefydledig. Er hyn ymddengys, meddyliem, 
ei fod o'r tyb y gellid yn hawdd ddwyn i ben undeb 
cyffredinawl rhwng Eglwyswyr a_ Neillduwyr Protest- 
anaidd, gan ei fod o'r farn, bod yr amryfeiliant rhyng- 
ynt yn fwyar ymddangosiad allanawl nagmewn pynciau 
sylweddawl. Ond ag Eglwys Rhufain (Pabyddion) ni 
fyn ddal na masnach na chymmundeb; o herwydd bod 
undeb rhwng dwy eglwys mor wahanawl eu seiliau yn 
annichonadwy; er a freuddwydiai y Parch. Mr. Wix 
ac ereill i'r gwrthwyneb. Nid rhaidi ni ond chwiliaw 
ychydig i hanesiaeth Ewrop, ac yn enwedig yn ein 
teyrnas ein hunain, yn nheyrnasiad y brenin Ioan, i 
fab Henri y 3ydd, i weled llygredigaeth daliadau, & 
chreulawn orthrech y grefydd Babaidd, pan fyddai 
mewn grym,i ddangos anian y bwystfil â saith ben & 
deg corn ; yr hwn, er ei fod er ys oesau yn ddiniweid- 
iach ei ymddygiad at ddyno nag y bu, nid yw 
hyny brofiad ei fod wedi newid ei anian reddfawl: y 
mae eto yn meddu yr un ysbryd, er bod yr ysbryd 
hwnw yn hepian, a than oruchwyliaeth llywodraethau 
Protestanaidd.  Safed Protestaniaid ar eu gwylfa, rhag 
iddo eilwaith ymddihunaw, “cyn myned i ddistryw.” 


Hir oes, heb loes, heb lysiant—ì Zwrgess 
Heb argoel aflwyddiant; 
Poed o'i ol orseddol sant, 
Gwr o'i ddawn ac urddunant. 











LLYTHYRAU IDRIS FYCHAN 


AT OLYGYDD SEREN GOMER.! 
LLYTHYR I. 


Mn. GoMERB,—Y mae Cader Idris, meddant, yn hen 
sefyllfa seryddion; a minnau, ar ddysgwyl ymddangos- 
iad Seren Gomer, a ddringais yn fy meddwl i ben y 
glogwyn, i graffu ar eì llewyrchiad cyntaf: achan droi 
tua'r deheu, gwelwn Fôr Hafren fel gwydr ysblenydd, 
a'r tir eto yn lled dywyll Yna, meddwn, môr yw y 
parthau dysglaer yn y lleuad, a chyfandir ac ynysoedd 
yw “y gwrârbaich drain.” Ar hyn, gwelwn yn eglur 
Gernyw, Dyfnaint, a Gwlad yr Haf, o'r tu hwnt i'r 
gloew-for; a chribau mynyddoedd Cymru olynol yn 


I [Ymddangosodd y ddau Lythyr hyn yn y Seren Gomer wythnosol; y 
cyntaf yn 1 4ydd rhifyn, Ionawr 22, 1814, a'r ail yn y 27fed, Gorphenaf 2, 
yn yr un flwyddyn. Gwrthwynebwyd y cyntaf gan y Golygydd (y Parch. 

oseph Harris), y Parch. Elieser Wiliams, Ioan Tegid, ac ereill. Yr oedd y 
Golygydd a Thegid yn frwdfrydig iawn dros eithafion yr ysgol newydd 
mewn llythyraeth, ac E. Wiliams yn bur wydn o blaid yr hen ysgol. Y mae 
rheswm Mr. Wiliams o blaid arfer di yn gadarnhaol yn gystal a nacaol, mor 
gywrain ddigrif, fel y mae yn werth ei gofnodi, rhag disgyn o hono i ebar- 
gofiant, 

“ Rhag eich blino ni a mc fi ddim ond am un neu cyfno o bethau yn 
ychwaneg, a hyny'n gyntaf, mewn perthynas i'r modd y ewidir y J 
mewn cyfansoddiad, Y mae yn wìr fod y gair dy yn chwanegu'r end 
y mae'n eglur hefyd fod y gair di'n fynych pan gyfansoddir ef â gair arall, 
yn chwanegu'r ystyr yn yr un modd, canys fel y mae'r llythyren a mewn 
cyfansoddiad yn y Groeg, yn lleihau'r ystyr, ac weithiau, o'r tu arall yn ei 

wanegu ac yn eì liosogi yn anghyffredinol felly y mae'r gair di yn y iaith 
Gymraeg weithiau ym naccaol, megys difai, dif wl, &c. ac weithiau y mae'n 
chwanegu at ystyr y gair yn yc nsoddiad, megis, dioddefaint, diben, diì- 
fyrru a phan fyddo'n chwanegu'r ystyr, y mae yn ei chwanegu ac yn ei liosogi 
mewn modd rhyfeddol, canys talfyriad ydyw di, bryd hynny, o'r gair diau, 
felly pan sonier am yr hyn y mae dynion gael o galedi, fe ddywedir eu 
bod yn goddef adfyd, neu f trallod, ond pan sonìer am oddefaint y 
gwaredydd, fe ddywedir dioddefaint, hynny yw, goddefaint yn ddiau, mewn 
modd na bu erioed y fath oddefaint, o'r blaen... Ond yn y modd diweddar o 
ysgrifenu'r gair, fe ellir rhoddi ystyr arall iddo, a meddwl mai, dy oddefaint 
di a hysbysir, a bod yn bur debyg bod un o flaenoriaid yr ymbleidiau yn ein 
plith yn gofyn i'r llall, pa beth a wnaeth waredigaeth mor fawr i'n canlyn- 
wyr? a bod y llall yn atteb, dy oddefaint di, nid dioddefainf yr Achubydd."— 
Seren Gomer, rh, 7, Chwef. 12, 1814. 

Yn y wedd yna yr ymresymai gwr o ddysg y Parch. Elieser Wiliams ar 
lythyraeth yr iaith Gymraeg yn y 19fed ganrif o gyfrif Cred !] 


450 










ristionogaeth ffredi 

< eawl â ddrygliwiant dinawl, ond fwy enwediu. 
gg Sefydledig, Er hyn ymddengys dali lr 
^b fod ort b y gellid n “ ymddengys, medd. | 
yffredinawl rhwng FE yn hawdd ddwyn i ben tii 
47-g,eìdd, gan eì fod o' glwyswyr a Neillduwyr I": _" 
ŵ yn fwy ar ymddangosiad bod yr amryfeiliant y Ee | 
Z yyweddawl. Ond ag Eglw anawl nagmewn UN — 
£^ nn. ddal na masnach na YN ys Rhufain (Pabydd ^' 77 - 
deb chymmundeb; oherwv42””g 
deb rhwng dwy eglwys mo ; o herwydd”. 
47* pichonadwy; er a fr rwahanawlceu "”. _- 
g^. ereill i'r Cynthwyneb, Ni diai y Parch. M “y 
chydig î hanesiaeth Ewro, rhaidiniond '.  ' mS 
ymae ein hunain, yn nhe » aei ym enwed' 2 
^v Henri y Bydd, 1 weled ll iad y bren 
£7 eeulawn orthrech y crefydd aidd. A 
<' swn ì dda . abaidd, : 

ewn grym,ì ddangos anian y bwystíìl ; 
yd corn; yr hwn, er eì fod y l- 
eÊ eì ymddygiad at dd er y8 OGSau M" 

ym gt ynolryw nag V 





yD brofiad eì fod wedi newid ei anian 
pe eto yn meddu un ysbryd, er bo 
d< aw yn hepian, & than oruchwyliaeth 1! 
Âr otestanaidd. Safed Protestaniaid ar «': 
:ado eilwaith ymddihunaw, “cyn myned . 


Poed o'i ol orseddol sant, 
Gwr o'i ddawn ac urddunant. 





' fun esgus ei harddu hi. 

. vhghori 1 dynu ymaith 

: boddio llygad blysig? 
ut, trwy daflu i lawr ei 
':vmraeg yn fwy trefnus 

: un iaith arall, fe allai, 
iun-ewbl, heb un aelod 
loniaeth eì hun, heb 
r heb adwy neu adfail. 
ul yn arwyddo sain; 
—ylltedig, yn cyflwyno 
ch bod chwithau, Mr. 
nuu parhau, trymhau, 
ivnu parâu, trymâu, 
cyfrif Â yn llythyren, 
''henaid:” ond beth 

'Ì yn ei lle priodol ag 

: yr egwyddor. Nid 

. f y bachell fforchog 

vr argraff, nac yn 
byddai yn gwneyd 

hyny yn gwanhau 

Ì, i'r glust wrth ei 

ilred. Rhoddwch 
newydd parâu yn 

ut mor drwm ag 
'vddocâu digon o 

v Gymraeg, ac ni 

lytio, fel y meidd- 

e, neu y Wyddel- 

renau segur, y nifer 

. hwynt yn awr eich 
iuraeg odidog ei chyf- 

u hyny i awrlais cywir 
allan o hono, dyna ef yn 
vi, fy nghyfaill, yn hyn o 
ysedig mewn dim ond eich 
ond na ddilynwch y lluaws i 
lhrefnu eich mamiaith. 


452 


goleuo; yn gyntaf, Banau swydd Gaer a Brycheiniog, 
yna Pumlumon, Cader Idris, yr Aran, Eryri, &c. 
Gwelwn effaith y seren yn ymledu fwyfwy ir gwas- 
tadedd, megys M goleuni cânaid ar doriad y wawr: yr 
estroniaith, wedi unwaith oresgyn yn helaeth, yn cilio 
yn ol i'r dwyrain, yng Ngwent, Ewyas, Ystrad Yw, 
Maelienydd, Cedewain, a Maelor; a'r hen gyffiniau, o 
Gaer Dydd i Gaer Lleon Gawr, megys llinyn y cyhyd- 
edd yn terfynu rhyngthi a llywodraeth y Frythoneg. 
Tybiwn hefyd, yn llewyrch eich Seren, y byddai 
undeb a brawdgarwch yn cynnyddu mwy na chynt 
rhwng amrywiol bleidiau, fel “na chenfigenai Ephraim 
mwy wrth Tudab, ac na chyfyngai Iudah mwy ar Eph- 
raim:” gwelwn, yr ysbryd, ogan ymbleidiol ac 
erlidigaeth, fel gwiberod anferth yn tynu eu colynau 
atynt, ac, â'u cynffonau rhwng eu gaflau, yn diflanu 
i'r tywyllwch, o gyrhaedd llewyrch y Seren. Amen: 
felly bo. 

Dymunaf eich nawdd i sylwi ycbydig ar ansawdd 
& threfnedigaeth y Seren. Ni welais eto ond un golwg 
arni; ond ychwaneg o sylw a rydd ychwaneg o gyd- 
nabyddiaeth. Nid hunan-serch, nid awydd i feio, 
sydd yn fy nghymhell ì hyn, ond awydd i gymmer- 
adwyo undeb o bob rhyw undeb mewn brawdol 
gariad; undeb hefyd a chydffurfiad cyffredinol yn y 
ddull o lythyreg, neu y drefn o ysgrifenu Cymraeg. 
Yn awr neu byth i Ddeheu a Gwynedd fod yn un- 
iaith. Mae anian anesmwyth ynom ni: hawdd gen 
flino ar bethau arferol, er bod eu buddioldeb yn 
parhau: blinodd Adda yn ymattal yn Bden: yr Israel- 
laid a flinasant ar y manna: y Bhufeiniaid a flinasant 
ar eu hen ddull o arfau cedyrn, a hyny a fu achlysurol 
i'w distryw hwynt gan y Barbariaid: a gellir chwanegu 
hefyd fod rhan fawr o genedl y Cymry wedi blino ar 
y llythyrenau mwyaf cynnwysrym yn yr egwyddor. 
Yr oedd yr hen lythyreg Cymreig yn cael eì barchu 
gan y dysgawdwyr mwyaf enwog er pan gyfieithwyd 
yr Ysgrythyrau, hyd yn ddiweddar, pan roddodd 
prysurdeb lyffethair ar bwyll a synwyr; ac y dechreu- 


499 


odd yr arfer o wanhau yr iaith tan esgus ei harddu hi. 
Pa ddyn call a gymmerai ei gynghori i dynu ymaith 
y colofnau o'i adeilad er mwyn boddio llygad blysig? 
Pwy a brysurai i harddu pont, trwy daflu i lawr ei 
chanllawiau hi? Mae'r iaith Gymraeg yn fwy trefnus 
a pherffaith ei chystrawen, nag un iaith arall, fe allai, 
yn y byd: y mae fel corff cyfan-gwbl, heb un aelod 
ofer ynddi; neu fel ei barddoniaeth ei hun, heb 
lythyren ynddi a ellir ei hebgor heb adwy neu adfail, 
Yn y Frythoneg, mae pob llun yn arwyddo sain; 
a phob sain, unigol neu gyssylltedig, yn cyflwyno 
ystyr i'r meddwl. Mi a welaf eich bod chwithau, Mr. 
Gomer, yn deol Â allan o'r geiriau parhau, trymhau, 
mwynhau, &c., gan eu hysgrifenu parâu, trymâu, 
mwynâu, &c.. Nid yw rhai yn cyfrif A yn llythyren, 
ond yn hytrach yn “arwydd uchenaid:” ond beth 
bynag ydyw, mae mor anhebgorol yn ei lle priodol ag 
un arwydd neu lythyren arall yn yr egwyddor. Nid 
yw y cyfnewidiad sydd genych, sef y bachell fforchog 
(^) uwch ben, nac yn harddu yr argraff, nac yn 
lleihau llafur y cyssodydd; a phe byddai yn gwneyd 
yr un neu y ddau, byddai wrth hyny yn gwanhau 
ystyr y gair i'r llygad wrth ei weled, i'r glust wrth ei 
glywed, ac i'r meddwl wrth ei amgyffred. Rhoddwch 
genad i mi arddel nad yw eich gair newydd parâu yn 
barhâus, mad yw eich gair trymâu mor drwm 

y dylai fod, na'ch mwynâu yn arwyddocâu digon o 
Jwynhâd. Iaith anian eì hun yw y Gymraeg, ac ni 
ddieddyf ei chaboli, ei darnio, ai chlytio, fel y meidd- 
iech wneyd â'r Seisnaeg, y Ffrangaeg, neu y Wyddel- 
aeg, gan fod yn y rhai hyny lythyrenau segur, y nifer 
a fynoch, ìi chwareu tawlbwrdd â hwynt yn awr eich 
madrondod: ond nid felly y Gymraeg odidog ei chyf- 
ansoddiad; cyffelyb yw hi yn hyny i awrlais cywir 
cywrain; os tynwch olwyn allan o hono, dyna ef yn 
fud. Nid yw eich bai chwi, fy nghyfaill, yn hyn o 
gyssegr-ledrad, yn gynnwysedig mewn dim ond eich 
bod yn dyn y lluaws; ond na ddilynwch y lluaws i 
wneuthur drwg, trwy annhrefnu eich mamiaith. 


454 


Gadêwch ei chyfansoddiad mor ddilwgr, ei hymad- 
roddiad mor egnïol, ag yr ysgrifenwyd hi gan eich tad, 
ac y llefarwyd hi gan eich mam. Na throwch yr 
hen briod ddiwair, Â, allan o'i meddiant, er mwyn 
rhoddi ei lle i un goegen drythyllach arall. Prin y 
soniaf am eich gwaith yn gwrthod y llythyren ddwyol 
yn Aonno, hynny, &c.: mae hono eisus yn y Gymraeg; 
a pha wahaniaeth a wnewch rhyngddynt ? a phi 
fudd, pa les a gynnygwch i'ch darllenwyr yn y fath 
fasnach dibwyll? Na fernwch fi yn rhy llym; cofiwch 
fod “cerydd ffyddlon yn well na chusan y dygasog, yr 
hwn sydd dwyllodrus.” Soniaf am un bai arall yn 
eich llythyreg newydd: nid ydych yn gwahaniaethu 
rhwng oedd ac odd yn nherfyniad iriau: yn yr un 
ddull yr ysgrifenwch teyrnasodd (Be reigned, or did 
reign) a theyrnasoedd (kingdoms). Sain dalgron yw 
odd i derfynu gair gwneuthurol (verb active), a sain 
leddf yw oedd, angenrheidiol ìi derfynu y rhif luosog, 
megys miloedd, cantoedd, pobloedd, moroedd, &c. 
Rhoddwch grebwyll yn y gadair, deliwch gymmanfa 
gohebwyr, a phenderfynwch ar hyn o sylwiadau 
perthynol i iawn ysgrifenyddiaeth. 

Gair neu ddau eto yng nghylch Barddoniaeth. 
Gwahoddasoch y prydyddion o Aber Tawy i Aber 
Cynwy, ac o Aber Teifi ìi Aber Honddu, ìi chwareu yn 
llewyrch eich Seren, mor lluosog a morgrug yn yr 
haul, neu grethyll y bodiau o amgylch abwyd bach 
pysgodwr: ond hoff genyf weled yn eich rhif. 1, eich 
bod yn medru gollwng y ller trwy y rhidyll: parhïed 
y telynau rhawn ar barwydydd eu gwneuthurwyr, ac 
na fydded i Awen gael ei hanurddo â serthedd a n. 
Yn eich rhif. 1, dylasai dau fardd Morganwg gyfnewid 
eu sefyllfanoedd; dylasai Iolo gynghaneddu ar y 
pedwar ar hugain, a Gwilym ar y mesur penrydd; 
ond na ddigaloned Gwilym, fe ddichon prydydd o 
hono, ond iddo sylwi mwy ar reolau y cynghaneddion: 
darllened waith ei wladwyr, Lewis Morganwg, Meurig 
Dafydd, ac Edward Dafydd o Fargam; a boddloned 
bod yn ddysgybl am un dydd a blwyddyn. 


459 


Nid oes dim gwedi fy annog i'r sylwiadau hyn, Mr. 
G., ond ewyllys dai chwi, i'ch darllenyddion, ac i'ch 
cyhoeddiad cymmeradwy; a dymunaf arnoch, os 
gwelwch y llythyr hwn yn werth ei gyhoeddi, ei 
argraffu yn yr hen ddull o ysgrifenyddiaeth fel ag y 
mae; canys ni fynai henwr o'm bath i ymddangos yn 
y ddull newydd, mwy nag mewn penwisg ynfyd, a 
chlychau wrth ei sodlau. 

Wyf yr eiddoch, &c., 
ÏDRIS FYCHAN. 

Ton. lOfed, 1814. 


LLYTHYR IT. 


SYR,—Gan i chwi, yn ol tystiolaeth y brawd Morgan 
(Rhif. 6.) dderbyn fy llythyr cyntaf atoch “gydag 
annïolchgarwch, a'i ateb â geiriau ymrysongar,” a chan 
nad oedd genyf, pan ysgrifenais, na bwriad nac ewyllys 
i godi cythraul ym mynwes neb, mi ddiofrydais ddal 
fy llaw ar fy ngeneu, 


Fel llwynog neu fil llonydd, 
“ Heb son, ond gwrando be' sydd.” 


Wrth wrando a dal sylw, gwelwn mor fywiog oedd 
yr hen Adda, nid yn unig i roddi sen am sen, a dant 
am ddant, ond hefyd dwy sen, dau ddant, a dwy 
llythyren, am un o bob rhyw; telly, tu hwnt i'm dys- 
gwyliad, fe dyfodd y ddadl yn gynhen, a'r gynhen yn 
gâd lidiog a phleidgar. Ond yng nghanol y rhyfel 
geiriog a llythyrenog, os nid dysgedig, mi welwn, Mr. 
G., bod eich Seren yn ennill dysgleirdeb, er gwaethaf y 
cymylau duon, â'r tawch caddugol, a fyddent yn awr 
a thrachefn yn tywyllu y ffurfafen. Y llewych gloew 


450 


yma a ennillwyd trwy eich cydsyniad chwi, Mr. G., â 
chynghor y brawd Geredig ac ereill, i edfryd yn ol i'w 
lleoedd priodol a chyfreithlon, oedd yn mnherfyniad 
geiriau lluosog, odd yn nherfyniad berfau, A ìi gryfhau 
sain berfau cedyrn yn lle y gromfach fenthyg, &c. &c. ; 
a thrwy hyny mae eich Seren fuddfawr yn fwy hylif a 
dealladwy i 999 o bob mil o'ch darllenyddion. 

Mae hyn yn fy arwain, Mr. G., i sylwi ychydig ar y 
ddull o ddadlu sydd arferedig gan blaid y Croesffuriaid 
yn eu gwrthatebion. Y cyntaf yw Tudur (Rhif. 6). 
“Pa beth y mae Jdris,' meddai efe, “yn ei wneyd i'r 
h yn y geiriau trymaidd, trymder, mwyniant, mwyn- 
aidd, &. A wna efe eu hysgrifenu fel yma, trym- 
haidd, trymAder, mwynAiant, mwynAaidd, &c.?” Mae 
gwagsawrwydd yr holiad hwn yn ddigon o ateb 
iddo. Yr oeddwn gwedi holi adferiad yr A i'r berfau 
parhau, trymAau, &c., fel yr oeddid yn eu hysgrifenu ac 

eu seinio pan oedd yr iaith buraf: ac yn lle y bunt 
deilwng oedd dyledus i mi, ac ìi bob Cymro cywir, mae 
Tudur ac ereill yn cynnyg i ni ysgubell o wellt. Os 
yw berfau yn arwyddo gweithrediad, “beth bynag a ym- 
afael dy law ynddo i'w wneuthur, gwna â'th holl egni.” 
Diammheu bod egni yn fwy anianol i sain berf nag i 
sain enw gwan, megys mwyn, mwynaidd, &c.; canys ni 
ellir seinio y geiriau hyny yn rây fwyn. Ni fedraf 
edrych ar baraau, trymaau, neu barâu, trymâu, &c., 
heb feddwl am ddeadell o fynod geifr yn brefu yn llesg 
ar M, glogwyn yn ol caenen drom o eira. Nid wyf yn 
cofioìi Dudur, yn ei lythyr maith sawrweraidd, gyffwrdd 
ym mhellach na hyn â'r pwnc mewn dadl: am hyny 
mi a'i gadawaf i rifio “morgrug yn yr haul,” aci ym- 
drechu â'r “gwr a'r baich drain; canys “pob cyffelyb 
ymgais.” Ond dylaswn gofio y gelyniaeth sydd gan 
Dudur, Hynaws, ac ereill, i'r hen feirdd celfyddgar 
& dysgedig, a fuont golofnau yr iaith yn yr oesau 
tywyll, pryd nad oedd neb arall, na lleyg na llên, yn 
ei choleddu. “Mae coll neu newid llythyren yn y 
wasg,” meddai Z'udur, “yn ddigonawl achos er taflu 
y gynghanedd fwyaf rywiog bendramwnwgl, na. bydd 


457 


hi werth ei chodi o'r dom byth mwyach!” O feirdd! 
O farddoniaeth! Osynwyr! O wirionedd! Amynedd 
1 bawb a'ch edwyn; a mwy o oleuni i'r sawl sydd 
ddyeithrol ìi chwi! “Na bydd hi werth eì chodi o'r 
dom,” wedi colli neu newid un llythyren yn y wasg! 
Felly yn ddiau, fe allai na bydd i blant yn yr ysgol, nac 
i lawer o hen wragedd; ond i ddyn yn adnabod 
barddoniaeth gywir, reolaidd, nid eill un anhawsder 
ddygwydd os newidir rhai llythyrenau gan ysgrifenydd 
trwsgl neu gyssodydd anghywrain. Mae awdl gyfrod- 
edd gaerog yn puro ei hun fel dwfr wrth ymlithro. 
Nid yw gem ddim llai ei gwerth er syrthio trwy ddi- 
ofalwch “i'r dom ;” gem yw hi byth. O hyn derbyniwch 
anghraiffb neu ddwy: marwnad Syr R. Herbert a 
las ym Mambri (1469) o waith Ieuan Deulwyn, yn y 
cyhoeddiad o Orchestion, gan Rhys Jones (tudal. 135), 
mae braich feius fel hyn:— 


“Tyrfa wan yw Trefenni," 


Fe wna “Trefenni” y tro i ddarllenyddion anghyfar- 
wydd; i'r cyfryw byddai yn air sefydledig mewn rhydd- 
iaith, neu gân fongleraidd: ond i un yn deall rheolau 
barddoniaeth mae yn amlwg mai 


“Tyrfa wan yw Tre Fenni, 
Ond tra fu hwn, nid tref hi," 


a ysgrifenodd y Deulwyn; canys un o feirdd cywrain 
Morganwg oedd. 

Eto, yn Seren Gomer (Rhif. 3), mae englynion o 
waith y Cawr Gwan; ac na argraffwyd hwynt yn y 
ddull yr ysgrifenwyd hwynt gan yr awdwr sydd amlwg: 
canys tybiwn fod y Cawr nid yn unig yn deall bardd- 
oniaeth, ond hefyd. yn cyfansoddi yn dra chywrain ar 
ryw amserau i'r lleuad. Y linell ydyw, 


“Goleuo tywyllwch lawer." 


“Goleuo tywyllwg lawer” a ysgrifenodd y Cawr; ac o 

wrthwyneb i amledd terfyniadau, ac 1 gyfoethogrwydd 

iaith, y troed tywyllwg y Cawr yn dywyllwch y Seren. 
58—TT. 


458 


Mae tywyllwch a thywyllwg, tragywyddol a thragy- 
wyddawl, y naìll mor gymmeradwy a'r llall, yn enwedig 
mewn barddoniaeth— 


“ At wyllon y tywyllwg, 
I oddef fyth ei ddu fwg.” 
GRON. OWAIN, 


Heddwch a pharch, gan hyny, i'r hen feirdd cyw- 
rain a dysgedig: er bod eu cyríf yn llwch, eto eu 
gwaith celfyddgar a fydd glodfawr tra bo ddealladwy 
Frythoneg bur. Dywedir mai y Parch. E. Evans (y 
Prydydd Hir) a ysgrifenodd y rhagymadrodd Seisneg 
ym mlaen Casgliad ; Gorchestion, &c., gan Rhys Jones: 
gwrand€wch arno ef, chwi wradwyddwyr barddoniaeth, 
ac na ymgyffelybwch i'r madyn a ddywawd fod y 
grawnwin yn surion :—“'The works of the bards in this 
collection cannot fail of giving satisfaction to those 
who are versed in British poetry; as for those who are 
unacguainted with it, I would advise them not to 
criticise what they do not understand.” 

Gan eich bod chwi, Mr. G., wedi cyhoeddi eich 
gwrthwynebiad i lythyrau hirion, dylwn dalfyru; ond 
caniat6wch cyn gorphen i mi gyfarch y Oroesffurfydd 
cyndyn hwnw, Mr. J. J. or B—l—. 

r ieuanc, —Yn Seren Gomer (Rhif. 8) y cefais 
gydnabyddiaeth â chwi gyntaf. — Yn eich llythyr hwnw 
yr ydych yn galw eich cyfoedion, ieuenctyd Cymru, i 
dybio eu hunain yn ddoethach na'u dysgawdwyr; ac 
yn eu hannog i ddysgu ar dafod yr enwau milwraidd 
& osodwyd yn rhes yn Geiriadur Byr* y Seren. Diam- 
meu eich bod, er ieuepged ydych, gwedi ystyried yr 
effeithiau a darddent yn anianol oddi ar y fath athraw- 
iaeth gwerthfawr i lunio cynneddfau eich cyfoedion. 
Mae'r cynghorion yn dadgan eich oed; ac ni buasai 
achos i chwi gyhoeddi mewn ymffrost mai herlod oedd- 


1 (Hyny yw, Mr. John Jones o'r Bala, sef Tegid, yr hwn oedd y pryd dan 
sylw yn wr ieuanc o gylch 22 oed, ac yn yr ysgol yng Nghaerfyrddin. Ym 
mis Rhagfyr y flwyddyn hon y derbyniwyd ef i Brifysgol Rhydychain.) 

3? (Math ar Egluriadur o'r geiriau ansathredig a ymddangosent o wythnos 
i wythnos yn Seren Gomer.] 








459 


ych. Ond y mae eich ammharch chwi ir enwog 
Ddysgawdwr Johnson yn eich gwradwyddo chwi yn 
fwyna dim: gwr oedd Johnson na chafodd ammharch 
erioed ond naill gan genfigen neu anwybodaeth. Yr 
ydych yn dra chlochaidd yn gofyn (Rhif. 18), “A 
ydyw pob un o'r diwygwyr presennol ein hiaith yn is 
aw Johnson?” Yr ateb ydyw, Ydynt yn ddiau. Ar 
hyn dyma chwi yn teflu eich hun i un pen i'r clorian i 
bwyso eich corffilyn yn erbyn y cawr hwnw o ddysg 
a dawn. Rhag cywilydd, wr ieuanc, disgynwch ar 
frys o'r clorian, cyn i'r nenbren dori y chwysigen sydd 
ar eich iad. A ddarllenasoch erioed ddim o waith y 
Dr. J. heb law taflen neu ddwy o'i Eirlyfr? Rhoddaf 
gynghor i chwi ddarllen ei Ramadeg ef, i weled ei farn 
ef am eich bath chwi ym mhlith y Seison gynt. Dar- 
llenwch hefyd ffug-chwedlau ZEsop; ystyriwch ddeongl- 
lad y dammegion, yn enwedig y llyffant a'r eidion, y 
mul byw a'r llew marw, y neidr ynfyd a'r dduren; a 
rhyfeddwch pa fodd y gellid dychymmyg chwedlau, 
cynnifer o flwyddau yn ol, yn eich darlunio chwi a'r 
Dr. J. mor gywir. 

Yr ydych yn cwyno ar feithder llythyrau Myrddin, 
er bod eich llythyrau eich hun yn llawn mor feithion, 
a hyny hefyd heb gyfnewid dim ar y rhygyng, oedd 
yn lle odd, odd yn lle oedd, a tharian Lausus, a chwithau 
eich hun yn 4Eneas Ysgwydwyn yn lladd pawb o'ch 
blaen. Gofidus wyf drosoch na feddwch nemawr o 
awdurdodau o'ch plaid am eich mympwy, heb law y 
V fawr a'r ipse dizit: ni byddai yr awdurdodau hyny 
yn ddigonol i neb, i un herlod trwy holl fynyddau 
Cymru, ond i Mr. J. J. or B—l— yn unig. Eich 
nawdd, syr, yr ydych wedi gwysio D. ab Gwilym yn 
ei ganiadau brys difyfyr; ond pa beth a wnewch i'w 
ganiadau pwyllus a gorchestol ef— 


“ Taro wnaeth, terwyn oedd, 
Trwst taran tros y tiroedd,” &c.? 


Pa beth a wnewch i'r holl awdwyr gorchestol, Tudur 
Aled, D. ab Ieuan Du, D. Nanmor, Gut. Owain, Iolo 





460 


Goch, W. Lleyn, Gron. Owain, a llu cadarn na ddeuwn 
y rhawg i ben â'u rhifo, oll a thystiolaeth yn eich erbyn 
agos ym mhob dalen o'u gwaith. Do, heb law D. ab 
Gwilym, dygasoch brofiad allan o waith yr hen Sion 
Philip, druan, pa fodd y bu i chwi anghofio eich modryb 
Lowri Hywel? gan fe allai ei bod hithau ar droiau yn 
prydyddu yn eich dull chwi; er fy mod braidd o'r farn, 
pe buasai eich modryb hôno yn fyw yn awr, y buasai 

i yn tori gwialen fedw yng nghoed y Fach Ddeiliog 
i'ch ceryddu chwi am wrthod eich parch, ac am eich 
nacâd o hono i'ch uwchraddolion diammheuol. _ Un o'r 
gemau dysgleiriaf yng nghoron ieuenctyd yw gwylder 
gweddus. Yr ydych o berchen dawn; na chamarfer- 
wch y rhodd, ac na choeliwch gyfoedion o lai dawn na 
chwi eich hun, os dywedant nad oes gyffelyb i chwi; 
canys y mae yn berygl bod hunandyb a gweniaith yn 
dechreu gwenwyno eich cynneddfau chwi. 

Er gwrthddadl Alltud Tref Llundain (Rhif. 24), 
nid wyf yn gweled bod Myrddin yn cyfeiliorni wrth 
gyssylltu y Chwyldroad Ffrengig a'r chwyldroad a am- 
canwyd yn y Lythyreg Gymreig; yr oeddynt yn gyd- 
amserol; ac yr oedd anian llaweroedd o'r Prydeiniaid 
y pryd hyny yn ddigon hysbys. “Trwy bwyll yr 
oedd dyrwyn y bellen.” “O flewyn i flewyn yr oeddid 
yn bwriadu gwneyd y llwdn yn llwm.” “Olwyn o 
fewn olwyn.” “ Suavster in modo, fortiter in re.” Cyt: 
newid bob yn ychydig, ped fai ond teiliwr ì newid ochr 
y tyllau a'r boglynau ar sipog. Fe erthylodd y 
Chwyldroad Ffrengig ar anghenfilod erchyll; ac y mae 
yT erthyl Cymreig â'i wich yn llesg ddiobaith: gan 

yny, Mr. J. J., na siglwch ei gryd yn rhagor, ac na 
chenwch Aai lwl$ mwy uwch ei ben. 

Ar y pynciau mewn dadl, Mr. Gomer, sef oedd, odd, 
âu, hau, di, dy, am, an, ym, yn, mi ysgrifenaf dro arall, 
os rhoddwch genad. 

Ydwyf, eich ewyllysiwr da, 
IDRIS FYCHAN. 


ADOLYGIADAU. 


POWYSION; 


SEF, ODLAU AC YNGLYNION A DDANFONWYD I EISTEDDFOD 
GWRECSAM, MEDI 18, 1820. GEE, DINBYCH, 1821. 


Bop y Gwyliedydd mor eon ar ei ymddangosiad cyntaf 
ar glawr beirniadaeth, a meiddio cynnyg sylwiadau ar 
waith gradd o ysgrifenyddion mor hyddig, anynad, ag 
y mae beirdd yn cael y gair yn gyffredin eu bod, pan 
gyffyrddir â'u gwaith heb folach, sydd yn gofyn peth 
eglurhâd. Os beirdd, ni ddylent fod mewn diffyg o 
ddawn callineb; ac os call hwynt, hwy a oddefant 
addysg ; nid yn unig er eu mwyn eu hunain, ond hefyd er 
lles pawb ereill a dramwyant o hyn allan ar hyd hyfryd 
lwybrau awenydd ber. Dymunwn fod yn hybwyll yn 
y gorchwyl hwn tuag at bawb, ac yn enwedig tuag at 
y genedl bigawg-arf, blaen- rhediaid cad eiriawg, y rhai, 
mae yn deg gyfaddef, y byddai yn fwy dewisol genym 
gyfarfod ag arth wedi colli ei chenawon na gwynebu 
beirdd mewn digofaint: ac nid oes ond un ystyriaeth yn 
ein cefnogi i fyned ym mlaen yn y sylwiadau canlynol, 
sef, na wna nac ynglyn nac awdl dori esgyrn. 

Cynnwysiadau y Powysion ydynt. Betlair Awdl ar 
Farwolaeth Sior III; Pum Awdl ar Hiraeth Cymro am 
e, Wlad; a Thrigain a Chwech o Ynglynion ar yr 
holiad, Pa beth yw Awen? 


I. MARWOLAETH SIOR III. 


Bardd enwog yn nyddiau y Frenines Elsbeth a 
gwynai fel y canlyn, fod ei gyfoesion feirdd yn canu yn 
rhy fynych glod 1 wŷr mawrion heb ei haeddu:— 


“ Pob taiog a'n cyflogai; 
Peidiwn, gwybyddwn ein bai: 
Onis trown, ystryw ennyd, 

Ni chawn ni barch yn y byd. 


462 


Canwn ar y fainc hynod 

I rai a ryglyddai glod; 

A gadael, gafael gyfiawn, 

Iangwr yn iangwr a wnawn; 
Penaeth yn benaeth beunydd, 
Penaeth yn benaeth y bydd; 

Eryr yn eryr naw-radd, 

A brân yn frân, heb fwy radd; 
Gwalch yn hael-walch gwehelyth, 
A barcud yn farcud fyth!”! 


Pe buasai y bardd godidog hwn yn fyw heddyw, ni 
chawsai achos i geryddu ei frodyr am ei marwnadau 
cyfiawn-farn i'n rhadlonaf Frenin Sior III. Ei goffad- 
wriaeth ef sydd “fel cymmysg arogldarth trwy gyfar- 
wydd waith yr apothecari; melus ydyw fel y mêl ym 
mhob geneu, ac fel cerdd mewn gwledd o win."— 
Mab Strach. 

Am yr awdl gyntaf yn y liad, o waith y Parch. 
T. Jones, o Ddinbych, nid oes genym ddim i ddywedyd 
ond canmoliaeth :— 


“ Nil de mortuts nisi bonum.” 


Yr ail, gan Dysilio Fychan, yw yr unig awdl drefnus o 
barth gosodiad y mesurau, gan fod pob pennill drwyddi 
yn gyfunrhyw; sef ynglyn unodl union, cywydd wyth 
ban, a thoddaid; a hyn a wna bedwar ban ar ddeg ym 
mhob pennill. Ond nid yw y diweddiad mor beraidd 
glymedig i'r glust, gan nad ydyw y toddaid amddifad 
yn cyd brifodli â'r ddeufan cywydd nesaf ato, yn ol yr 
en arferiad. 

Yn yrail bennill gelwir y Gymraeg yn “iaith y duw- 
iau;” gan ddilyn, fe allai, farn P'ezron, a dychymmyg- 
wyr ereill, mai Cymraeg oedd iaith ddaiarol Sadwrn, 
Iou, Mawrth, a'r rhan fwyaf o deulu y Pantheon cen- 
edlig. Mae y bardd, mewn nod cyfeiriol, yn rhedeg i 
noddfa gellweirus, gan ddywedyd, nad yw efe “yn 
ceisio gan neb eu haddoli hwynt, os na chwennychant 
eu hunain.” Dyma ryddid cydwybod heb neb yn gofyn 
am dano. 

O ran bod y bardd yn byw megys yn gymmydog i 


! [Sion Tudur a'i cânt: gweler Cyf. i. 262.) 





465 


Sior III, mae ei awdl yn dangos cydnabyddiaeth tra 
chywir â'i fuchedd, a'i holl rinweddau moesol, teuluol, 
a gwladwriaethol. Gwedi ei euro â chlod hyd y 
pennill 17, mae yno yn arwedd tôn mwy cwynfanus, 
son am yr anhwyl gofidus a'i goddiweddodd yn ei 
henaint:— 


“ Ys uchel mae achos achwyn—bellach! 
Fe ballodd sain addwyn: 
Egr y modd! ni cha gwr mwyn, 
Ganllaidd fywyd, heb gynllwyn. 
Damwyn, y bywyd yma 
Nid yw'n perthyn i'r dyn da: 
Amryw odfa, mawr adfyd 
Yma gawn, heb ammau, i gyd. 
Llyna oedd—rhaid llawn addef, 
O fad Wn! ei fywyd ef: 
Gofid a blinder a gafas, 
Gwaew a chur gau a chas. 
Rhyw ddyrnod o nychdod wnaeth—ei brofi; 
Modd o gyni heb nawdd meddyginiaeth!” 


Mae amryw ddynion, pan osodir hwynt mewn 
swyddau uchel, yn rhy dueddoli falchïo, ac ì ddangos 
eu hawdurdod ar bob achos: felly ninnau, yn ein swydd 
newydd, gwedi dwyn tystiolaeth fod y bardd yn 
adnabod ei destyn yn dda, yn ei ganlyn yn hyfedr, heb 
wyraw o'r dechreu i'r diwedd, trwy 21 o bennillion; a 
bod yr awdl yn drefnus a chaniadaidd, ni fedrwn ym- 
gospi heb ddynodi ynddi ryw ychydig o wallau mân, o 
barth cystrawen, a rheolau gwarantedig y gerdd dafod. 

Tudal. 30, pen. 16. Sillgolliant:— | 


“'Mha le daw gwr y 'mhlaid gwan 
Ail i SIOBR 'n ei lys eirian?” 


Ni chytunai â chyhydedd cywydd fod yn gyflawn 
ysgrifenyddiaeth fel hyn :— 


“ Ym mha le daw gwr y 'mhlaid gwan 
AiliSIORyneilyseirian?” 


Tudal. 28, pen. 11. Rhoddir, er mwyn cynghan- 
edd, “ gwaredd” (enw gwan) yn lle gwaraidd: ac yn 
pen. 20, tudal. 32, “gwelaid” (berf) yn lle gweled. 





464 


Tudal. 29, pen. 14. “Yr Eigion faith a rwygant— 
a rwygent, os sonir am amser Sior y III; a pha ham 
“euraent a dygaent ar dôn,” yn lle “curent a dygent,” 
&c.? Ai bai yr argraffydd ydyw? 

Tudal. 27, pen. 8... A ddywedir y pennill hwn 
fod ystafelloedd Y brenin yn ei weled ef? _ Fe allai 
mai troell ymadrodd ddwyreiniol ydyw; sef bod 
sylweddau meirwon yn gweled, yn clywed, yn canu, &c. 

Tudal. 20, pen. 13... Gair cyrch pendrwm:— 

“ Tro nesaf at Deyrnasiad—Gwladwriaeth, 
A Dewrion pedeir-gwlad "— 
g I yn ormodedd. 
Tudal. 24, pen. 1:— 


“ Dy hen ffau di-unhoff fodd "— 


f bendrom. 
Tudal. 27, pen. 9. Rhy debyg:— 


“ Ond gwaraidd, trwy nôd gwiwrad.” 


Bai bychan. 

Tudal. 29, pen. 13.. “Awen y gana”—Awen a 
gana; ond byddai hyn yn ormodd odlau. Felly 
hefyd pen. 6:—“ Rhagluniaeth rh; goleuni.” Ond pa 
ham na ysgrifenasid hon fel y llinell yn pen. 20:— 
“Rhagluniaeth Ior goleuni;” ac felly ochelyd y bai, os 
bai ydyw? Dylai gormodd odlau drwy y bogeiliaid 
i ac a, &c., gael eu tynu o blith y pymtheg bai cy- 
ffredin, trwy ddedfryd eisteddfod, o herwydd nad oes 
ond ambell awdl yn lân oddi wrthynt. 

Y mae yn ddymunol na byddai i'n hamcan, yn hyn 
o orchwyl, fwrw tramgwydd ger bron neb, yn enwedig 
ein gohebwyr y beirdd. Dywenydd yw ymgyfeillachu 
ag awenyddion, tra byddo eu gwên geneu yn arwyddo 
tawelwch ysbryd, a meddwl siriol: ond rhag eu cuwch 
gwareder ni a hwythau. Nid dangos gwallau er mwyn 
eu cyhoeddi i'r byd yw ein prif fwriad; ond cyflwyno 
cynnorthwyon diwygiad yn gyffredin, fel y byddo ì 
feirdd ieuainc ofalu yn brydlawn am fod yn ddeallgar 








469 


mewn ysgrifenyddiaeth gywir, fel yr ymhoffont mewn 
cynghaneddion llithrig, cydbwys, a geiriadaeth hyrwydd 
a sylweddol; heb orllanw o eiriau ammherthynol: ac 
iddynt ymarfer yn hyn, cyn bod yn rhy bemngaled ì 
ddysgu. Gwedi iddynt unwaith ymgynnefino â “thwyll 
cynghanedd,” ac anafau ereill cerdd dafod, odid fyth 
iddynt fedru cyfansoddi yn hylithr a chywir. Os der- 
bynir ein hymgais yn hyn gyda gradd o foddlonrwydd 
ac hynawsedd, nyni a awn rhagom yn ein sylwiadau, 
o'r naill rifyn i'r llall; ond os cyffry digofaint nebun, fel 
y dangoso sarigrwydd, nid awn i ymrafaello; gan 
ddewis yn hytrach roddi heibio ein hyngnadaeth, er 
mwyn tangnefedd a brawdgarwch. 

Y drydedd Awdl o goffadwriaeth am y brenin 
hwyaf ei deyrnasiad, a mwyaf hynaws a chariadus ei 
gynneddfau, a fu erioed yn arwedd coron Prydain, sef y 
diweddar Sior III, sydd o gyfansoddiad Cywryd. Mae 
y bardd hwn, yn ei drofegau a'i ehediadau, yn dangos 
ei fod yn llawn mor gydnabyddus â barddoniaeth 
estronol Groeg a Rhufain, ag ydyw ag awen Cymry; yn 
enwedig cyfansoddiadau ein goreuon feirdd, o Dudur 
Aled ì Oronwy Mon. Mae arwyddion dysg a llafur 
ar yr awdl, ac amryw ranau o honi yn orchestol. 
Gwedi cwyno y golled am y brenin, i grefydd, ac i 
gyfraith; ym mhlith y celfyddydau y mae yn dadgan 
cyflwr Llongwriaeth o'r achos, yn y pennill hwn o Fyr 
a Thoddaid (tudal. 37):— 


“Llai angorau Llongwriaeth:—gwallus yw 
Golli SrIom ei Phenaeth! 
Ef, wr diwall, I Fordwyaeth, 
A droe hwyliau'n dra ehelaeth; 
I gludaw, ag awel odiaeth, 
Golud i euro Gwladwriaeth: 
Ond bellach, trymach bob traeth—lle'r hwylio, 
Gan wylo, gwan alaeth!" 


Yng nghylch rhai cyfnewidiadau dedwyddol yn India, 
y dywed, tudal. 39:— 


“ Ymddyrchwn, edrychwn draw! 
A gwelwn ddi-wag wylaw 
Am SIOR, & mwya' siarad 
Hyd ochrau glynau pob gwlad. 
O'r Albion, hyd araul-barth, 
Mae gwaeddi, poeni 'mhob parth! 
59—II. 





466 


“O'r Dwyrain, ei Râd aranl, 
haeddai, lle rhedai'r Haul; 
mledodd, hoyw-fodd hefyd, 
Rhad Hwn, hyd ddau Begwn byd! 


“Yn lle hocedau, Dulliau' deilliaid, 
A berw ymenydd eu Braminiaid, 
Ior Duw a ranodd i'r Dwyreiniaid, 
Drwy ei SIOR anwyl drysor enaid: 
Un berffaith Gyfraith a gaid, —un lwyddiant, 
A'r un Addoliant a'r hen Ddeiliaid.” 


Ei ddarluniad o esgyniad ysbryd Sior i'r nefolion 
leoedd sy farddonol hynod; ond y mae yn rhy faith 
i'w gyflêu yma. Cyfarwyddwn ein darllenwyr ìr 
Powysion, tudal. 43. 

Yn nhudal. 35, y mae yn dwyn rhestr o sylweddau 
difywyd i ddwyn tystiolaeth i urdduniant ein diweddar 
frenin. Nid ydym ni yn beio ar y bardd am hyn, 
mwy nag y beitem ber Ganiedydd Israel am ei drofegau, 
lle dywed, “Y môr a welodd hyn;' “Y mynyddoedd 
& neidiasant fel hyrddod;” “Y dyffrynoedd a floedd- 
iant ac a ganant, &c.; ond dylem ddywedyd fod yn 
dra hawdd cynghaneddu banau fel y rhai a ganlyn:— 

“Chwi Drefydd, Bronydd, Bryniau! 
Chwi Faesydd, Llwynydd, Llanau! 
Chwi dirìon ucha' Dyrau! 

Chwi Dai amlwg, chwi Demlau! 


Gwall yw eich parch golli'ch pen, 
Oedd addien, yn ei ddyddiau.” 


Gallwn feddwl y buasai yn galed farnu yn erbyn yr 
awdl hon, oni buasai ìi amryw wallau cynghaneddol 
ddianc heb sylwiad y cyfansoddydd; megys y rhai â 
ganlyn. 

Tudalen 38:— 


“ Awr oer daeth, i ARWR DU—a'n FFRED'RIG 
Ni pharhaed i'w Gymru,” 


Tudalen 34:— 


“ SIARLOTTA, un fwyna' fu! 
Duw oered ei daearu!” 


! The different castes among the Hindoos, 











467 


“ Mawr ŵylwyd mae ar elor,—o'u ber-oes 
Y bwriwyd ein Trysor.” 


(Tybiwn mai S:iarlotta oedd y trysor a fwriwyd ar elor, 
yna dylai y trydydd ban uchod fod fel hyn :— 


“ Mawr wylwyd mai ar elor—o'i ber-oes,” &c.) 


Tudalen 37:— 


“ Dysg & welwyd yn Dôês gwiwlon: 
O'i Chadeiriau, tyrau tirion, 
Aeth i'n Llanau'i wythi'n llawnion,”— 


(Mae yma anghydfod rhywiau:—“Dysg—o'i chadeir- 
iau,” yn fenywaidd; ac “ei wythi” yn wrywaidd.) 
Tudalen 38:— 


“ Yn ei Foesau, iawnaf weision !— Sant oedd, 
Santeiddiwyd ei Goron!” 


(Gresyn fuasai rhoddi “iawnaf weision” yng nghyffion 
cromfachau, er bod y ddeuair hyn yn gofyn felly. Pwy 
ydyw y gweision hyn? Ai holl ddeiliaid cywir y 
brenin? neu ei brifgynghorwyr yn unig? “Sant” a 
“santeiddiwyd” ydynt yn gymhwys berthynol i'w 
gilydd mewn rhyddiaith, ond mewn cynghanedd groes, 
neu draws, y maent yn “rhy debyg.”) 

O ran talfyriad, gosodwn yma rai banau heb sylw- 
iadau ar amryw o honynt. 

Tudalen 39:— 

Dywed I0alt (a dt dywedtyr, 


A'r Hispania, er eì hasw boeni— 
A'r Almaen y gae'n gweini.” 


Tudalen 40:— 
“ O ben Gwilym ab Ioan, a goelir,” 


(Syr Wiliam Jones oedd fab (ab) i Wiliam Jones, 
F.R.S., gwr genedig ym Mon. Felly Gwilym ab 
Gwilym oedd y cyntaf.) 


“ Bawb—' Caem dra llidiawg bob cam drallodion.” 





468 


Tudalen 41:— 
“ I gyd addoli gyd a'i Ddeiliaid, 
Tudalen 42:— 
“ O gwyrodd Barn y gwirion—yn ei law.” 


(Os y brenin Fel, y gweithredydd, yna dylai fod— 
“O gwyrawdd gwirion.” Ni wyra Barn ei hun, 
mwy nag y dywed Gwirionedd gelwydd. Dynion yn 
unig sydd yn gwyro Barn.) 

“ Yma â ch'ledi cyn y machludodd— 


am Fawredd? 
Mae' R feirw Batriarchiaid!” 


Tudalen 44:— 
“ Cwyd, rhag gwall, arall o'i Zin," 
Tudalen 44:— 


“ A rhan SIOR, nm hynaws Sant, 
O gyrhaedd Aur ac Ariant,” 


O gyrhaedd pob peth arall daiarol. 
ì Seniwn am un mamryfusedd arall 5 'n heiddo ni, neu 
yr awdwr; sef cyflead y bannod goreiriawg A ac 'y, y 
naill yn lle y llall, fel y canlyn:— 
Tudalen 33:— 


“O'i golwg, Ow y gilia,” 
(H. y., “a gilia.” 
Tudalen 34:— 
“ Y anfonawdd iawn Fynwes/|'' 


(H. ys “ A anfonawdd.”) 
Tudalen 48:— 


“ Uwch ben y Seren siriol, 
Y gywir enwir o'i ol,” 


(H. y., “A gywir,” &c.) 
“ Lle a trig, llu bendigaid." 
(H. y., “Lle y trig.”) 





469 


Tudalen 45:— 


“Dal iawn serch, a dilyn SIOR, 
Un fwriad i'r nef. oror, 
Lle a saif, yn Llyw is Iôn”— 


(Wrth y “Lle a saif,” rhaid i ni ddeall nef ! gwynfyd; 
yr hon a saif, y pryd yr â y nefoedd elfyddol heibio gyda 
thwrf; “hwy a heneiddiant fel dilledyn, ac a newidir.” 
Nid ellir meddwl mai Sior a saif, heb y yn lle JT a. 
Byddai sylwiadau cywircfarn ar y bannodau ac arddod- 
iadau yn dderbyniol genym oddi wrth ein gohebwyr; 
megys— 

Y dydd y darfu, &c, 

A darfu y dydd. 

Y dydd a ddarfu, &c., &c.) 


Y bedwaredd Awdl, a'r ddiweddaf, ar y testyn galarus 
hwn, ydyw yr eiddo Cynfarch, i'r hwn y barnwyd y 
air. Y mae dechreu ei awdl yn yr hen ddull 
gaethiwol o gyrch-gymmeriad, sef bod i ryw bwys-air 
yn niwedd un ynglyn ddechreu y nesaf, ac felly ym 
mlaen. Anghraifft, tudal. 46:— 
Se gydd mn gn wn 
Na'i dirionach drwy einioes, 
Na gallu mwy, na gwell moes, 
PY Neigyfnwch mewn afar” 5 en 


Pwy i'w Wlad mwy ad pur, 
Cyn ei ddal can ei ddolur?” 


Hen feirdd, o D. ab Gwilym i W. Lleyn, a ganent 
yn orchestol yn y ddull hon.. Y pwys-air cyntaf yn 
yr awdl a fyddai ym ddiweddaf hefyd. Weithiau, tua 
chanol yr awdl, fel dyn blinedig yn symmud ei faich 
oddi ar y naill ysgwydd i'r llai, hwy a newidient 
y cyrch-gymmeriad am gymmeriad llythyrenol, sef 
bod i bob ban ddechreu â'r un gydsain; neu hwy 
a'i newidient am brifodliad parhâus a chyfunsain: 
a rhyfeddol fel y cynghaneddent yn y fath lyffetheiriau. 
Eithr Cynfarch a ymddygodd yn gallach, gan dori y 
llyffethair yn ol y pummed ynglyn; ond efe a gofiodd am 





470 


ddiweddu yn “ Och saeth ”—gan iddo ddechreu ei awdl 
felly. Yn bm y mae yn gyllelyb i farchog yn gyru ar 
draws y rhedfa, yn lle myned oddi amgylch at y gadair. 
Mae yr awdl hon yn Gymreigaidd ei theithi, yr iaith 
gan mwyaf yn sathredig, ac am hyny yn dra dealladwy 
i'r Cymro uniaith, ac ar yr un pryd yn foneddig a diled- 
ryw. Y cynghaneddion ydynt lithrig, heb wahan- 
sangiadau o eiriau llanw, y rhai a gyffelyba awdwr 
Egluryn Ffraethineb ìi ddodrefn diles mewn ty, sef 
yn peri mwy rhwystr na gwasanaeth. Yr ydym o'r | 
farn bod Cynfarch yn cynghaneddu yn debycach i'r | 
hen feirdd na y rhan fwyaf o'i gydoeswyr; fel y gwelir 
wrth y cymhariaeth a ganlyn:— 

N fynai ein Naf yiio yd chwaith; 

Noddai'r da, urdda i'w ol, 

Ni adai ddîm niweidiol; 

Yman â neb cam ni wnai, 

Cam arall nis cymmerai; 

E fynai a f'ai uniawn, 

Ac ni wnai, ond a wnai'n iawn: 

Yn llaw Dduw, ein Llywydd oedd, 


Arf i'n cadw ar faingc ydoedd.” 
CYNFARCH, i Sior III (1820). 





“ Nid oes falchder yn f' Eryr, 

A fo balch, fe â heb wŷr; 
A ro budd i wŷr heb ball, 
A fyn gwŷr fwy nag arall; 
Ef a wnaeth bob gwas'naethwr, 
Hwyntau a wnaeth yntau'n wr; 
Gwr & wella gwŷr wellwell, 

r r a wna'r gwr yn well.” 

gwy y» NANMOR, i D. ab. Rhydderch 
o Ogerddan (1450). 


Dywed Cynfarch ar Ddiddymiad Masnach y Caeth- 
ion, tudal. 53 :— 


“ Torwyd dattodwyd tidau —gwŷr Affrig 
Er hoffrwydd i'w breintiau, 
Acw, O dyned fu'r cadwynau! 
Elwa dynion ail eidionau! 
Ni bu cyllyll neu bicellau 
n darwain noethach driniaethau; 
SIOR fu rydd rwygydd yr iau,—dad-glymodd, 
Llwyddodd ei allweddau,” 


Ar lwyddiant yr Efengyl, tudal. 55 :— 


471 


“ Dir nesodd i'w deyrnasiad, 
Amlder goleuder i'n gwlad; 
Bu'n ffyddlon foddion di fâr 
I Air Duw euraw daear; 

Carai anfon, caer wynfyd, 

Beibl i bawb o bobl y byd; 

I'r byd gael gwìr wybodaeth 

O deg Ner, y Duw a'i gwnaeth.” 


Y beiau gwaharddedig mewn Cerdd Dafod ydynt 
bymtheg o nifer, yn ol y gramadegau cyffredin; ond 
dylid lleihau y rhifedi trwy farn ac awdurdod eistedd- 
fod; am nad oes nemawr o wahaniaeth rhwng rhai o 
honynt a'u gilydd. Y 4ydd, sef Proest ir Awdl; 
5med, sef Dybryd Sain; a'r 1lfed, sef Ymsathr Odlau; 
a gydfyddent dan yr un enw: a 7Thwyll Cynghanedd a 
Chamosodiad, nid ydynt annhebyg i'w gilydd. Byddai 
felly ddeuddeg o feiau, a hyny yn ddigon. Yn yr 
Ieithadur Cymraeg, a gyhoeddwyd gan awdwr yr awdl 
dan ein hystyriaeth, argraffiad 1818, tudalen 191, 
rhoddir anghraiffb or bai a elwir Rhy Debyg, fel 
hyn:— 

“ Rhyfedd mor ddrwg yw rhyfel.” 


Dywedir gwedi hyny:—“Geill fod amryw yn debyg, 
ond nid yn rhy debyg;' megys, 


“Y mae â pheth am ei phen.” 


Yn ein tyb ni, mae y naill mor feius, neu mor oddefol, 
a'r llall. Pe buasai D. Ddu o Hiraddug, neu ryw 
ddychymmygydd arall yn yr oes dywyll, yn gyru hanes 
o blith y “Tylwyth Teg," fod pedwar o ddeiliaid 
Mangre Abred yn gyhuddedig o gydfradwriaeth 
erbyn y llywodraeth sefydledig; ac ar y dydd brawd i 
ddau o'r pedwar gael eu barnu yn euog, a'r ddau ereill 
gael eu cyfrif yn ddiniwed; er nad oedd dim rhagoriaeth 
rhyngddynt o ran eu trosedd, ond bod y ddau euog yn 
ddwy fodfedd o hyd, a'r ddau ddiniwed ond modfedd 
bob un; a farnem ni y ddedfryd yn gyfiawn, am i'r 
beirniaid bychain olygu corffolaeth y gwrthryfelwyr yn 
lle eu gweithredoedd? — Nis gallem farnu felly. 


472 
I ddychwelyd: Byddem ddiolchgar ì Gynfarch am 
dd wedyd, pa un aì beius ai goddefol ydyw y tebyg- 


iadau a ganlyn yn ei awdl ef. 
Tudalen 46:— 


“ Deuai dymhestl du dymmor." 
Tudalen 47:— 
“ Trister pryd tros dir Prydain," 


Tudalen 50:— 


* I'w Gwlad, ac i'w T^ad yn goeth iach— 
Un gain ail, nag anwylach,” 


Tudalen 51:— 
“ Tros Europ—troes arwydd yr adsain.” 
Tudalen 55:— 
“Ni thrŵai draw o'i law lad,” 
Ereill, Tudalen 52:— 
“ Pôr fu SIOR, mae prawf a saf.” 
(H. y., “saif.”) 

Tudalen 53:—“ Brydain” yn lle Prydain. 
Tudalen 55:— 


“ Celfydd ddysgedig gwiwda,” 
(Os gwiwda, yna gwiwllon, gwiwclod, gwìiwteg, &c.!!) 
Chwaneg pe baem yn chwennych, 
Ni fedrir gael—fydrwr gwych! 
I. AWDLAU AR YR AIL DESTYN, SEF “HIRAETH CYMRO 
AM EI WLAD MEWN BRO ESTRONAWL.” 


Meddwl dyn, heb son dim yn bresennol am feddwl 
ysgrubl, a lonir ac a dristêir yn achlysurol gan amryw- 


475 


iol nwydau; megys cariad a chas, llawenydd a galar. 
Gellir amgyffred A1raeth megys nwyd gymmysg rnwng 
sercha galar: serchatryw wrthddtych pello'i gyrhaedd, 
a galar am nad eill ei fwynhau ynol ei ddymuniad. Mae 
y naill genedl o bobl, a'r naill aelod o genedl, yn fwy: 
darostyngedig nag ereill i'r nwyd hwn; a hyny o achos 
amgylchiadau a greddfau amrywiol. _ Mae ieuenctyd yn 
fwy tueddol iddo nag oedran addfedach; a thrigolion 
Nanhwynain na dinasyddion Llundain. _ Mae yn glefyd 
anadnabyddus i'r Tartariaid crwydraidd, o herwydd eu 
bod yn cael cartref a'u boddlono ym mhob man y gos- 
odont eu pebyll, ac y caffont borfeydd i'w milod. Pa 
fwyaf mynyddig a fo gwlad, mwyaf gwylaidd fydd ei 
thrigolion; am hyn y mae hiraeth yn fwy cynhenid i 
drigolion Cymru a glynoedd mynyddoedd Mynnau, na 
dim pobl ereill, fe allai, tan y ffurfafen. Am y rhai 
diweddaf, dywedir, pan fyddo rhai o honynt yn bell o'u 
cynnefin, ac iddynt glywed eu cân ychain arferol ym 
mhlith eu bugeiliaid gartref, eu bod yn ebrwydd yn 
clafychu o hiraeth. Os gwendid synwyr yw hiraeth, 
o'r ddwy genedl callaf y Cymry. Pa fodd bynag, 
gellir arddel mai nwyd neu glwyf plentynaidd ydyw; 
yn cael ei ddechreuad, fe allai, pan fyddo dyn yn faban 
ar y fron; anwes rhieni a'i meithrina i gyd-dyfu ag ef: 
y mae yn ei ddilyn gwedi hyny i'r ysgol, yn enwedig 
os pell a fydd, ac yntau heb nemawr o awydd i ddysgu. 
Os canlyn hiraeth ef ym mhellach na dyddiau ei fabol- 
aeth, hwyr y goddiwes oedran pwyll. 

Tybiwn mai nid i'r dyben i feithrin a chynnyddu y 
nwyd annymunol o hiraeth ym mhlith ein cenedl pan 
grwydront o'u cynnefin, y rhoddwyd y testyn hwn i'r 
beirdd ganu arno; ond yn hytrach fel y byddai eu cyf- 
ansoddiadau megys cynnifer o areithyddion 1 gynghori 
yr ammhwyllus pensyfrdan rhag trosglwyddo ei hun a'i 
deulu i wlad bellenig; ac felly wrth geisio gochel un 
caethiwed, syrthio ì un a fo mwy. Os íelly, magu 
cariad ym mynwesau Cymry at wlad eu genedigaeth 
oedd yng ngolwg y sawl a roddasant y testyn hwn ger. 

| 60—rr. | 


474 


bron y beirdd; a dywenydd genym weled mor ddeall- 
adwy y canasant arno. 

I. Awdur yr Awdl gyntaf yn y casgliad, gwedi cyf. 
arch ei Awen, ac erfyn ei chymhorth, yn ol ei ddull 
arferol, canys fe allai mai meinir lled ysgoew, yn gofyn 
mynych goledd, yw hi, mae yn gofyn iddi— 

“Ibwy ybu? o ba ben? 
Mwya'r ing a mawr angen?” 


“ Ai coethaf oedd llef Caethion—o finiau 
Afonydd Babilon? 
Heb Gôr eu Telynorion, 
Na threm ar Salem, er son? 


“ Ai 'r uchaf. wr i ochain—oedd Ofydd, 
Hawdd-afiaeth Fardd cywrain, 

O'i wael serch a eiliai sain 

Mawr ofid am ei Rufain?” 
Yn lle ateb yr holiad yn uniawngyrch, ei Awen a 
ddywed yn ebrwydd,— 

“ Llawer mwy'i brudd-der mewn bro—estronawl, 
Was truan yw'r 


Cymro; 
Gwelir fyth mae el fo 
I'r eithaf pan hirae 


Ei Awen ad rhagddi ì i ddangos nad oes wlad yn J 
byd, o'r naill begwn i'r llall, a foddlona Gymro; ac 


mai— 


“ Ei fwriad mal arferol, 
O'i fawr nych, yw foriaw'n ol; 
Yn well i'w gorff i orphwys 
Mae rhyw lan y'Nghymru lwys.” 


Ni sonia yr Awen un gair am hiraeth y bardd ei 
hun; y mae gan hyny yn adrodd cyflwr hiraethus 
enwogion erei ymru, a fordwyasent i wledydd 
tramor: l. Masnachydd yn yr India Orllewinawl; 2. 
Gwilym Canoldref; 3. Sion Dafydd Rhys yn yr Ttal ; 
4. Mwtwn Dafydd o'r Llanerch; 5. Goronwy Owain ; 
6. Y Gwyneddigion yng Nghaer Ludd; 7. Syr Watcin 
yr Ffrainc: a fe allai ei bod cymmeryd cariad y 

gwŷr enwog hyn at eu gwlad yn lle eu Airaetâ am 
dani; canys nid oes genym ddim awdurdod i goelio ì 








479 


hiraeth, yn ol ei ystyr priodol, fenu nemawr ar yr un 
o honynt, namyn Goronwy Owain; i'r hwn, ei Fon 
anwyl oedd ei fyrdon braidd ym mhob cân: megis— 


“ Llundain ìi Sais, lle nad oes eisiau—son 
Am wychder dynion—Mon i minnau!” 


Am gyflwr y Goronwy, dywed Awen, tudal. 65:— 


“ Er moriaw i'r Amerig, 
Uwch goror y dyfnfor dig, 
Hiraethai (rhy hwyr weithion) 
G'ronwy mwy fwy am ei Fôn! 
Gweua'r enwog gywrein-waith;— 
Nid allai tra'r eillai'r Iaith, 
A'i ddagrau ar ruddiau, res, 
Droi ei Fôn draw o'i fynwes!” 


Awen hefyd a sylwodd yn ddestlus ar y “terfysglyd 
fyd fu ar Fadawg ' ab Owain Gwynedd, a'i gyfeillion, 
yn hwylio tros y môr gorllewinol, ac yn dal eu golwg 
ar y Wyddfa nes y collwyd hi yn y niwl. Un o'r 
Madawgwys hyn a ddarlunir megys yn sefyllfa ar ben- 
ryn yn yr Amerig, yn dysgwyl ymddangosiad yr haul 
o'r dwyrain, ì ofyn i'r genad ddysglaer, “Pa newydd o 
Wynedd?” Rhag gwneuthur cam â'r bardd godidog 
hwn, gosodir yma yr araeth at yr haul:— 


“ Clywaf ei lais—claf ei floedd! 


Heb oedi . . . 

. . *Haul y Bydoedd, 
Dywed, O di, Dad y dydd! 
Gwyliawdyr uwch y Gwledydd; 
Dywed im', da yw dy wedd, 

Dy Genad deg o Wynedd, 

Pwy'n ei iechyd?—pwy'n ochain? 
I fynu drwy Gymru gain? 

Ai llwyddiant—diwall addysg, 

A sain mawl y sy'n eu mysg? 
Neu ofid, llid, a llediaith, 

Fal gynt, a rhyfelawg waith? 

Ar dy gerbyd tanllyd di, 

Pe gallwn, O! heb golli! 
Ffylliwn, iach meiddiwn uwch môr, 
I gyrhaedd y deg Oror, 

Lle'r ei di, i roi lliw dydd, 

Aur melyn! ar ei moelydd.' 


“ Yn ei Fron, un yw o fri—trig Gwalia 
Tra gwêl y goleuni: 
Mwy siriawl na Mtsawri, 
Menai wen a'i Hafren hi, 


476 


“ Rhaid troi a'i gadael—rhêd draw i'w Goedwig, 
Lle mae'i elynion, y Llu mileinig! 
Gwelwn Anneddau gwaelion anniddig 
Yn yr anialwch, anwar, anelwig; 
Lle'r Gwylltion 'dyfnion eu dig—lle hir-loes, 
Lle y pall einioes y llu pellenig.” 
Cyffelybwn yr Awen wibiawl hon i Mdyedga a: ac 
nid gwenynen gyffredin) a fyddo yn hedeg yn 
ar hyd uchelfeydd meithion meillionog fedd Wan, ac ac 
yn llwytho ei hesgyll â ffrwythau perion oddi ar bob 
amrywiol flodau; ond mewn un perthynad y mae yn 
gyffelybi wenyn ereill, y rhai y mae yn nawd iddynt 
weithiau ddisgyn 


Ar ryw fân gallod, neu ryw fenyg ellyll, 
hespion a diffrwyth. _ Y llinellau canlynol a ddeonglant 
y ddammeg. 
Tudalen 59. Gwasgu wythsill i saith; megys yn y 
tri anghraifft canlynol:— 
“ Ac aur fwyn a geir fynych.” 
(Yn fynych.) 


“ Er hudaw ar yr 'hediad, 
Ac amryw lwydd, Gymro'i wlad.” 


(O'i wlad.) 


“ Anrhydedd hwn yw rhediad, 
Yn diwedd, i wledd ei wlad.” 


(Yn y diwedd.) 
Tudalen 60:— 
“ A fwriai yno fer einioes.” 


(Tor mesur.) 
Ei fwriad, mal arferol, 
O'i fawr nych, yw foriaw'n ol. 
(Moriaw, neu, 
O'i fawr nych foriaw yn ol.) 
Tudalen 62:— 


“Ffylliwn” (y yn lle u). 
Tudalen 65:— 


“Gwerdd Arno'n gu addurnwyd.” 


AT 


(Twyll cynghanedd.) 
Tudalen 66:— 


“ Caed dan SIOR Gymrodorion, 
Geraint hael, y garent hon.” 


(Y yn lle a byth ac hefyd.) 
“ Seiniwch y Delyn sain iach y Dalaith,” 


Talaith, a diadem. 
Talaeth, a province. 
Tudalen 68:— 


“Syr Wacin sy rywiocaf.” 


(Syr Watcin.) 
“ Pell a fo torfoedd, heb bwyll, a'u tyrfau!l” 


(Twyll Cynghanedd.) 
Tudalen 69:— 


“ Rhyw Lan, neu fan o fynwes 
Faeth ei wlad y fytho'i les,” 


AWDL II. Gan WYDDON ADDIANT. 


Y Paganiaid tywyllion gynt a ddychymmygent i un 
Wlcan syrthio o'u nef. hwynt, a disgyn ar ynys Lemnos, 
heb oddef un briw o'r achos, namyn cloffni mewn un 
aelod. A dyma fardd goleu, yn y 19edd ganrif, yn 
dyfalu ei hun megys gwedi syrthio o'r awyr ym mhlith 
dynionach aflathr, aflafar, aflerw, na wyddai pwy, nac 
ym mha le! Ei frys yn eu holi a ddengys gyflwr ei 
feddwl:— 

“giggêy mly doy, 
. . - . Pa genedl y'ch? 
Beth dd'wedaf?—ba iaith ydych? 
Pwy byth ŵyr pa bethau y'ch? 
Pa rodiad? pwy ryw ydych?” 
&c., &c., &c. 

Ond yn ebrwydd, megys cyn iddo gael hamdden i 
gyfodi oddi ar y llawr, ac ymysgwyd o'i gyffro, y mae 


478 


yn deall nad oedd y boblach hyn neb gwrthunach na 
“ Hil Hengist hyll”—sef Seison llyfnion Llynlleifiad! 
Nis gallwn ganmol ymddygiad y bardd tuag at ein 
cymmydogion a'n cyd-ddeiliaid cyfieuawl, y rhai y mae 
y goreuon o honynt (ac am y gwehilion ni wiw son) 
yn parchu ein cenedl, ac yn ei if yn urdduniant 
iddynt, os gallant ddwyn eu nawfed ach allan o un o 
lwythau Cymru. Teimla y Dug Wellington waed yr 
hen Dudur Trefor yn twymno ei wythenau; a'r Iarll 
Sant Vincent a haera ei ddisgyniad o Iorwerth Drwyn- 
dwn. Ond er hyn, mae Gwyddon am ail ennyn 
m dos huddedig hen elyniaeth, fel y canlyn :— 
Tudal, 73:— 


“ Meib anelwig . 


Dyma'r haid ffyrnigiaid noeth, 
A'n cafodd yn ein cyfoeth; 
Dwyn ein gwlad mewn brad a brŷs 
O ranau goreu'r Ynys, 
A'n gyru ni, gerwin oedd, 
I anneddu'r mynyddoedd. 

“ Lladd ein mawrion—dynion del, 
Ba ryw ofid! heb ryfel; 
Plant Gomer yn nigter nwyd, 
Drwy gyllyll draw a gollwyd; 
Difa'n syn wnai'r gelyn gau, 

O wall afraid ein llyfrau. 


'* Nid digon yno'n anwir 
Y gwelent hwy gael ein tir; 
Eu bwriad yw i beri 
Dileu'n hiaith,—O! daliwn hi: 
Bwrw ein hiaith berffaith ì bant 
Hynod ollawl nid allant: 
Rhaid i'r gweilch crasfeilch croesfaith 
Ein lladd ni cyn lladd ein hiaith.” 
&c., &c., &c, 


Gwedi canmol yn ddyladwy iaith ei fam (tudal, 74), 
y mae eilchwyl yn byddino ei alluoedd yn erbyn y gor- 
mesiaid yn y daflen ganlynol, gan ddywedyd,— 
“ Brydain! ar g'oedd iawn oedd yn eiddym, 


A mwyniant ei gogoniant genym: 
Hengist a'i hil, pan eiddil oeddym, 


! Prydain. 


479 


Mewn llwyr adwyth i'r man lle'r ydym!” 
Canu da oll, da iawn, pe buasai “Twyll Y Cyllyll 
Hirion” yn destyn. Yng ngolwg cyfraith y byd 
y mae ein hawl i Brydain y rhy hen, heb law hyny, 
"iwr dewr wnenthur'el dwyll” 

Yn ei elyniaeth i'r Seison, bu agosi Wyddon anghofio 
ei “ Hiraeth” am Gymru. _ Er hyny, gwedi ymddadebru 
o'i gwsg a'i ddychryn, dywed wrth y Sais,— 

nyn 
“ Gad î Jano godi ei lef—a wylo 
Dwl ddiles deil ei ddolef, 
O wraidd ei fron e rydd fref.” 
“Fel y brefa yr hydd,” medd y Salmydd; ond nid 
brefu a. wna dyn, oddi eithr ei fod yn gwallgofi o 
hiraeth. Mae awdur Egluryn Ffraethineb yn rhybuddio 
beirdd ac areithyddion, r ag iddynt, wrth y drof 
a eilw efe “Trawsymddwyn " roddi anghyffelybrwydd 
dros gyffelybrwydd cydweddawl; megys pe dywedai 
rhyw un—“Mae y tarw yn cyfarth:” nid mwy gwrthun 
fyddai hyny na dywedyd fod “dyn yn brefu.” 

Ni welir haiach wall cynghaneddol yn yr awdl 
lithrig hon. Adeiledydd trwyadl yw y Gwyddon, pe 
gofalai am gydweddu ei sylfan at ei sylfon. O'i fedrug- 
rwydd yn adeiliaw, cymmerer y pennillion canlynol yn 
wystl. 

Tudalen 1:— 

“hm gg py ged ie ee 
odlef troai 


Fy ngwlad oedd llefiad y llais!” 
Tudalen 72:— 


“ Fe naid uchenaid a chwynion—aethus 
O eithaf fy nghalon, 
Rhyfeddais (mewn rhyw foddion 
Noeth arw hynt) na thorai hon!” 





480 


“Rhyfeddais na thorai hon,” yw ystyr y ddeufan 
diweddaf; nid yw y chwe gair enill. ond llanw. 
Gresyn! 


“ Nydwydd moriwr (gwr teg wedd) 
Tra eglur WT i — 
Felly f'enaid naid yn ol 
I ganol daear Gwynedd / 


“Byn fyfyrio 
Dan och'neidìo 
I fod yno, wiw-fyd unawl; 
ele finnau 
Drwy fy nyddiau 
Yn y mânau annymunawl!” 


Adeilia fanau cywydd olynol, fel y galler eu dadganu 
ar dôn “Mwynder Meirionydd,” &c. 
Tudalen 78:— 


Oe8, 
yllaf ar eì cholli— 
Felly'r Cymro'n wylo'n wir 
Fyw rediad am ei frodir|” 


Tudalen 81:— 


“ O boen! ochenaid i ball, 
Gwn a yrir gan arall! 
Sain achwyn, ae syn ochi, 
Swn y feth sydd ynof fi; 
Cwyn drom mal cwyn colomen, 
Sâl fy mharch, isel fy mhen: 


Tudalen 82:— 


“ Wele genyf wael ganiad,—a didwyll 
Dywedais fy mhrofiad; 

Nid llef gynnil, eiddil, a 

Dim hiraeth ydyw'm haeriad!” 


(Sain gudd o gysswllt.) Nyni a'i coeliwn am hyn, 
sef i ereill ganu ar y testyn, heb deimlo yn brofiadol 
gymmaint o hiraeth ag ef. 





481 


AWDL III. Gan WYRGAM AB NORDD. 


Fel mae “nid wrth ei big y mae prynu cyffylog;” 
felly hefyd, nid wrth yr enw a gymmero y mae barnu 
prydydd. Awdl “Hiraeth” yw hon o'i dechreu i'w 
diwedd. Yr ydym yn coelio mai gwirionedd yw y 
cwynion canlynol:— 

Tudal. 85:— 


“ O fy hen wlad eurwìlad i 
Yr hwyliais, droe fôr heli; 
Ow! aflwydd! annedwydd nod, 
Du oernych! Och o'r diwrnod!” 


Tudalen 83:— 


“ Estron i dirion wladwriaeth—geinwych 
G wyf, ysywaeth! 
Am hon mae'r galon yn gaeth 
Y'nghyffion oerion Hiraeth.” 


Tudalen 84:— 


“ Poeni i raddau pan orweddaf—peunydd, 
Poeni pan gyfodaf; 
Poeni enaid pan hunaf, 
Poeni, a du gyni gâf. 


“ Gadael y corph gwywedig—yr ydwyf 
Ar ardal bellenig; 
Y meddwl diddwl a dig, 
A naid i'w fro enedig.” 


Tudalen 85:— 


“ Wylo wrth rodio yr ydwyf;—poeni 
Ie, pan eisteddwyf; 
Llwyr wael yw pob lle'r elwyf 
O'm gwlad lân, anniddan wyf !”' 


Tudalen 86:— 


£ Gwell toi gwasgawd mewn gallt i gysgu 
'R nos allan, a'r tân yn melltenu; 
14, a'r diwrnod ar lawr dyrnu, 
Yn nhalaeth odidog fy nheulu; 
Na bod yn caeth hiraethu,—mewn annoeth 
Aur a chyfoeth í ymddyrchafu.” 


6l—mdI. 


482 


Tudalen 87:— 


“ Edrychaf fi, drwy ochain,—ar fwyngu 
Derfyngylch y dwyrain; 
Ond p'le mae gwedd Gwynedd gain, 
Bro odiaeth Ynys Brydain? 


“ Ystyriwch mewn tosturiaeth—y gofid 
A gefais ar f'ymdaith, 
Yn yssig, lawer noswaith, 
A'm gorweddfa yn foddfa faith! 


“ Gwely gobenydd galed—o geryg, 
orwedd mewn syched, 

'N wylaw a'r ddwy law ar led, 
Âm gynes fro y'm ganed.” 


Erfyniwn nawdd ein darllenwyr ychydig ym 
mhellach. 


“ Ow! na chawn mewn llonach hwyl 
Droedfedd o Wynedd anwyl! 
O na chawn o gwyn a chur, 
O hyll ofid a llafur, 
Bridd-dy, fal gwely gwael-lun 
O ddwy lath, i eiddil un 
Orphwyso & gwywo gwedd 
Brig einioes mewn bro Gwynedd! 
Gwell yw bod ar goll, a bedd 
(Er gwaned) yn nhir Gwynedd, 
Na byw'n helaeth Ben hylwydd 
Yma, pe cawn, yn llawn llwydd, 


“O nych hiraeth! Ni charwn 
Fod hardd y daearfyd hwn, 
Na wnawn, oni chawn wych wedd 
Gogoniant enwog Gwynedd; 
Ac o'm serch 'r wyf yn perchi 
Llyth'renau ei henwau hi.” 


Tudalen 88:— 


“ Gwnai'r Awen gân yr Eos 
Ar gynnydd, yn nydd a nos; 
Pe ca'i ran o dan ryw do, 
Byth yno mewn bwth un-nos,” 


Tudalen 89:— 


“ Fy mherth'nasau, gorau gynt, 
Dedwydd i mi nid ydynt; 
Ow! sôn! fal meirwon i mi 
Ar hanes, y'm Rhieni! 


“Ow! fy Nghyfeillion ar fwynion fanau! 
Ll o Miraeth fu eich lythyrau; 

Yn f'enaid rhoent au—blinderog, 
I awchu llidiog archolliadau,” 





485 


Digon bellach! —Nid eto. Mae y bardd, yn parotoi 
erbyn y gwaethaf; ac os byddai i Ragluniaeth ei gadw 
hyd. ei ddiwedd yn y “fro estronawl,” y mae yn cyfan- 
soddi maenargraff i'w osod ar ei fedd ei hun. 

Tudal. 90:-— 


“ Os fy Ner â doethder da, 
A rydd im' orwedd yma; 
I'm mynwes mor ddymunol * 
Uwch fy nghlai fyddai ar f'ol, 
Arwydd o'r lle gorweddwn 
Yn y llawr, â'r pennill hwn— 


“ “ Awenawg Wr o Wynedd,—o hiraeth, 


A yrwyd i'r llygredd, 
Ar arall dir ìi orwedd; 
Dyma fan fechan ei fedd.' 


“ Fe allai, deuai ar daith, 
Damwain, ryw hen Gydymaith, 
I ymdeithio heibio hon 
Ag wylaw ar ei galon; 
Darllenai'r air llinell, 

Yn iaith fad ei bur-wlad bell, 

Gan och'neidio, wylo'n waeth, 

O herwydd trymder Airaeth : 
Tannau euraidd tynerwch 

Gyffry, wrth fy lletty llwch, 

I eirio prudd arwyrain, 

A thrist wedd, wrth fy medd main: 
Minnau a'm bron yn llonydd; 

O! Dduw fry!—ai felly fydd?” 


Gwallau yr Awdl hon ydynt ychydig iawn o 
nifer :— 


“ Yn gaeth ac alaeth calon,” 


sydd yn o debyg. “ Awenydd” yn prifodli ddwywaith 
yn yr un pennill, tudal. 85.—“ Aeddfed” (addfed ).— 
Tri sillgolliant, 'N, 'R, ym mlaen banau. 


AWDL IV.—Gan GARADOG. 


Pe baem, fel Elis Wynn, yn cymmeryd gyda ni 
“ysbienddrych i helpu ein golwg egwan,' nì chan- 
fyddem nemor wallau yn yr Awdl hon chwaith. Y 
mae yn proestiaw lleddfau a thalgrynion. 





484 


Rhoddir “galaeth” yn lle alaeth:—“fy mro fau” 
hyny yw, y fro fau.—Wythsill mewn ban Cywydd 
(tudal. 95):— 


“ Mae'n beraidd ìawn mewn barddoniaeth.” 


Y mae y bardd hwn yn dra helaeth yn ei ddarlun- 
iad o ansawdd ei wlad, a chynneddfau ei thrigolion. 
Dywed am ei wladwyr (tudal. 93):— 


“ Dynion grymusion a moesawl—ydynt; 
A rhai o naddynt yn wŷr rhinweddawl.” 


Ambell Lot yn Sodom. 
Ei deimladau o Airaeth a edrydd fel y canlyn. 
Tudal. 92:— 


“ Paradwys yn Ynys Prydain—ydyw 
N Fy odigeth wiad drain, 
mawr ei gwerth;—fy mro gaìn! 

Mae achos i mi ochain!” 


Tudalen 94:— 


“ Yno, mewn mawr ddywenydd—nid yn gaith, | 


Ond yn gweithio beunydd; | 
Brodyr glân, seirian im' sydd, | 
A chywiraf Chwiorydd, 


“ Mae yno Dad mad, a mwyn 
Im'; hefyd, a Mam hyfwyn; 
Ac ochain, ddyn gain a gwyl, 
Mae hôno—fy Mam anwyl 
Yn gaeth gan hiraeth mae hon, 

Och weli! 'n drom ei chalon. 


“ Mae'n tyner gofiaw'r amserau—y bôm 
Ddyn bach ar ei bronnau— 
Duw Î mae hyn yn mwyhau 
Beunydd ei Aaethus boenau. 


“ Yn ei gwaeledd mae'n .gwelwi—o ethryb 
Fy nyeithrwch iddl: 
Yn ei Aalaeth mae'n holi, 
“Ol—mae fy mab arab i?' 


“ Minnau am fy Mam un modd, 
Mewn alaeth, ysywaeth, sydd! 
Ochain a germain gormodd 
'Rwyf fi, a delwi bob dydd,” 


489 


Tudalen 96:— 


“ Oferwaith yw myfyrio 
Am Walia, fireiniaf fro, 
Och sôn!—' mewn bro estronol'; 
Pe gallwn neidiwn yn ol. 


“ Mewn sân dringais i fân fynydd—i edrych 
Drwy wydryn ysplennydd, 
O'i nen, am Fro'r llawenydd, 
A hynny,'n ddir, ryw nawn ddydd. 


“ Methais ganfod fy mrodir, 
Er tremiaw a neuaw'n hir; 
Ar ei ddisgywen nen o, 
Gorweddais, hunais yno; 
A mi, wael un, yn hunaw 
Ar y drum, megis marw, draw,— 


“ Clywn beraidd, lwysaidd leisiau,—ffur arwest, 
A pheroriaeth tannau, 
O mor fyg! yn fy mro fau— 
Adwaenais yr hen dônau! 


“ Gŵyr Naf na fedraf adrodd 
Na lluniaw y llawenydd 
A brofais, ni bu ryfedd; 
Galaeth pryd hyn a giliawdd, 


“ Ond yno, pan ddeffroais 
Gwnaeth neuedd eì fedd dan f'ais 
Yn y fan: mae'n trywanu 
Y ddwyfron a'r galon gu.” 


Tudalen 98:— 


“ A threulio yr wyf, uthr alaethl—y dydd, 
Rhaid addef, mewn Airaeth, 
Ym mhob man, heb wahaniaeth, 
Clywir fi'n ochi gan aeth!! 


“ O na bawn yn hunaw beunydd—i mi 
Y mae yn ddywenydd 
Dodi 'mhen ar obenydd— 
Gwell yw'r nos dywell na'r dydd! 


“ O na ba'i'n nos arosawl, 
unwn na welwn wawl, 
Nes im' dawel ddychwelyd 
At fy nghain gynrain i gyd, 
I'm hanwyl wlad! mae hono 
Yn iachaf, fireiniaf Fro.” 


ì Aeth, a. galaeth, ydynt eiriau cyffredin iawn yn yr Awdl hon. 


486 


Tudalen 99:— 


“Ac hefyd, o y cyfan—a enwais 
freiniau fy Nhrigfan, 
Mwya gwerthfawr yr awran, 
Yw y lwys Efengyl Bn, 


“ Er dim, dwg fi, y Ior da, 
I Walia ìi fyw eilwaith, 
Mewn elwch a heddwch i 
Dy addoli hyd ddylaith." 


Dygasom dystiolaeth i addasrwydd y breuddwyd 
cyntaf i Garadog, drwy ei osod yn gyflawn bron 
ein darllenyddion; a dymunem na freuddwydiasai yn 
rhagor, ac nì buasai ei Awdl yn a*i diffygiol o' 'r achos. 
Ond efe a freuddwydiodd “ganwaith,” ac yn niwedd ei 
freuddwyd olaf y mae yn dolefain (tudalen 98):— 


“D— mawr! yn ol agawr fy nau lygaid.” 


Ow! Ow! Buasai V fawr, neu ryw lanw cyfunhyd, 
yn fwy cydweddawl yma na “D— mawr 


AWDL V. Gan ADVENA. 


Tra anghymhwys, os nid cableddus, yw arfer rhai 
prydyddion yn cyfar ch yr Hollalluog na ddylid ei enwi 
ond er ei ogoniant, pan fyddont ar gyfansoddi cerdd 
mor wael, fe allai, ei thestyn, a “Chywydd y Iâr a'r 
Mynawyd.” Ond nid yw y cerydd hwn yn cyfeirio 
dim at Adovena; fel y deallir wrth y canlyniad. 

Tudal. 100:— 


“ Duw Ior mawr! Awdwr y moroedd,—a lluniwr 
Holl anian a'i lluoedd,— 
Y ddaear gref a'r nefoedd, 
Diddwl waith dy ddwylaw oedd. 


“ Yn ddi os, Ti sy'n gosod 
I bob rhyw gael byw a bodi 


Difai i i mi rho'ist fy mod, 
Y Ngiy fy mhres wylfod, 

dd dda, gu, ddi gwyn, 
cufwyn. 





487 


“ Ond ysywaeth! daeth y dydd,—ac afar 
Boen pan gofiwyf beunydd, 
Dygwyd fi o'm gwlad rad, rydd, 
Briw addef y boreuddydd!” 


(D.S. Nid yw paladr yr ynglyn uchod mor ddirnadw y 
ag y dymunem ef.) 
Tudalen 101:— 
“ I bellder, fel pob alldud,—ow cofiaf, 
Y cefais fy symud, 


Draw o geindeg dir Gwyndud, 
I. fod mwy fel Meudwy mud!” 


Tudalen 102:— 


“ Mae hiraeth fel tônau mawrion,—llwythawg, 
Yn llethu fy nghalon; 
Fe aeth awch pob llif a thôn 
Anhyfryd dros fy nwyfron.” 


“ Am Gymru 'rwy'n brefu'n brudd.” 


(Yn iaith ddammegawl yr Ysgrythyrau, dywedir bod 
dynion yn udaw, yn gweryru, yn rhuo; ond nid ydym 
yn cofio i neb ddywedyd, cyn Gwyddon Addiant, ac 
Advena, eu bod yn brefu... Yr ydym yn deall pa beth 
a feddylir wrth y dywediad fod dyn yn udaw o _ ofid, 
yn gweryru o drachwant, yn rAuo o ddigofaint, &c: 
ond nid ydym yn ei weled mor gydweddol ddywedyd 
ei fod yn brefu o hiraeth. “Hydd bref am ei gynnefin:” 
ond nid eill hydd wneyd amgen; dyna ei reddf anianol: 
nid eill nac udaw, na gweryru, na rhuo, na siarad.) 
Ond i ddychwelyd at Hiraeth Advena. 
Tudal. 102:— 
“Ow! Ow! yn awr, na feddwn i 
Aden y g'lomen glau imi, 
Ehedwn yn ddioedi 
Dros foroedd, llynoedd, a lli— 
“Ac yn Nghymru, wlad gu, gwn, 
Desog annedd, disgynwn.” 


Tudalen 103:— 


“ Mae fy nghariad at fy hen-wlad, 
Hoff lym eiriad, Fei tfiam eres; 
Mwy ni ddiffydd, ped ai ffosydd 
Dwr afonydd drwy y fynwes, 





488 


“ Nid oes ar y ddaear ddwys, 
Un medd g â laeea'm loes; 
i'r drwy ddirfawr bwys— 
I âr yr âf fore'r oes! 


“ Gwir fe'm dygir gan ddarfodedigaeth 


Yn gynnar i weryd, oer hiraeth 

Af 1 ar elawr drwy ddirfawr alaeth, 

Ni thycia im' yma, heb fy mammaeth:— 
Ji i fro'm genedigaeth—hon 

A ddaw ag union lân feddyginiaeth. 


“ Awel dyner fy hen wlad anwyl 
A oedai ddyddiau, oriau f'arwyl; 
O brysia, enwog breswyl,—i'r meddiant, 
Cu y dynesiant—min cadw noswyl.” 


Tudalen 104:— 


“ Yr adar gwâr a hedant—ar ei gwŷdd, 
A'i dwysgu weunydd, y disgynant, 
Ac yno pêr y canant,—mewn d'rysgoed, 
A geirw benooed, y seingar bynciant, 


“ A minnau yn llwm, unig,—yn gerain 
Mewn goror bellenig, 
Fel dylluan wan y wig, 
A'r meudwy dirymedig.” 


Tudalen 105:— 


“Fel Gwylan, wawr hoew-lan am fôr heli, 
Gwylydd, a'i lawenydd am oleuni, 
Neufaly G am fêl i'w gweini, 
Neu Glaf fyg einioes o'i glwyf a'i gyni, 
Neu Faban am ei fami,—mae 'nghalon, 
Am y wìad dirion, yn ymyl torri. 


“ Pe caid fy llygaid yn lli eigion, 
Mynwn hefyd fy mhen yn afon, 
Dae i'r goleu drymder y galon, 
Yn heilÌt ddyfroedd o hollt y ddwyfron— 
O sarrug iasau oerion! 'n mwysig, 
Dywalltedig, mewn gwlad alltudion. 


“ A fedro rifo dafnav'r afon, 
Y ser, a nifer tywod Neifion, 
A'i dda awch, efe a ddichon—gwedi, 
I chwi nodi rhif fy och'neidion!" 


Tudalen 112:— 


“ Oni chlywaf, ac ni welaf, 
Er a ganaf mewn oer gwynion, 


d 





489 


Arwydd lleia' cael diangfa 
Draw i Walia, frodir wiwlon,” 


Tudalen 113:— 


“ O Iôr fy einioes! hyn a erfyniaf, 
I mi o gysur, dyma a geisiaf; 
A chyda pharch, mewn cryf-arch crefaf, 
Ystyr gri awchus, Duw Ior Goruchaf! 
Troedio'r fron uwch hon oni chaf— tho fedd 
Yn y wâr annedd, im' pan yr hunaf, 


“ A chael o'r bedd ddychwelyd—i gadarn 
Adgodiad i fywyd, 
I fwynhau fy Ion o hyd, 
Uwch haul, yn ddifrycheulyd.” 


Am wallau cynghaneddol yr Awdl hon, ni wiw 
son yn rhagor. 


Byr achos pigo brychau, 
Lle nad oes ond llai na dau, 


AR GYNGHANEDD GROES A CHYNGHANEDD SAIN. 


Daliwyd sylw, fod pedwar o'r pum bardd a ganasant 
ar “Hiraeth” yn dra hoff ganddynt ddiweddu ynglyn 
unodl union â ban o gynghanedd sain, neu lusg, fel y 
gelwir yn yr hen Ddosbarth, yn lle y gynghaned groes, 
yr hon a weddai oreu, o herwydd bod ynglyn yn anad 
un mesur yn gofyn crynodeb neu gydglwm sain yn ei 
adroddiad, Ni arferodd Gwyddon Addiant gynghan- 
edd sain i ddiweddu ynglyn ond unwaith drwy eì Awdl: 
y pedwar ereill a'i harferasant o wyth i ddeng waith 
bob un. W. Wynn a feiodd ar Oronwy Owain am ei 
fynych arferiad o'r cynghaneddion sain a llusg jn ei 
“Gywydd y Farn;” er, fe allai, eu bod yn fwy goddefol 
mewn cywydd nag ynglyn. Y Du o Fon a ymddi- 
heurodd yn erbyn y Gwynn, fod iddo ryddid i ddewis 
y cynghaneddion a fynai. Mae hyn yn deg. Ond os 
cyfansodda bardd i foddio rhywun heb law ef ei hun, 
mae rhyddid i'r rhywun hwnw farnu pa gynghanedd 
sydd yn seinio yn fwyaf peraidd yn ei glust ef. I gloi 
ynglyn, dymunem ni gael cynghanedd groes.  Barned 
pawb yn ol ei archwaeth. 

62—uu. 


490 


ADOLYGIAD YR ENGLYNION A GYFANSODDWYD AR 
YR HOLIAD—“PA BETH YW AWEN?” 


Mn. Gwyliedydd,—Sylwyd, lle clywais, nid unwaith, 
ac nid dwywaith, gan amrai o'ch darllenyddion, 
ddarfod i chwi, wrth roddi heibio eich “ Adolygiad o'r 
Powysion” cyn eì orphen, wiriaw y ddiareb sathredig, 
“Blingaw y gath hyd at ei llosgwrn.” Gan eich bod 
chwi â'ch dwylaw yn llawn o orchwylion mwy pwysig, 
rhoddwch genad i mi fod yn Ohebydd i chwi am 
unwaith, drwy adolygu yr englynion a gyfansoddwyd 
ar yr holiad—“ Pa beth yw Awen?” 

Allan o chwech a thri ugain o englynion, y mae o 
gylch deugain o honynt braidd yn unair mai “Dawn 
yw Awen;' ond eu bod, fel y gellid dysgwyl, yn am- 
rywio yn eu geiriadaeth. Cymmerer yr englyn cyntaf, 
i'r hwn y rhoddwyd y wobr, yn ddrych. Y mae Cais 
ab Ceisiedydd,* mewn tri ban o'i englyn, yn rhoddi tri 
ateb i'r holiad—“Pa beth yw Awen?” sef— 


1. Gwên a rhywiog lên rhagluniaeth— 
2. Nwyfiant o nefawl wybodaeth— 
8. Dylif o ysbrydoliaeth, 


Y mae amrywiaeth geiriau rhwng y tri darluniad a'u 
gilydd, heb nemor yn yr arwyddocâd: yn hyn y maent 
mor debyg i'w gilydd ag ydyw unrhyw dri briellyn ar 
lethr y fron. Llawer o'r englynion ereill sydd o'r un 
nod a delw... Dywedir ynddynt mai “Dawn Ior, o fru 
nef,” “Dawn o nef,” “Dawn Naf y nefoedd,” “Dawn 
fad o roddiad yr Ion,” yw Awen. 

Ni wrthddadleuir yma nad talent yw Awen o bob 
rhyw, nad rhodd oddi uchod ydyw cynnysgaeth neu 
drysorau y meddwl, yn gystal a chryfder ac iechyd y 
corff. Ni haerir chwaith nad rhodd Duw ydyw Awen 
y pendefig B-r-n, er ei fod ef, yr hyn sydd waeth 


! [Us o destynau Eisteddfod Gwrecsam, 1820.] 
2 [“Sef Gruffydd Iago, telynor yn Rhydychain, gynt o Ddolgellau; i'r hwn 
y barnwyd yr ariandlws.”— Powysion, ìi. 115.] 

3 | Yr Arglwydd Byron, |] 





491 


na'i chuddio mewn napcyn, yn ei harferyd â holl egni 
ei fyfyrdod doniawl yn erbyn ewyllys y Rhoddwr; a 
chan belled ag y dichon ef, i gadarnhau colofnau sigl- 
edig teyrnas Satan ar y ddaiar. 

Bydded gwir ddiddadl, gan hyny, mai “dawn yw 
Awen;' ond eto, gellir gofyn, A ydyw y cyfaddefiad 
o hyny yn ateb cyflawn ac uniongyrch i'r holiad— 
“Pa beth yw Awen?” Dalier sylw, na holwyd o ba 
le y mae Awen yn hanu, na phwy yw y Rhoddwr 
o hono; ond pa beth yt hi? pa fath yw ei defnydd- 
iau hi? 

I wneyd hyn yn fwy eslur, dammegwn ychydig. 
Pe buasai y cyhoeddwr yn sefyll ar ben adfail 
Castell Dinas Brân, ac yn bloeddio gyda digon 
o erthwch, “Pa beth yw Awen?” buasai Craig 
Eglwyseg, ar eì gyfer, yn ei ateb o hyd ei phen, 
“AwEN.” Ped amrywiasai ei holiad, gan lefain, “Pa 
beth yw Dawn?” y llech lafar a atebasai yn groew, 
“Dawn.” Ond pa faint a fuasai yr hawlydd ddoethach 
er ateb cwta yr adsain? Pe gofynasai ym mhellach, 
“Pa beth yw Sebon?” os yw craig lefair yr Eglwyseg 
yn medru adrodd geiriau deusill, hi a_ ddywedasai, 
“SEBON.” Ond fferyll cyffredin a roddasai ateb mwy 
cynnwysfawr—mai “cymhlithiad o hallt leisw lludw 
llysieu-losg ag olew neu wer anifail, yt sebon; a bod 
y cysswllt fferedig yn fuddiol i olchyddion.” _ Atebion 
cyffelyb a roddai fferyll, pe gofynid iddo, Pa beth yw 
dwfr, glo, gwydr, halen, neu unrhyw sylweddau cyf- 
ansawdd ereill. 'Tybiwn mai ateb tebyg i hyn oedd 
yn nysgwyliad cyhoeddwyr yr holiad—“Pa beth yw 
Awen?” Pa fodd bynag, felly y deallwyd yr holiad 
gan awdwyr rai o'r englynion. Sylwer ychydig ar 
rai o honynt. 

“ Nerth anian o lân oleuni,'—Diddan 


he. 
” Dueddiad barddoni, 

o> A synwyr i gysoni 

8 Y fwyn iaitli yw f'Awen i,” 


Ond pwy ofynodd i Poietes, pa beth oedd ei awen ef, 
yn anad awen un bardd arall? Awen farddoni yn 


492 


gyffredin, mi a feddyliwn, oedd yng ngolwg yr holydd- 
1on—Awen Goronwy Owain, Awen Dafydd Ddu o 
Eryri, &c.; ond er hyn, englyn canmoladwy yw y 
Rhif. 14. 
20, “Nef ferch hynaf wreichionen—Athrylith! 
Ar olwyn ei helfen— 

Dysg^—Cof?—Crebwyll*—Iaith*—Pwyll pen€— 

Dyna ryw dawn yr Awen.” 

Englyn llithrig darluniadlawn yw hwn, ond bod ei 
baladr, i'm golwg i, fel can-clo clicied, yn haws ei 
ddyrysu na'i ddattod. Dymunol fyddai cael esboniad 
Cynfarch ei hun ar ei waith. Gelwir Awen yn “ ferch 
hynaf nef”—pan “gydganodd ser y bore, mae yn 
debyg. Ydyw “Athrylith ar olwyn ei helfen” yn 
sidyllio mor chwyrn nes y tery dân neu wreichion? 
Buasai attalnod yn y ban yn ynnorthwy i'w ddeall; 
ni ddaeth yr un o'r wasg, os aeth i mewn iddi. 

28, Y cob yd A cangen UN 
Dygwyddiad oes ann en 7 

Cydnebydd pob dyn goleubwyll fod Serch at y ddawn 
farddonawl; cof am a ddarllenir, a welir, ac : glywir; 
a Myfyrdawd dwys a threiddbell, yn anhebgorol 
ddodrefn Awen flodeuog. Dyma dair cainc o'r cyngyd 
cyfrodedd; a'r bedwaredd a sonir am dani yw, “ Oes 
deg addien” i'r Awenydd ymddangos ynddi. Gallesid 
chwanegu gwlad yn gystal ag oes; canys pe gauesid 
Homer ar gyffiniau Labrador, neu Milton ym Mada- 
gascar, ni chawsem ni heddyw na T^hrôeg y naill, na 
Chol Gwynfa y llall, i ryfeddu at odidogrwydd yr 
awenau a'u cyfansoddasai; er, fe allai, tan y fath am- 
gylchiadau y buasai eu doniau hwynt yn eu dysgu 
1 amlygu eu gwib-feddyliau drwy wneuthur lluniau 
dealladwy iddynt eu hunain â'u bysedd ar dywod glan 
ymôr. Gwael oedd raid bod dechreuad pob celfyddyd 
ddynol. Ai ni buasai Cynfelyn yn dyrchafu Awen 
radd yn uwch drwy arferyd y cyfansoddair gwiwfrydiog 
yn lle gofrydiog? 





495 


29. “Brwd ymgais! (ba raid amgen!)—yw 'goriad 
Aur-gaerau cystrawen, 
Cyfundeb Callineb*—Llên*— 
A Deall*—yw mad Awen,” 


Y mae nifer o aelodau anhebgorol i gorff Awen yn cael 
eu rhifo englyn hwn; ond bod y corff yn ym- 
ddangos in mi fel llamidydd, yn sefyll wl ben fforch yn 
uchaf. “Brwd ymgais—ba raid amgen?” atebai craig 
lefair deirsill, “RHAID AMGEN!” _ O ran mai gwaith mor 
ofer a fyddai dysg ] peraidd sain y delyn drithant wrth 
i hogyn lenwi ei fochau â gwynt a chwythu mewn maneg 

ll ï' ag a fyddai dysgwyl Awdl benceirddiol o gyfan- 
soddiad rigymydd, ymgeisied mor frwd ag ymyno! Pe 
rhoddid yr englyn uchod i sefyll ar ei draed, byddai yr 
holiad—“ba raid amgen?” yn cyfeirioat yr holl ddoniau 
a enwir, ac nid at “frwd ymgais” yn unig; fel hyn:— 

“ Deall! yw gwiwfad Awen—a 'goriad? 
u Cystrawen— 


Aur-gaera 
Cyfundeb Callineb*—Llênt— 
Brwd Ymgais*—ba raid amgen?” 


Chwareu teg ì .Putes hanc esse, &c., yn gystal ag i ereill, 
y mae ei englyn ef yn gwelliiu ar ail olwg; ac nid pob 
englyn a wna hyny. Fe allai mai fel hyn y gyrwyd at 
y Beirniaid:— 


““ Brwd Ymgais, ba raid amgen Agoriad 
I gaerau Cystrawen?! 
Cyfundeb Callineb Llên? 
A Deall*—yw mad Awen.” 


Pe buasai yr holiad yn gofyn, “Pa bryd y derbyn 
bardd ei awen?” yr englynion canlynol a roddent 
atebion :— 


8, “Anian o nef wen ini yw Awen 
A hoyw-wych gysoni; 
Yn Mhaban mae'i hanian hi, 
Yn anian cyn ei eni.” 
EOS Y GLYN, 


94. “Tafod dân neu lân oleuni o'r nef 
A'r Naf yn ei rhoddi, 
Yw'r Awen—ei hacen hi 
A'i thaniad, ceir wrtA eni.” 
DIENW, 


494 


55. “Dawn natvr, dyna ytyw yr Awen 
A roed i ddynolryw; 
Dawn hŷnod, un a hanyw 
Yr un dydd â'r enaid yw.” 
BARDD NATURIOL. 


Ymddengys fod y beirdd hyn o'r un farn â'u hewythr 
Horas, yr hwn a ddaliai, “Poeta nascitur, non. fu.” 
Gellid tybio fod pawb o'r un ddaliad; ond dywedodd 
D. Ddu Feddyg, yng Nghofiant Huw Morus y Prydydd, 

y Cambrian Register, na wyddai efe am neb o 
wahanol farn ond y Dr. Johnson ac Iolo Morganwg. 
Am y cyntaf, os da y” fy nghof, dywedodd fod Awen 
yn ddawn gyffredinol, ond bod rhyw ddygwyddiad neu 
gilydd mywyd dyn yn ei dueddu i hoffi, i olrhain, 
ac i goleddu rhyw gelfyddyd benodol yn hytrach nag 
un araÌl. Nid yw hyn yn anwrthwynebadwy. Bu llawer 
cerddor rhagorol yn “warae dwylaw ar y delyn," 
braidd oddi ar fron ei fammaeth, na fuasai, fe allai, yn 
fwy llwyddiannus yn ei ymgais i ymorchestu mewn 
Awen cerdd dafod, na phe buasai yn ceisio hedeg heb 
adenydd. Yr oedd Cicero yn areithydd hynotaf yn ei 
oes, ond dywedir mai trwsgl dros ben oedd ei ymgais i 
farddoni. 


29, “ Adenydd enaid doniawl yw'r Awen, 
r Eos ysp wl, 


DIENW. 


Pafodd felly? Eri beroriaeth telyn Dafydd ysgafnhau 
_ effeithiau y pruddglwyf ar Saul, mi ddylai hyny arwain 

neb i dybio fod Awen AF ddychryn ìi dywysog yr 

afagddu eirias. Soniwyd eisys am awen odidog y 
pendefig B-r-n,' yr hon, gellid. ddychymmygu, sydd, 
nid yn achos o ddychryn i frenin cethern caethiwed 
tragywyddol, ond yn hytrach yn achos i beri iddo 
ysgyrnygu gwên, neu fel y dywed Elis Wynn, ì 
“ddynwared chwerthin.” 

Pe byddai Awen “yn ddychryn ìi ddiawl,” ni ddeuai 


! (Yr Arg. Byron.] 





495 


efe yng nghyfyl Eryri; a byddai anamlach cyflafanau 
ym mhlith trigolion Arfon nag mewn un parth arall 
o Gymru; ond, ysywaeth, nid felly y mae. 

Esgeulusais ddiheuro y Bardd Naturiol, Rhif. 55, yn 
ei le priodol; am hyny mi aì dygaf eilwaith i'r 
brawdlys. Geill rhai darllenyddion dybio ei fod yn 
gwneyd yr Amian fawr (rb wê yr hen Thales) yn 
anymddibynol; ond nid ydyw felly. Efe a ddywed— 
“Dawn natur, dyna ytyw Awen.” Ond y mae efe yn 
chwanegu yn ebrwydd—hi“a roed i ddynolryw.” Dyna 
ddigon i ryddhau y bardd. Y mae y gair rhodd yn 
arwyddo bod derbynydd a rhoddydd, a phwy yw 
Rhoddydd Awen, a phob dawn arall,ond Duw? Trwy 
natur y mae llygad y bardd yn edrych at ei Chreawd- 
ydd a'i Chynnalydd Mawr, Rhyfeddol, ac Ofnadwy; 
yn ol darluniad Awen gan Gatwg, Rhif. 62:— 


“ Myfyrdod parod mewn pen,—a golwg 
Yn gweled pob elfen; 
A Duw'r tu draw i'r llen.” 


Awn ym mlaen. 


17. “Sawdd awenrhodd sydd anrheg—ennynawl, 
Mewn anìan barddoneg, 
Per ffrwd, yn pur hoff redeg 
O win Dnw—yw Awen deg.” 
MYFYR. 


Ymae hwn yn englyn melus i'r archwaeth, a pheraidd 
i'r glust Gymreig; ond ni ddeil er hyny ei gyfieithu, 
air yn air, i un iaith arall, heb ddangos gwrthuni yn 
lle harddwch, digon â pheri i'r “Cymro yng Ngwlad y 
Sais” oganu â mwy o achos, nag o'r blaen. 


83, “Duw-rodd yw Awen dirion,—yn cydlef 
Ag adlais nefolion; 
Fêl fynwes—nefawl fanon, 
Unodl yw ag anadl Ion.” 
MYFYR eto. 


Y mae hwn yn darlunio Awen Dafydd Frenin yn 
canu eì Salm gyda'i delyn. 


a ” b8. 


* ll o A . * 








496 


12. “O'r wiwnef daeth yr Awenydd,—gras hael 
O Gaersalem fynydd; 
Haddef y ddawn radlawn rydd, 
YW mynwes ac ymenydd.” 
LLAWDDEN. 


wedir yma fod gan Awen ddwy sedd o fewn dyn. 
wr fynwes y mae Llawdden yn meddwl y galon. 


A pha beth yw calon dyn yn eì ystyr priodol? _ Aelod 
dufewnol yd , & difyfyr; a'i swydd unigol ydyw 
anfon y gwaed i bob parth o'r corff drwy y pibellau a 
elwir y rhedwelïau, ai dderbyn yn ol drwy y l 
Nid yw y dywediadau ysgrythyrol, “fod y galon yn 
fwy ei thwyll na dim,” &c., ond dull ymadrodd: yn yr 
ystyr hwn y dylem ddeall Llawdden hefyd. Nid ffyn- 
nonell y gwaed a feddylir, ond ffynnonell y meddwl, 
bryd, bwriad, ewyllys dyn, ac ereill gynneddfau yr 
enaid. Nid oes gan y galon, yn ei hystyr priodol, ddim 
a wnelo â'r meddwl, na'r meddwl â hithau; yn hyn y 
maent yn anymddibynolion.. Y mae y synwyrau yn 
gweini i'r meddwl, a'r meddwl, trwy od y 
gwawn-wythi (nerves), yn effeithio ar bob aelod allanol 
i'r corff; ond nid felly ar un aelod tufewnol, ond yr 
ysgyfaint yn unig; a hyny ond ychydig, megys i attal 
m , neu brysuro anadliad. Felly nid oes gan 
feddwl dyn fwy o awdurdod ar weithrediad ei galon ei 
hun, h.y., yr aelod sylweddol, nag y sydd ganddo ar 
galon ei gymmydog. _ Am hyny nid yw na mynwesna 
chalon dyn, yn eu harwyddocâd greddfol, yn sedd i'w 
Awen ef, naci un gynneddf arall a fedd. Ond bod 

ymenydd yn “haddef” i'r Awen, neu y meddwl, sydd 
wir, yn ol pob argoel, a barn y cyfarwydd. Dichon i 
bob dyn ymdeimlo nad yw sedd ei feddwl yn ei law, 
neu ei droed, ond yn ei ben, lle y gorwedd yr ymenydd. 
Ond rhaid i holl ddoethion y byd, chwiliont a fynont 
i ddirgeledigaethau anian, i weithrediad y synwyrau ar 
yr ymenydd, i'r achos bod y naill greadur yn rhagori 
cymmaint ar un arall mewn gwybodaeth, a nerthoedd 
ereill y meddwl; rhaid iddynt yn y diwedd gyfaddef, 
fod mor hawdd iddynt ddyhyspyddu Tawelfor Mawr 
y Deheu â chibau mes y derw, ag ydyw 1ddynt olrhain 





497 


i fanyldeb, pa fodd y mae cynneddf bywyd a chwyfiad, 
a doniau amgyffrediad a rheswm, yn perthyn i'r un 
corff, oll yn wahanol, ac eto yn cydweithredu 1 addurno 
y bod a grewyd “ychydig is na'r angylion.” Y wydd- 
oneg gywiraf, a'r hawsaf hefyd i'w deall, yw yr hon a 
ddysg, yn niwedd pob myfyrdod anianol—“Nid dim 
ond Duw,' oddi eithr drygioni pechod; a rhodder 
hwnw ì'w wir berchenog, pa un bynag ai dyn ai diawl. 
Gan hyny, dyweded pob anianydd gyda Iob, “ Llefarais 
yr hyn ni ddeallais, pethau rhy ryfedd i mi, y rhai 
nis gwyddwn. _ Wele, gwael ydwyf; pa beth a atebaf; 
mi a osodaf fy llaw ar fy ngeneu.” _ A chyda'r Salmydd, 
“Dyma wybodaeth ry ryfedd i mi; uchel yw, ni fedraf 
oddi wrthi.” 


47. “Trwy'r Awen geinwen medd gwir—hanesion 
Hynawsaidd a chywir, 
Dir y lluniwyd, darllenir, 
Dwfr glân—Tân—Awel—a'r Tir. 
LLYWARCH. 
Pa fodd y bu i Lywarch ddyfysgu Awen â'r Gair 
tragywyddol; y fiaf, yr hwn a ddywedodd, “ Bydded,” 
a Bu? 


50, Hynod N dyfal h Myfrau, Dawn yw, 
Awenydd pawb eì anian, 
Awen prydydd celfydd—Cân.” 
DEILIAD BLEDDYN. 

Rhy hael o'r Awen! Cyfran i feddwyn difyfyr— 
cyfran o fadrondod i loerig—cyfran o feddwl cadduglyd 
i'r “Cymro yng ngwlad y Sais!” 

Gormod o waith a fyddai sylwi ar bob englyn yn y 
Powysion; ac yr ydwyf o'r farn na atebai hyny un 
dyben buddiol i ddarllenwyr y Gwyliedydd; y ddeu- 
beth hyn a'm prysura i'r clo cynghanedd, sef, dymunol 
a fuasai i'r cyssodydd osod “tân ysawl” yr englyn 
Rhif. 66, yn ddigyfrwng oddi dan Fras Garthen yr 
englyn Rhif. 60, i'w llosgi hi yn ulw, fel na buasai 
glôyn o'r naill, na rhawnyn o'r llall, yn ddealladwy i 
ddarllenyddion y Powyston. GoOGYRFEN. 

O'r Ty Gwydrin, Ion. 1, 1824. 

65—u. 





498 


EISTEDDFOD GWENT, MEDI, 1822. 


HAwpDAMMOR i goffadwriaeth teilwng a pharchus am 
y Tywysogion a Brêyron gynt, sef Gr. ab Cynan, yr 
Arlwydd hys ab Gruffydd, Ifor Hael o Went, Rhys 
o'r Tywyn, ac ereill Gymry gwiwgof a noddent Awen- 
yddion eu gwlad; gan, drwy eu haelioni hynaws, beri 
i'r beirdd ymdrechu pwy a gyfansoddai y Cywydd neu 
yr Awdl goreu erbyn Cyfarfod Gorsedd, neu Gylch 
Clera ar y gwyliau arbenig. Ond yr heulwen ysblen- 
ydd hon, tua diwedd rheolaeth Teulu Tudur ar orsedd 
Lloegr, a orchuddiwyd gan gwmwl oergrai; ac yn 
ganlynol, Awen Gwyndud a lithrodd ar ddifancoll, o 
ddiffyg amgeledd. Gwedi dydd yr Archdiagon Prys, 
ni ymddangosodd bardd yng Ngogledd Cymru, yn 
haeddawl o'r enw, am lawer o flwyddau.  Boneddwyr 
y wlad a aethant o oes i oes yn fwyfwy Seisnigaidd; 
ac ystryw y penaethiaid eglwysig oedd arferyd moddion 
i ddilêu 1aith na ddeallent. Huw Morus, o blwyf 
Silin, ac Edward Morus, o'r Perthi Llwydion, ac 
ambell arall, a ymddangosent megys ser, un yma, 
ac un draw, 1 sirioli mymryn ar yr wybren bygddu. 
Fel hyn y nychodd Awen, prin yn lledfyw, hyd o gylch 
canol y ganrif ddiweddaf, pan dorodd Goronwy Ddu o 
Fon megys llucheden drwy y niwl oedd yn toi eì wlad. 
Ond ar ei enciliad dibwyll ef i goedwig anghysbell 
estronawl, gorphwysodd y drydedd ran o'i ysbryd ef 
ar ei gyfaill, Ieuan Fardd o Geredigion.! 

Yn yr oes ddirywiedig hôno, nid oedd caniadau 
cyffredin y wlad yn gynnwysedig braidd o ddim heb 
law carolau sychion diffrwyth, a rhigymau masweddol. 
Arbenigion Cymru gwedieu Seisnigaw, a'i phrydyddion 
wedi ymgolli mewn gloddest ac anystyriaeth, nid oedd 
ryfedd rhyngddynt i'r Awen golli ei haddurniant cys- 
sefin.. Ond yn yr oes hôno esgorodd swydd Ddinbych 
ar ddau ddyrïydd llawer rhagorach na'u cyfoeswyr, 


! LY Parch, Evan Evans, neu Jeuan Brydydd Hir.] 





499 


sef Ionathan Huws, a Th. Edwards o'r Nant. Carolau 
y rhai hyn oeddynt yn fwy sylweddol ac efengylaidd, 
a'u dyrïau, yn gyffredin, yn dangos mwy o synwyr a 
challineb, na'r eiddo ereill; ond nid oedd a wnelent 
& Chywydd nac Awdl gyfunrhyw reolaidd; er bod 
Cywydd y Creaduriaid gan I. H. yn arwyddo dawn 
farddonol. Heb law y ddeu-fardd hyn, ac, fe allai, 
ychydig o rai ereill yn lled ddirgelaidd, oferwaith 
fuasai chwilio am haddef yr Awen o Fon i Fynwy, ac 
o Ffrydiau Caswennan' i Fangor Isgoed. Yn ofer y 
rhodiai rhigymydd ar hyd finion soniarus afonydd; yn 
ofer y cyrchai y goedwig friglas i wrandaw carolau 
gwylnosawl yr eos, na chathlau boreuol yr hedydd; 
yn ofer yr ai efe i wely D. ab Gwilym i orwedd, nac i 
gadair Huw Morus i eistedd; ar fyr, nid oedd dim yn 
anian a dyciai i'w lenwi â'r hon nid adwaenai; neu ei 
ddoniaw i gyfansoddi yn bencerddaidd ar un o'r 
mesurau; er ei fod yn gyfarwydd yn y gelfyddyd wael 
o droi pob mesur yn glogyrnach. 

Âr y sail hon, tybia rhai i Awen Gwyndud grwydro 
o'i gwlad, ar ol ei Goronwy, yn gyffelybi Isis yr 
Aiphtiaid ar ol Osiris, yn drom ei chalon, ac yn wlybion 
ei gruddiau; ac iddi ym mhen amser gyrhaedd Glan 
Tafwys, fel pe buasai yn chwilio am drwydded i'r 
Amerig. Rhyw raì ar ddamwain a gyfarfuant â'r 
grwydres ddyeithrol, ac a'i dygasant i'r Crindy, lle y 
cafodd dderbyniad a chroesaw nid bychan gan Owain 
Myfyr, Gwilym Meirion, Sion Ceiriog, ac ereill, y rhai 
oeddynt yn gynnysgaeddawl o gariad gwresog at eu 
hiaith a gwlad eu genedigaeth. Y gwyrda hyn ai 
cymhellasant i ddychwelyd, rhwng bodd ac anfodd, 
i'w gwlad ei hun; gan addaw y mynent hwy, ar eu 
traul, ac o'u syberwyd eu hunain, gynnal eisteddfodau 
blynyddol, rhoddi testynau, a phenodi gwobrau tlysawg. 
Ar hyn o gynghrair, yr hwn a gyflawnwyd yn llwydd- 
iannus, dychwelodd Awen i Gymru, ac yno cafodd 


! LY meinfor rhwng Ynys Enlli a chyfandir Arfon.] 














500 


dderbyniad caredig gan facwy athrylithgar a elwid 
Dafydd Ddu o Eryri; yr hwn, gan ragweled bod oesau 
doniau yn gystal a dynion yn heneiddio, a arfaethodd 
briodi yr Awen fwynaidd ag un o enw “Myfyrdod ab 
Pwyll ab Pryderi,” mebyn o fonedd urddasol; a'u 
hepil tegweddol a chariadus hwynt sydd yn awr wedi 
lledaenu drwy holl Gymru penbaladr; ond o herwydd 
eu bod yn hoffi awyr iachus yr Eryrì, y maent yn 
amlach o rifedi yn yr hen gymmydogaeth nag mewn 
un dalaeth arall; ac yno hefyd dywedir eu bod yn 
debycach i'w gilydd o ran pryd a gwedd, ac yn haws 
eu hadnabod wrth eu rhieni clodwiw, na neb ereill 
sydd yn arddel carennydd iddynt. 

Bu Awen yn hoffi llawer Dafydd cyn y Du o Eryri; 
yn gyntaf, Per Ganiedydd Israel; ac yn ein gwlad ein 
hunain, D. Benfras, D. ab Gwilym, D. Ddu o Hiraddug, 
D. ab Edmwnt, D. Nanmor, D. Llwyd o Fathafarn, &c. 
Nid yw ei serch at yr enw eto wedi diffodd, gan fod 
ganddi Ddewi Wyn o Eifion, ac hefyd Ddafydd Ionawr; 
y rhai nid ydynt yn ymddibynu ar sylw na nodded un 
gymdeithas, ond cymdeithas angyles y fynwes. 

Bellach pwy a wad nad yw cenedl y Cymry yn 
rhwym mewn diolchadau parhïius i Anrhydeddus 
Gymdeithas y Gwyneddigion yn Llundain, am ei 
syberwyd a'i gwladgarwch—am ei hymdrech llwydd- 
iannus i ail ennyn marworyn Awen eu gwlad, pan 
oedd ym mron diffoddi. Bydded hefyd goffâd teimlad- 
wy, hyd ddiwedd amser, am y Gwir Barchedig Esgob 
sydd yn bresennol yn arwedd Bagl Dewi, am eì 
wasanaeth offerynol i sefydlu ac i gyffredinoli Cym- 
deithasau Cymreigyddol a Chymmrodorol drwy y 
pedair talaeth. Y gwr enwog hwn, er ei fod yn Sais 
o genedl, sydd er hyny â lles tymmorol a thragywyddol 
cenedl y Cymry yn ddwys argraffedig ar ei galon. 
Un o arwyddion ffyniant y cyfryw sefydliadau, ydyw y 
cyhoeddiad sydd yn bresennol dan ein sylwiad—sef, 


' [Y Dr. Th. Burgess. ] 











501 


FFRWYTH YR AWEN, 
NEU 


AwDLAU, CYWYDDAU, AC YNGLYNION, A DDANFONWYD I EISTEDDFOD 
GwENT, YR HON A GYNNALIWYD YN ABERHONDDU, DAN NAWDD 
SYR CHARLES MORGAN, MARCHOG; MI8 MEpIi, 1822. 


Y cyhoeddiad hwn a gynnwys Dair o Awdlau ar y 
prif destyn; Dau Gywydd ar yr ail; a 34 o Ynglynion 
ar yr Enfys. Am yr Awdlau, dywedir yn y Rhagymad- 
rodd :—“ Amcan neillduol y testyn oedd clod i ryfelwyr 
Prydain, yn gystal a'i phenswyddogion, yn yr amrywiol 
frwydrau a ymladdwyd rhyngom ni a'r Ffrancod; ond 
yn enwedig yr ymdrech olaf a gorchestol hwnw ar faes 
Waterlw.” * * * “Os gwych a wnaeth ein milwyr, 
nid gwael y cofiant am eu dewrder gan feirdd Cymru.” 

Yr Awdl fuddugol sydd o waith Fryr; a'i chyn- 
nwysiad yn fyr fel y canlyn:— | 

PENNOD I. Ail Goroniad Sior III. â blodau y bedd— 
ei Fab hynaf yn Rhaglyw y Deyrnas—Adolygiad y 
Chwyldroad yn Ffraince—Napoleon yn goresgyn Por- 
tugal a Spaen—ei greulonder erchyll—Prydain yn ei 
wrthwynebu—eillwyddiant—Brwydrau Badajos, Sala- 
manca, Vittoria, Pyrenees, St. Sebastian, Orthes, 
Toulous, &c. 

PEN. II. Dychweliad y Bardd i Brydain â'r newydd 
da o Heddwch—Napoleon yn dychwelyd o Elba—Ail 
Ryfel—Brwydr Waterlw—Llwyr orchfygu y gelyn— 
Diolchgarwch am Heddwch Cyffredinol. 

PEN. EI. Rhyddid, Breintiau, a Chadernid Prydain 
—Pren y Bywyd—Effeithiau ei ddail— Cymdeithasau 
Crefyddol—Diweddglo. 

Y mae yr Eryr (heb achos, mae yn debyg i wen- 
ieithio i'w Awen, gan ei bod lle gwyddai, ac yn dirion 
ei nwydau) yn agoryd eì Awdl mewn dull lled fyr- 
bwyll, heb ymdebygu 1 helydd yn curo twmpathau am 
ei destyn. Y mae efe drwy ystod ei Awdl yn dyfalu 
ei hun yn bresennol ym mhob man yr arweinid ef gan 
ei Awcn. Y mae yn darlunio maes y gwaed, celanedd, 
a difrod, yn rhy gyflawn o erchylldod i archwaeth 


502 


teimladau llesmeiriawl. Hyn (meddant) a barodd i 
un o'r beirniaid wrthwynebu rhagoriaeth ei Awdl, gan 
ddolefain yn Seisneg, “ TAere ts too much blood in tt.” 
Gwir, bod aden gref i'w Awen ef; ac fe allai, o'r achos, 
ei bod yn hedeg yn rhy bell, allan o olwg seliad -cy- 
ffredin. Ond mwy dymunol i'n barn ni yw Awen 
ehedfalch eryraidd, er ei bod weithiau yn treiddio i 
blith y cymylau, ac yn ergydio tua chaerau Arianrod 
a Gwydion, nag Awen iselgyrch ystlumaidd, a_ dreulio 
ei nerth yn ehedfan yng ngwyll hwyrddydd, yn agos i'r 
llawr, ac ìi draflyncu gwybed: ond ar yr un pryd, rhaid 
cyfaddef bod y gyrwyr mwy gorwyllt mewn mwy o 
berygl tramgwyddo, na yrhai a arferant ffrwyn & 
genfa yn fwy trybwyllog. 

Er meithed yr Awdl, sef agos ìi wythgant o linellau, 
dymunem ddyfynu ambell ddifyn o honi er mwyn 
dangos i ein darllenyddion ddull yr awdur yn cy- 
nghaneddu. 

Tudalen 39. Ar benodiad Tywysog Cymru yn Rhag- 
lyw yn y fl. 1811:— 


“ Eiddilon ddyddiau olaf—yr anwyl 
en frenin hawddgaraf, 
Y penwyd eì Fab hynaf 
Yn JAthaglaw yn nwylaw Naf.” 


Yn nesaf ceir darluniad o Orsedd y Rhaglyw :— 


“ Cyfiawnder a gwâr Drugaredd—ddalient 
Ar ddwylaw ei fawredd; 
A rhif o engyl rhyfedd 
Dano, fel na siglo'i sedd.” 


Gallai lluniedydd agweddu gorsedd orwych, ond 
canlyn darluniad y bardd. 

Tudalen 4.. Am y Rhaglyw ai brif weinidogion y 
dywedir:— . 


“ Gwrawl ym mhob goror—yw ei gleddyf 
Tra gloewddu—mae dramor; 
A gwiw engyl ei gynghor 
Yn haid yw meistriaid y môr!” 











503 


Tudalen 5. Napoleon yn Spaen:— 


“ Yn hyfedr, O! na fedrwn 
Ar len hir ddarlunio hwn— 
Pe gallwn—dwys bwys y bai 
A grynai Gaerau Annwn!” 


Tudalen 7:— 


“ Afon o waed a fu'n wir 
Yn rhedeg yn eu brodir; 
O! hyll fâr! nid all fod 
Dyfais nac un prudd dafod 
A fedr yn heinif adrodd 
Rhan fer am y gerwin fodd 
A welodd Hisbaen wylawg, 
O ddyfnder chwerwder ei chawg!” 


Tudalen 10:— 
“ Do—e synwyd Badajos enwog 
$ $ * * * 


Llaw y Llyw Hollalluog—roe i hon 
Waelodion ei gwpan lidiog.” 


Tudalen 11:— 


“ Gwŷr meirwon fel ceryg o'r muriau 
A welwyd, rhai ddyrnwyd yn ddarnau; 
Swn oernych! rhyw fynych ruddfanau 
O! uthr ol ad ! yr aelodau 
Yn myned yn domenau! brig anian 

T'r ddylluan allan yn ddrylliau!” 


Rhyfedd bod Eryr yn ei nod ar y ddylluan, yn ei 
galw yn aderyn ysglyfaethus; gan nad yw hi, am a 
wyddom, yn ysglyfaethu dim ond adar mân, a llygod, 
&c. Cymhwysach fuasai iddo gymmeryd barcutan 
neu gigfran i'w fyddin. Y mae y Cymry yn edin 
yn ammharchu y ddylluan ormod, gan ddywedyd, “O 
y ddylluan!” am fenyw hurt. Y Groegiaid gwybodus, 
i'r gwrthwyneb, a barchent y ddylluan, gan ei chyfrif 
yn “ aderyn doethineb” (the bird of wisdom). 

Wedi trochi ei esgyll mewn moroedd o waed, ym 
mrwydrau Badajos, Salamanca, Vittoria, &c., &c., y 
mae yr Eryr eto, fal “Eryr Eli” Llywarch Hen, “yn 
groch ei lef” am fwy o ysglyfaeth; canys nyni a'i 
cawn (tudal. 16) yn annos y milwyr:— 


504 


“ Atynt am unwaith eto—ydd anwyl 
Fyddinoedd sy'n rhuthro;— 
Trist i'r Gorthrymwr y tro, 
Droi allan Ffrainc i'w dryllio. 


** Dacw ruthriad y chwyrn gadau—a'u swn 
Yn dadseinio'r creigiau, 
A dyniou gwylltion yn gwau 
Drwy bylor a dur belau. 


“ Yn y difrod yn dewfrith—y malwyd 
Eu milwyr yn draphlith; 
Y plwm a yrwyd i'w plith 
O'r gŷnau fel hau'r gwenith!” 


Yna y canlyn y tymmor heddwch ar ol brwydr 
Toulous:— 


"'Rol darfod hynod swn taranau 
Y du gethin farnedigaethau, 
Mi a welaf (heb lìw cymylau) 
Y lwys heulog awyr las olau; 
Byw loew drem deg belydrau—diryfel, 
A gwawr dawel ar gaer y deau.” 


Ond tudal. 19, ceir y “wawch wyllt” fod Napoleon 
wedi dychwelyd ìi Ffrainc o Ynys Elba:— 


** Prin yn awr cael gwawr gain, 
Ar dori, dros gaer y dwyrain— 
Mae sain A/Athyfel! magnelu 
Trwy'r dyffryn, er dychryn du!” 


Yna y canlyn y “Cynauaf Coch” Waterlw, yr hwn 
sydd chwe' tudalen o feithder. Gellir, er hyny, farnu 
darluniad yr ymdrech waedlyd wrth yr ychydig ben- 
nillion a ganlyn :— 


“ Och yr olwg dra chreulon—llengau o 
Gadau, a'u hergydion 
Dial hyd yr ardal hon; 
Muriau o gyrff y meirwon! 


“ Rhwygiedig rai'n curìiawg waedu—yn fawr, 
Chwymn feirch yn carlamu; 
Eu cyrff yn sathr i'w mathru 
Yn llaid, tan garnan y llu. 


“ Ogylch safn barn yn agor—O! brudd ing! 
Bwrdd angeu yw'r oror! 
Gofid sydd yn dygyfor 
Mal tônau ymylau môr. 





505 


“ Plwm du yn yscythru'r coed— 
Y gwellt yn fathrfa mewn gwaed— 
Malu a baeddu pob oed 
Yn ddarnau—drylliau dan draed!” 


Ar ddiwedd y trydydd dydd o'r ymladdfa, a'r dydd 
hwnw yn Sabboth, dywedir:— 


“Gwelaf wŷr Ffrainc ar gilio,—yn deneu 
Mewn dinystr yn syrthio, 
Ag Eryr, wedi 'i guro 
Aeth yn awr i lawr—Horo!!” 


Y mae y bardd yu medru dangos ychydig o ysmaldod 
yng nghanol erchylldod cyflafan d a Holo! megys 
sain gorfoledd, pan aeth Fryr Napoleoni'r llaid. Ac 
o'r blaen, pryd y gwelai Spaen a Phortugal ar dân o 
waith y lluoedd Ffreinig (tudal. 6):— | 


“Ow! Ow! dacw anferth goelcerthi—yssig 
Ddinasoedd yn llosgi! 
Cuchiog awyr yn cochi—* *"” 


Ar hyn y mae y bardd yn gofyn ì rywun yn hoew- 


“ Ai hen Galan Gauaf yw hi?” 


Ond nid yw hyn amgen nag arwyddo anian ryfelawg 
milwyr a llongwyr Prydain, &c. 

Tua diwedd yr ail bennod, a thrwy y cwbl o'r dryd- 
edd, y mae yr Eryr ysglyfaethus megys yn ymwisgo 
â Diniweidrwydd y Golomen, ac â phynciau yr Eos 
yn canu Goroïan Heddwch:— 


“Ha! Ha! Ewropa sy'n rhydd—af adref 
I edrych fy mr6ôydd, 


y 
T'r llanerch wâr a llonydd— 
Fy mawr serch ar fy mro sydd. 


“ O rhoed Jon yno nhraed i, 
Ar riniog fy rhieni!” 


Y llinellau serchus hyn a ddygant i'n cof Hiraeth 
y bardd hwn am ei wlad, yn y Powysion. 
64—u. 





506 


Tudalen 27. Ar gadernid Llywodraeth Prydain y 
dywedir:— 
“ Uchel yw'r Ynys fechan—ni o6ia 
Te d byd llydan, 
Na Glyw, roì troed ar ei glann 
O'i hanfodd hi, yn unfan.” 


Tudalen 28. Am gyflwr efengylaidd ein hynys:— 


“ Gwelaf BREN tra gwiwlon—a'i radau 
Yn nhir Prydain dirion; 
O mor wych yw llewych llon 
Ei frigau'n nofio'r eigion!” 

Traethir yn helaeth ar ffrwythau Pren y Bywyd— 
Cymdeithasau Crefyddol, &c., o hyn hyd y diwedd. 
Wrth sylwi ar gyfansoddiad y pennill diweddaf, nis 
gallem lai na thybio fod myfyrdod y bardd yn dechreu 


hepian yn ol hirfaith ludded. 
Os esgusodir gwallau yr argraffydd, ni ymddengys 
nemor yn yr Awdl; .... a bydded i'r bardd yn 


Nolgellau, a'r wasg yn Aberhonddu, arddel bawb yr 
eiddo! ...... 


AWDL H. Gan HANESYDD. 


Gwedi erfyn cymhorth ei Awen, yn ol yr hen arfer, 
y mae y bardd yn dechreu ei destyn yn ddeheuol, ac 
yn ei ddilyn yn rheolaidd, yn ol amseriad y dygwydd- 
iadau a grybwyllir ganddo, o hyd i'r diwedd. Nid 
yw Awdi hon nemor dros un rhan o dair o feithder 
yr Awdl gyntaf; ond nid yw lai ei chymmeradwyaeth 
o ran hyny. 
Rhoddir yma ddyfyniadau o honi, er mwyn y sawl 
o'n darllenwyr na feddant Ffrwyth yr Awen. 
Tudalen 384:— 
“ Tremia f' Awen dan wenu 
Ar Frydain, y fro gain gu; 
Gwel ei Rheol deddfol dwys, 
A'i hoewlon Lywydd hylwys; 
A grym ei Lywodraeth gref, 
Di eiddil fu, rhaid addef, 


! (Gan mai gwallau y wasg yw y nifer amlaf o'r rhai a nodir, ac felly yn 
annyddorol, gadawyd hwynt allan. 








907 


Pan oedd hen ein Brenin, 

A. Blaidd rhuadwy a blin, 
Cyfrwys elyn cyndyn cas, 
Gwael swyddog ail i Suddas, 
A'i fryd ar lwyr ddifrodi 
Golud a nerth ein gwlad ni, 
A'i arfogion croesion cras, 
Mewn taerni am ein teyrnas.” 


Tudalen 394. Dywedir am ein hymdrechwyr:— 


“ Ein prydferth filwyr nerthol, 
Calon un nis ciliai'n ol; 
A'n morwyr yn ymwriaw 
Yn hwylus, yn drefnus draw; 
I yru mellt yn eirias 
Ar y cefnfor, gloewfor glas. 
* * $ $ $ 


“ Bwrient, a rhwygent i'r eìgion—longau 
O lynges yr estron; 
Yn syn gwnaent i elynion 
Soddi'n llwfr is dwfr y don.” 


Yna y canlyn Hanesydd Napoleon i Bortugal a 
Spaen, gan ddywedyd (tudal. 35) :— 


“ Os poenodd ef Hispania, 
Ca'dd Prydain fad ddifrad dda, 
Yntau i'w phalf mewn dalfa— 
Mawr ddychryn, wnae'r gelyn yn gwla, 


“ Wellinglon hylon a hwyliodd—ei dorf, 
A dirfawr ymladdodd; 
Ffrainc i ebwch tristwch trodd; 
Gelyn o'i flaen a giliodd,” 


Gwelir yma fwy o gymmysgedd damweiniau nag a 
dybiwyd genym ar yr olwg gyntaf: sef Napoleon mewn 
dalfa, cyn i Wellington hwylio ei dorf tua Lisbon. 
Darlunir gorchestion Moore, Paget, a Hill; ar lan 
Douro, Busaco, &c.—Etholiad Tywysog Cymru yn 
Rhaglyw—Brwydrau Badajos, Vittoria, y Pyrenees, 
&c.—Deoliad Napoleon i Elba.. Ond yn ebrwydd— 


6 Och fi! 'r Estron mewn llid a chyfrwystra, 
Wnaeth fawr-dwyll trwy ammhwyll y tro yma, 
Barus ei elfen i'w hen breswylfa, 

Yn syn denai'r gelyn i dir Galia; 
I'r bwystfil bu oer westfa—gyda bloedd, 
I alw ar flloedd i ail ryfela,” 





508 


Tudalen 42. Brwydr Waterlw:— 


“ Ymladd diorphwys yn dra-dwys dridiau; 
Swn mal nerthol derwynol daranau; 
Llewych a phylor, lluchiaw a 8 phelau; 
Meirwon dan draed, a'r gwaed o'u rhwygiadau 


Llanwodd y tir yn llynnau,—pan gwympent, 
Fyrdd o wŷr sengent ar farw ddrws angau! 


“ Ac yn y ddirfawr lwyddfawr ymladdfa, 
Dialedd fu'n dilyn gelyn Galia, 
Duodd i oerfel diwedd ei yrfa, 
Yn lle mawrbarch cael ammharch yma, 
Ac ail-boen gwaeth noc Elba,—trosglwyddwyd, 
Nes hwnt e lanniwyd yn Sant Helena.” 


Gwedi hyn darlunir bendithion Heddwch :— 


“ Cael mwynhau dyddiau diddan—cu heddwch 
hoeddwyd yn fuan; 
Cael agor i'r gloewfor glân 
Da ddorau gwledydd eirian, 


“ Trwy ddifrad gariad geirwir—ammodawl, 


Rhwymedig a chywir, 
Cawsom drefnus weddus wir 
Undeb, â'r holl Gyfandir,” 


Tudalen 44. Marwolaeth Sior III, a dyrchafiad 
Sior IV. i'r orsedd. 
Tudalen 45. Ar ryddid cydwybod dywedir:— 


“ Gwiw ryddid gu a roddodd—i' w ddeiliaìd 
Addoli o'u 
Bob duwiol grefyddol fodd, 
Dull addas, da y llwyddodd. 


“ Tros dd d moroedd mawrion—yn fynych 
nid Cenadon 
Y dêr Efengyl dirion, - 
Da waith, yn achos Duw Ion, 


th ìi wir 
Poed Sior hawddgar Bedwarydd 
Yn Dŵr, Diffynwr y ffydd. 


“ Duw anwyl a dywyno—ei fendith 


Yn fwyndeg i'w lwyddo; 
Hir oes fyg i'w Ras a fo— 


A dynion cywir dano.” 


Y gwallau yn yr Awdl hon, fel yn y gyntat, ydynt 
ranedig rhwng y bardd a'r wasg... 


“Yn dain gain ydd—fytho 
Tyn hehi wir elydyr 


! [Ni thybiwyd o bwys eu cofnodi. | 














909 


AWDL III. Gan CYNFELYN. 


Yr awdwr hwn a rydd gynnwysiad ei Awdl yn 
Seisoneg; ac am nad ellir eì dalfyru yn Gymraeg, heb 
anurddiant i delediwrwydd y cyfansoddiad, rhaid i ni 
adael heibio yr ymgais. 

I ddechreu, darlunir Prydain mewn galar, o herwydd 
goflin gyflwr ein teilyngaf frenin Sior III. yn ei henaint 


—Tywysog Cymru yn Rhaglyw—Bwgan yn cyfodi 
or pwll diwaelod, yr hwn a gam enwyd yn Ffino 
Rhyddid. 

Tudalen 50:— 


“ Cawr lled odiawg, gwyarllyd ydoedd, 
Hy erwin ofeg, heriai y nefoedd! 
Hyll arw Foloch, llawer o filoedd 
Efe a ddenai i'w anwiw fyddinoedd; 
Ac ehud ae, modd cyhoedd—ei lwyddiant, 
Ei fawr ogoniant, a'i fri i gannoedd! 


“ Ar unwaith, mewn awr anwiw, 
Yn wych eu llewych a'u lliw, 
Yr ae pelydr Apolyon 
Addoer hynt, drwy'r ddaiar hon, 


“ Eres addas orseddau—gwên Ewrop 
Gan arwydd ei wyrthiau, 


Cwympent, ent, modd gau 
A dinerth heb ddim doniau, 


“ Rhoddid yn rhwydd, 
A bri'n ebrwydd, 
Wr swyddfawr ar orseddfainc 
Siglawg, waed-ffrydiawg Ffrainc: 
Ac efe hir gafai Haf, 
Neu lwyddiant, tyciant tecaf; 
A gloew dymp idd ei glod oedd, 
Enwid yn Ben breninoedd,” 


Tudalen 52:— 


“ Ein Rhaglyw ŵ ŵ * ŵ 
A wnai i'r gelyn ar gilìaw 
I wleb drem Elba draw— | 
A chlod gwedi machludaw, 'r ol dewraidd 
A mawrddawn lewaidd myrddiynau lywiaw!” 


Tudalen 53:— 


“ Y Ffreinig Lyw ffyrnig ffel, 
Brwd awchus, a bryd uchel, 














510 


Tra gwglyd, tua'r gogledd, 
Trwy hir glod troai ei gledd; 
Ond i'w ran, lle rhy anial 
Cai yno, er syrthio'n sal.” 


Tudalen 54:— 


“ Acw yn Moecow cymmysgid—y gawgen, 
A gwgus law gofid, 
Yn llawn o wenwyn a llid! 
I'r hy-ddewr wr y rhoddid.” 


Rhyfedd i Gynfelyn anfon Napoleon i Elba, cyn iddo 
deimlo fferdod rhew y Gogledd ar ei wrthrediad o 
Moscow! Mae Hanesydd, fel y sylwyd, wedi ymddy- 
rysu yn ei amseriadau yn yr un modd. 
Tra darluniadol yw y Cywydd canlynol o agwedd 
y wlad yr enciliai y lluoedd Ffreinig drwyddi, ar eu 
dychweliad :— 
“ I'r gelyn, wrth oer gilio 
O rewyw string 1 
Ufeliar hyf a welid 
Min hwyr!—bu i'r awyr wrid 


Eirias! —a dinas ar dân, 
Uchel lef, a chyflafan. 


Tw'n ol oedd tân ulw—och 
A golygiad goleugoch, 
AC o'u u, cwbl unynt, 


Yr eiry—ia—a'r oer wynt. 


“ Llawer lleng a wnai drengu—yn dyrfa, 
A bu dirfawr nychu, 
Kiry gwnai oer gannu, 
Yn afachwyrn hyll esgyrn llu!” 


Tudalen 56. Gyru Napoleon eto i Elba—a'i ddy- 
chweliad :— 


“ Tros y don, er traws y daith, 
Deuai'n ol mewn dawn eilwaith; 
Ail godai'n loew, gwedi 
A chlau fraint, ac uchel fri, 

Wr glew yn erbyn Lewys, 
Gwrawl oedd, gyrai o'i lys.” 


Tudalen 57. Maes Waterlw:— 


“ Taenu gwae a wnai tân gwyllt, 
Yr un fath a tharan follt, 
Neu fforchawg efwrnawg fellt 
Gerwin!—hwt! y deigryn hallt!” 





oll 


Tudalen 59:— 


“ Welington, y gwron gwych, 
A anfonai yn fynych, 
O gwr i gwr ein garw gad, 
Yn ei gynnydd iawn genad, 
Er annog, gu arweinydd, 
Llu dewr i ennill y dydd.” 


Tudalen 60:— 


“ Llyna Sior, llenwai ei swydd, 
Tan ei dad, neud dyn dedwydd? 
Er cael gan ei Ior Celi, 

Hedd a nawdd i'n heiddo ni, 
Trwy ei lu tarawai lawr 

Hyll derfysg y llew dirfawr; 

Y llyw a fu, â llaw faith 

I ranu Byd ar unwaith! 

Daliwyd, a bwriwyd i ben 

Y salaidd Ynys Helen! 

Er iddo neidio hyd nen—anhebgor 
E ddeuai i oror y ddaiaren, 


“ Yr awron, pa le mae'r ERYR—a hydr 
Ehedai hyd awyr? 
Y mae fe—iawn y myfyr— 
Ynghanol anfeidrol fŷr!” 


Tudalen 61. Ar ail sefydliad Heddwch:— 


“ Trwy wiw nwyf troi â wnawn,—ddoeth Awen, 
Oddi wrth wewyr digllawn; 
Yn ein gwlad mewn cariad cawn 
Fawr odli yn fwy hyfrydlawn.” 


Tudalen 62:— 


“N eud, mirain yw Llundain, a llon ?—llenwir, 
Ei Raglywiaid, ra! gloewon, 
Rhes hardd yn euraw'r oes hon,” 

Am y gwallau cynghaneddol, geiriol, a llythyrenol, 
yn yr Awdl hon, gellir dywedyd, pe buasai Cynfelyn 
drwy gydol y tridiau ymdrech ym mrwydr Waterlw, 
â'i Awdl yn ei logell, a “phlwm a dur a fflam dân” wedi 
ei thrydyllu wyneb a gwrthwyneb; neu, pe buasai efe 
gydag Elis Wynn gynt, yn cael ei gludo ymaith ar 
ysgwyddau y tylwyth teg, “tros dai a thiroedd, a mor- 
oedd a mynyddoedd,” a thrwy ddrain a mieri, ac eithin 
ffreinig Dyfed, â'i gerdd yn ei law, prin y buasai hi yn 


2 diu nn A 


912 


ymddangos yn fwy annhrefnus eì diwyg nag ydyw yn 
y cyhoeddiad hwn. Nis gallwn lai na sylwi ar nifer 
o'r gwallau, gan adaw, fel o'r blaen, rhwng y bardd 
a'r wasg, eu priodoli. .... 

“Mae garw oedd” yn lle mai garw, &c. Berf yw 
mae; cyssylltiad yw mai. “ Y mae'r gwas cyflog yn floi, 
o herwydd mai gwas cyflog yw.” 

Tudalen 50:— ha in, $ r 

“ , a ntom, gobln, &c., ì ag 
“erchyll.” Ceir y gair yn odli ag “e lÌ” gan D. ab 
Gwilym; er hyny, yn ein tyb ni, sain leddf yn gyffredin 
a roddir i'r ŵyll, a farchogai ebolion gwylltion gynt yn 
y nos, yn ol hen goelion gwrachïaidd.” 

Tudalen 63:— 


“ A Llyw teg yr holl wlad hon,” 


Ni ddichon J lyncu /, os na bydd yn ddigyfrwng yn 
nesaf oll iddi. 


DRYCH CREFYDDOL; 


YN DANGOS DECHREUAD Y GREFYDD BROTESTANAIDD, YNG 
NGHYD A HANES Y DIWYGIAD YN LLOEGR A CHYMRU. 
HEFYD, ADRODDIAD AM NIFER O'R CYMRY A FERTHYR- 
WYD O BLEGID EU CREFYDD YN NHEYRNASIAD ELISA- 
BETH A JAMES I A'R DDAU CHARLES.—GAN W. OWEN.! 


GyMny HynAwsl— Wele i chwi lyfr na welsom o'r 
blaen ei fath erioed yn Y Gymraeg, ac ni ddysgwyliasom 
gyfarfod â'i gyffelyb byth. Ei amcan dirgel ydyw, 


I! (Gadwyd allan y nifer mwyaf o honynt.] 
3 [Lleddf yw gwy yy pên yn dynodi ellylles neu widdon; megys, “ yr 
ŵyll a orphwys yno” (Esa. xxxiv. 14): ond talgron yw pan yn golygu 
tywyllwch; megys, yng ngwyll y nos; neu, 
- “ wdr mawl rhwng gwawl a gwyll, 
Disgyn, nawdd Duw ar d' esgyll!”] 

3 (Y Sefnyn y crybwyllir am dano yn “Llythyrau Cassius,” t. 2483, &c., o'r 

gyfrol hon.] 











518 


trwy hanesion ystrywus ac anffyddlon, eich hudo i 
gynnwys meddyliau parchus am y grefydd Babaidd, a 
meddyliau dirmygus am y Diwygiad mawr crefyddol, 
a'r llu ardderchog o ffyddloniaid a merthyron a lafur- 
iasant yn y gwaith clodforusaf hwnw. Pe gadawem 
i'r cyfryw gyhoeddiad a hwn ymdaenu trwy ein gwlad 
yn ddigerydd, da_iawn yr edliwid i nì, nad ydym ond 
cysgu ar dŵr y Gwyliedydd. Barnasom, gan hyny, 
yn ddyledswydd arnom rybuddio ein darllenwyr yng 
nghylch cynnwysiadau niweidiol y cyfryw lyfr, fel y 
gallo yr ieuanc a'r anwybodus a'i darlleno, wybod yn 
ddilys pa fath ymborth afiachus a osodwyd yn eu 
dwylaw. | 

Clybu y rhan fwyaf o'n darllenwyr son mawr yn 
ddiweddar am gymdeithas a sefydlwyd yn yr Iwerddon, 
dan yr enw y Gymdeithas Gatholig (Catholic Associa- 
tion), un o ddybenion yr hon ydyw (ym mhlith 
amryw wrthddrychau ereill), taenu y grefydd Babaidd 
yn y deyrnas hon. Gosodir pum mil o bunnau heibio 
lr perwyl arbenig hwn—megys i argraffu llyfrau 
Pabaidd, a chynnorthwyo amryw amcanion ereill, er 
ymdaeniad y grefydd lygredig hôno. Yn gytôn â'r 
bwriad hwn gwnaethpwyd ymdrechiadau anghyffredin 
i ennill proselytiaid i Babyddiaeth; a drwg yw genym 
ychwanegu, mai nid ychydig fu eu llwyddiant yn rhai 
manau. A yw Wiliam Owen yn un o weinidogion 
y gymdeithas ddywededig, ac yn dysgwyl ei ran o'r 
pum mil o bunnau, gormod yw i ni ardystio; eithr hyn 
a fynegwn yn hyderus, bod ei lyfr yn cytuno yn dra 
chywir â'i hamcanion, ac yn debyg o foddhau calon 
Papist ffyrnicaf. Y mae hefyd yn dra amlwg, oddi 
wrth ei ddull ymadrodd, mai cyfieithiad ydyw o'r 
Seisoneg, ac nid gwaith a ysgrifenwyd y tro cyntaf 
gan y cyhoeddwr ei hun yn Gymraeg. 

Dywed y Rhagymadrodd Seisnig, y cynnwysa y llyfr 
hanes y Diwygiad, a'r Cymry a ferthyrwyd yn amser 
Elisabeth, &c. ; eithr am y sawl a ferthyrwyd yn amser 
Mari waedlyd, nid yngenir un gair, nac ychwaith am 
erlidigaethau tanbaid tywysogion Pabaidd ereill. A 

65—u. 


514 


yw hyn m deg a diduedd? Mynega yr ysgrifenydd 
iddo ganlyn y gwirionedd gydag eithaf cywreinder; 
eithr faint a haedda efe o'r ganmoliaeth a rydd mor 
llednais iddo eì hun, barned y darllenydd dysgedig 
oddi wrth y llinellau nesaf, lle y dywedir, ìi “fwy na 
deuddeg cant o bobl gael eu dinystrio yn amser Elisa- 
beth, cyn y flwyddyn 1588, sef 3 archesgob, 18 o 
esgobion, 8 iarll, 10 arglwydd, &c., &c., heb law llawer 
iawn o rai ereill, y rhai nis gellir yn awr gaffael eu 
henwau.” Os eu dienyddio a feddylir wrth eu dinystrio 
(destroyed) y mae y cyhuddiad yn anwireddus ynddo 
ei hun, ac yn gywilyddus hynod i'r cyhuddwr. Ni 
thrafferthwn yr ysgrifenydd ì ddodi i lawr y deuddeg 
cant o enwau, eithr gofynwn ei waethaf (a gosodwn 
brawf ei wirionedd ar y weithred) i fynegu enwau y 
3 archesgob, y 18 esgob, yr 8 iarll, a'r 10 arglwydd, a 
ddinystriwyd gan y Frenines Elisabeth, o herwydd eu 
hymlyniad cydwybodol wrth Babyddiaeth. 

Ysgrrfenir y llyfr mewn ffordd o holiadau ac atebion. 
Dywedir yn ei ddechreuad, a chymmerir peth trafferth ìi 
brofi, mai y grefydd Rufeinig oedd “y grefydd sefydl- 
edig yn gystal yn Lloegr, a thrwy yr holl wledydd 
Cristionogol ereill, cyn y flwyddyn 1500—ac mai 
gwirionedd yw hwn nas gellir ei gwestiwno.” _ Gad- 
ewir i'r darllenydd gasglu, er yn ddiau na ddywedir yn 
bendant, mai Papistiaid a fuasai ein hynafiaid bob 
amser: eithr pa ham y celir mai nid felly yr oedd yn y 
dechreuad? Y ddadl-bwnc rhyngom ni a'r Papistiaid 
yw, nid a oedd y grefydd Rufeinig wedi ymdaenu trwy 
holl deyrnasoedd Cred erbyn y flwyddyn o oed Crist 
1500, eithr a oedd hi yn gytunol â rheolau sanctaidd 
Crist a'i apostolion, ac arferion y prif oesoedd, neu 
ynte, ar y llaw arall, yn gyflawn o hygoeledd a llygred- 
igaeth. A yw y trawssylweddiad, addoli delwau, 
gweddïo ar y Fair Forwyn a'r saint, annyweddïaeth yr 
eglwyswyr, gorhaeddiant, &c., yn gytunol ag athraw- 
iaethau a defodau Crist a'i apostolion? _ Ai y grefydd 
Babaidd oedd crefydd yr hen Frytaniaid cyn dyfodiad 
Awstin Fynach i Lloegr? — Os felly yr oedd, pa ham y 








5l5 


gorchymmynodd efe ddinystrio Monachdy Bangor is 
y Coed, a lladd yr ysgolheigion? Os yw W. Owen 
mor awyddus i goffâu merthyron Cymreig, bydded 
iddo yn ei argraffiad nesaf gymmeryd peth sylw o gyn- 
nifer o wŷr hybarch diniwaid, a ddienyddiwyd am 
ddim bai, heb law eu hymwahaniaeth cydwybodol 
oddi wrth y grefydd Rufeinig. 

Un ddyfais benodol yn y llyfr hwn, megys y mae 
yn ddichell gyffredin gydar Pabyddion, ydyw haeru 
i'r grefydd ddiwygiedig ddechreu yn hollol gyda Luther 
—ac, yn ganlynol, mai Luther yw awdwr y grefydd 
Brotestanaidd ; eithr daeth Pabyddiaeth (meddant hwy) 
yn uniongyrch 8a dihalog oddi wrth Grist a St. Pedr. 
Gofynodd un o honynt i wr boneddig Protestanaidd, 
“Pa le yr oedd eich crefydd chwi cyn Martin Luther?” 
Atebodd yntau, “Lle ni bu eich crefydd chwi un amser 
erioed—yn y Beibl.” Felly, yn ol yr awdwr presennol, 
nid oedd y Faudosiaid,' a dilynwyr Wieliff a Huss, yn 
gwahaniaethu ond ychydig oddi wrth athrawiaeth ac 
addoliad Eglwys Rufain, ac ni allent fod yn Brotestan- 
iaid. Gwir yw nas gallent mewn un ystyr fod yn 
Brotestaniaid, o herwydd na roddwyd yr enw hwnw 
ar unrhyw blaid grefyddol, tan y flwyddyn 1529: 
eithr yr oeddynt oll, yn fwy neu lai, wedi ymneillduo 
mewn llawer o bethau pwysfawr oddi wrth yr Eglwys 
lygredig hôno, sef pob un yn ol y gradd o oleuni a 
gawsai. Yr oeddynt oll yn ymlynu wrth athrawiaethau, 
y rhai, os gwir ydynt, rhaid i Babyddiaeth fod yn 
anwiredd a thwyll. Eithr os ychydig o nifer, a bychan 
O bwys, oedd achosion eu hymraniad, pa ham y cy- 
hoeddwyd rhyfel cyffredinol yn erbyn y Faudosiaid, a 
maddeuant pechodau i bawb a'u hysbeilient ac a'u lladd- 
ent? Pa ham y gwnaethpwyd Act benodol gan Senedd 
Lloegr i losgi y Lolardiaid, sef dysgyblion Wicliff, ac 
y cymmerwyd esgyrn Wicliff* ei hun o'r bedd i'w llosgi, 
flynyddoedd lawer ar ol ei farwolaeth? Pu ham y 

! Math o ddiwygwyr yn nyffrynoedd Piedmont, y rhai a erlidiwyd yn dost 


iawn gan y Papistiaid. 
2 Gwel Hanes Wicliff. [ Gwyliedydd, i. 3.] 


516 


lladdwyd John Huss' yng Nghymmanfa Constans, wedi 
i'r ymherawdwrei wahodd yno dan ymwystliad parchus 
o ddiogelwch? — Diau, os nid oeddynt yn Brotestaniaid 
O ran enw, yr oeddynt yn ardystio yn ffyddlon yn 
erbyn Eglwys Rufain, ac felly rhagflaenu ac yn 
rhagbarotoi y Diwygiad. _ Os nad oedd eu goleuni ond 
megys toriad y wawr, efe a lewyrchodd fwyfwy gydag 
ereill hyd ganol dydd. Eithr nid ydym ni Brotestan- 
iaid yn galw na Wicliff na Huss na Luther yn awd 

ein ffydd. Anrhydedd y gwŷr enwog hyny, oedd 
iddynt loewi, a dwyn i'w phurdeb dechreuol, y grefydd 
& lygraeid cyn hired a thosted gan y Papistiaid. Y 
Beibl yw sail ein hathrawiaethau crefyddol, ac yng 
ngeiriau St. Paul, “Goruwch-adeiladwyd ein heglwys 
ar sail yr apostolion a'r prophwydi, ac Iesu Grist ei 
hun yn ben conglfaen.” 

Mynegir i ni ìi “Luther ddechreu syrthio allan â'r 
Pab ac Eglwys Rufain ar yr achlysur o faddeuant- 
lythyrau oddi wrth y Pab, pregethiad yng nghylch yr 
hyn a orchymmynwyd i fonachod Dominican, o radd 
uwch na Luther, yr hwn a arferasid i'r swydd ar y 
fath achosion.” _ Y mae y geiriau hyn yn anwir ynddynt 
eu hunain, ac hefyd yn dangos anwybodaeth hynod yn 
yr ysgrifenydd. Ni ymarferodd Luther erioed â'r 
gwaith twyllodrus o werthu maddeuant-lythyrau.* Ni 
bu efe euog o gyfryw fudr-elwa, fel y dywedai, gyda'r 
Pabyddion, fod y llythyrau hyn yn sicrhau maddeuant 
am bob pechod.  Gwaradwydd ydyw hwn a berthyn 
yn unig i Babyddiaeth. Rhaid addef i ysgrifenyddion 
Pabaidd, a rhai hefyd o'r Protestaniaid, yn yr oesoedd 
diweddar, haeru fod brodyr crefyddol Luther, y 
monachod Augustinaidd, nid Luther ei hun, wedi 
arferu gwerthu maddeuant-lythyrau o'r blaen, ac mai 
eiddigedd a barodd i'r diwygwyr eu goganu a'u dibrisio, 
pan ymddiriedwyd hwynt i'r monachod Dominican. 
Eithr nid yw hyn ond enllib ac anwiredd. Yr oedd 


1 Gwel Hanes John Huss, [ Gwyliedydd, i. 129.] 
3 Gwel Hanes Luther yng nghylch maddeuant-lythyrau, tudal, 196, y Llyfr 
cyntaf o'r Gwyliedydd, 


917 


Luther trwy ei holl einioes yn hynod am esgeuluso ei 
elw neillduol ei hun. _ Ni feiddiodd neb ei gyhuddo o'r 
bai hwn yn ysbaid ei fywyd, er maint o ddrygeiriau 
a ddywedent i'w erbyn; canys fe wyddid yn ddilys yn 
yr oes hôno, nad oedd sail ir cyhuddiad. _ Ni arferwyd 
yr Augustiniaid erioed i werthu maddeuant-lythyrau 
yn yr Almaen, a hyn a gyfaddefir gan rai o wrthwyn- 
ebwyr penaf Luther. Gwir yw i Luther ar y cyntaí 
addef ei barodrwydd i ymostwng i benderfyniadau y 
Pab; eithr ni thybiai y gwrda y pryd hyny fod penaeth 
eglwysi Cred yn boddloni yn yr holl arferion drwg ac 
ymadroddion cablaidd y sawl a daenent faddeuant-lyth- 
yrau yn eienw. Yn hyn y dangosodd ei symlrwydd, ei 
gariad Cristionogol, ai heddychlonrwydd; ac nid 
gweddus yw ei ddirmygu o blegid yr hyn oedd hawdd- 
gar yn ei ymddygiad. Parhaodd i lynu wrth Eglwys 
Rufain cyhyd ag y gwelai y gobaith lleiaf o'i diwygiad 
hi. Pan welodd ei diwygiad yn hylwyr anobeithiol, a 
hithau yn ymgaledu fwyfwy mewn cyfeiliornadau 
marwol, dyna yr amser yr addefodd ymraniad parhiius 
oddi wrthi yng ngwyneb erlidigaethau ac angeu ei 
hun; gan ufuddhau i'r rhybudd ysgrythyrol, “Deuwch 
allan o boni, fy mhobl, fel na byddoch gydgyfranogion 
oi phechodau hi, ac na dderbynioch o'i phlâu hi.” 
Dad. xviii. 4. 

Pan ymadawodd Luther â'i gytundeb allanol ag 
Eglwys Rufain, ryddhawyd ei feddyliau oddi wrth 
lawer o gadwyni y daliesid ef yn gaeth ganddynt o'r 
blaen. Yn lle ufuddhau i “ddaliadau yr hynafiaid,” 
efe a brofodd bob athrawiaeth wrth faen prawf y Beibl; 
ac os dywedodd na thalai eu duwinyddiaeth “werth y 
frwynen,” lle yr anghytunent â gair Duw, haedda y 
gwrda parchedig ddirfawr ganmoliaeth, nid ei edliw 
iddo megys trosedd, fel y gwneir yn llyfr W. O. Os 
oedd yn feius o herwydd parchu y Beibl sanctaidd yn 
fwy nag ysgrifeniadau yr hen dadau, bai yw hwn sydd 
yn achos o orfoledd gyda phob Protestant cywir, ac nid 
ydym yn ofalus i'w amddiffyn rhagddo. 





518 


Yn nesaf i'r trosedd uchod, o anrhydeddu y Beibl 

hytrach na'r hen dadau, dygir ym mlaen gyhuddiad 
haerllug arall, yr hwn sydd warthus hynod, nid i'r 
cyhuddedig, eithr i'r cyhuddwr ei hun; sef, “nad oedd 
pregethwyr cyntaf y grefydd Brotestanaidd foddlon i 
lafurio yn yr efengyl heb gymharesau;' hyny yw, 
priodi a wnaethant yn erbyn rheolau eglwysig Pabaidd, 
y rhai a waharddant i'r offeiriaid gymmeryd arnynt 
yr ystâd barchedig hon. Da fuasai ìi W. O. holi a 
fyddai yr offeiriaid Pabaidd hwythau bob amser yn 
byw heb gymharesau, y rhai, er hyny, ni chyssylltasid 
â hwynt mewn glân briodas. Beth a ddywed efe wrth 
adroddiad Hume, a haneswyr ereill, y rhai a ddywed- 
ant fod anniweirdeb yr offeiriaid Pabaidd yn Lloegr o 
flaen y Diwygiad crefyddol mor hynod ac anwadadwy, 
fel y cymhellai y plwyfolion eu hoffeiriaid plwyfol 
mewn rhai parthau i gadw gordderchwragedd, megys 
yr unig foddion i ddiogelu eu gwragedd a'u merched 
rhag yr eglwyswyr aflan hyny? Bth a ddywed efe 
wrth y gwirionedd diymwad, fod holl offeiriaid Orist- 
ionogol yn y brif Eglwys, ac offeiriaid plwyfol Lloegr 
hyd oresgyniad y deyrnas gan y Normaniaid, yn 
arferu priodi? _ Ond y mae genym ni amgenach awdur- 
dod na W. O. na'r Pab, mai “anrhydeddus yw priodas 
ym mhawb, a'r gwely dihalogedig.” Onid oedd i 
Luther, a'i gydweithwyr yn y weinidogaeth, “awdurdod 
i gymmeryd gwraig, megys ag yr oedd i'r apostolion, ac 
ì odyr yr Arglwydd, ac i Cephas?” 

Edliwir yn nesaf, ac yn ddiau gyda rhyw faint mwy 
gweddeidd-dra, “y gwahaniaethau a ddechreuodd ym 
mhlith yr Eglwysi Protestanaidd, ac a fu yr attalfa 
gyntaf a mwyaf rhag myned o'r Diwygiad ym mlaen, 
gan y dychymmygai llawer fod rhyw ddiffyg o wirion- 
edd yn yr adeilad hwnw a fu â chymmaint o rwyg- 
iadau iddo wrth ei oruwch-adeiladu.”  Synied y dar- 
llenydd ar addefiad ac ymffrost ein gwrthwynebwyr; 
pa beth, meddant hwy, a attaliodd gynnydd cyffredinol 
y Diwygiad, pan ymwasgarai yn llwyddiannus yn yr 











519 


unfed ganrif ar bymtheg? Gwahaniaethau crefyddol. 
Pa beth yw yr attalfa a'r rhwystr penaf i drôedigaeth 
y Pabyddion yn y dyddiau hyn? Gwahaniaethau, y 
rhai a edliwir ganddynt i ni yn wastadol. Gellid yma 
wrthddadleu, na fu y cyfryw undeb, ag yr ymffrostiant 
hwy ynddo, bob amser ym mhlith y Pabyddion, oddi 
gerth, ysgatfydd, mewn dysgyblaeth yn unig, eithr fod 
gwahaniaethau mawrion yn eu plith ar bynciau 
athrawiaethol. Eithr, gan adael hyny heibio, sylwn 
yn unig, er fod rhyddid i bawb yn ein plith ni i farnu 
drosto ei hun, y dylem ofalu yn gydwybodol na cham- 
arferom y rhyddid hwnw. _ Dylai pob un ddwys ystyr- 
ied, a yw achos ei ymraniad yn gyfryw ag a gyflawnhao 
yr edliw a'r rhwystr ag a godir ganddo i elynion y 
grefydd Brotestanaidd? _ Rhodded ateb yn hyn, nid i 
ni, ond y lle y perthyna, sef i Dduw, a'i gydwybod ei 
hun. Gan mai ar ymraniadau y Protestaniaid yr 
adeilada Pabyddion eu gobaith mwyaf, caniatêir i ni 
yma obeithio y dengys pob enw Protestanaidd, nad 
ydynt yn cyfrif gwahaniaethau y crefyddau diwygiedig 
ond bychain yn eu golwg mewn cymhariaeth â'r gwa- 
haniaethau sylfaenol rhyngddynt hwy oll a'r Papistiaid ; 
ac y byddant barod bob amser i ymuno megys brodyr, 
a chydetifeddion yr un addewidion, yn erbyn y llygred- 
igaethau hyny a wrthwynebodd ein byn aid ffyddlon 
hyd at waed. Amnmherffaith yn ddiau y cyflawnai 
bugeiliaid ysbrydol eu swydd barchusaf, os ni rybudd- 
lent eu praidd yn erbyn y cyfryw hanesion disail, & 
daliadau coelgrefyddol, ag a gynnwysir yn llyfr 
Wiliam Owen. 

Dygir cyhuddiadau trymion iawn yn erbyn Calfin 
â'i ddilynwyr, nid yn unig o herwydd eu dysgyblaeth 
eglwysig, eithr am “ ddiorseddu breninoedd, darostwng 
teyrnasoedd, a dadymchwel gosodiadau sylfaenol pob 
gwledydd;” ac adroddir amryw esamplau o'u gwrth- 
ryfelgarwch yn Ffrainc, yr Alban, a'r Iseldiroedd. 
Eithr ni chrybwyllir un gair am yr erlidigaethau erchyll 
a godasid o'r blaen yn eu herbyn yn y gwledydd hyny. 
Nid yngenir gair am erlidiau poethlyd breninoedd 


520 


Ffrainc ar y cyntaf, nac am gyflafan anghymharol dydd 
St. Bartholemêus, pryd y celaneddwyd miloedd lawer 
o Brotestaniaid, y rhai yn ddiogel a hyderent ar yr 
ammodau heddwch a wnelsid rhwng y ddwy blaid. 
Ni sonir am y gwŷr duwiol a ferthyrwyd yn yr Alban 
gan “y fam-frenines,” cyn i'r bobl gydgyfodi yn erbyn ei 
gormes, a goresgyn eu llywodraethwyr Pabaidd. Yr 

dys yn beio hefyd ar “wrthwynebiad yr Iseldiroedd 
i'w cyfreithlon benaeth, brenin Spaen!” hyny yw, y 
brenin gwaedlyd hwnw a ddienyddiasai filoedd cyn- 
nifer o'i ddeiliaid o herwydd eu crefydd yn unig. O'r 
holl erlididau a ennynwyd yn yr oesau diweddaraf yn 
erbyn eglwysi Cristionogol, yr erchyllaf yn ddiau o ran 
toster ei greulondeb, a nifer ei merthyron, fu erlidigaeth 
yr Hispaenwyr yn yr Iseldiroedd. _ Yno nid arbedai y 
swyddogion Hispaenaidd nac uchel nac isel, tlawd na 
chyfoethog, y rhyw fenywaidd nac oed babanaidd, 
eithr eu cigyddio mewn galanasdra cyffrgdinoll Er 
hyny, nid oes arwydd fod W. O. yn cydymdeimlo dim 
â'u dyoddefiadau. Eithr pan wrthododd y bobl 
orthrymedig hyny eu gyru mwy fel defaid i'r lladdfa, 
a bwriadu ymladd yn bybyr dros eu crefydd a'u 
bywydau, yna (mor fawr y cydymdeimla W. O. â 
gormes breninoedd erlidgar), edliwir i'r dewrion hyn 
eu hymdrechiadau clodwiw, ac euogfernir eu crefydd, 
megys prif egwyddor ac achos eu hanufudd-dod. Y 
mae'r ymresymiad hwn yn hylwyr gytân ag arferion 
cyífredin y Pabyddion. _ Os dygwydda neb, o ran cyd- 
wybod dda, ymwahanu oddi wrthynt, y mae achos 
mawr i ladd a llosgi hwn megys heretic cyndyn sydd 
yn diffrwytho maes eu heglwys, ac yn dangos esampl 
ddrwg! Eithr os anturiwch guchio yn unig arnynt 
hwy, adyn anghardodol ac erlidiwr penboeth y gelwir 
chwi yn ebrwydd. 

Adroddir diwedd pregethwyr cyntaf y Protestaniaid, 
sef. Luther,“ (Ecolompadius, Zuinglius, a Chalfin, yn y 
cyfryw fodd, fel y gallo darllenydd anghyfarwydd 
dybied iddynt farw dan ryw arwyddion eglur o farn- 
edigaethau dwyfol. Soniasom eisoes yn ein llyfr 





521 


cyntaf,! tudal. 322, am farwolaeth gysurlawn Luther, ac 
ni ddichon i ni ewyllysio i'n hunain, neu ein cyfeillion, 
amgenach diwedd na marwolaeth yr union hwnw. Bu 
Zuinglius farw, fel milwr dewrwych, ar y maes, lle yr 
ymladdasai gydai frodyr yn erbyn eu gormeswyr 
Pabaidd; eithr nid damwain anghyffredin, neu ddian- 
rhydeddus, yw i filwr farw mewn brwydr. Cafodd 
(Ecolompadius farwolaeth dawel yn eì wely. Y mae 
genym dystiolaeth Beza, dysgybl a chydymaith Calfin, 
Ir diwygiwr hwn ddyoddef ei boenaf diweddaf yn 
amyneddgar, ac nid oes achos i'r sawl a goleddant ei 
goffadwriaeth anesmwytho am enllib y rhai, fel W. O., 
a haerant iddo farw “gan bryfed, ac yn rhegu Duw.” 
Ail adroddir cyhuddiadau y prif ddiwygwyr yn 
erbyn drwg foesau eu dysgyblion, megys prawf o gan- 
lynmiadau niweidiol y Diwygiad. _ Nid anhawdd yw ateb 
y rheswm uchod. Cynhenid i bregethwyr ym mhob 
oes yw darlunio eu hamserau eu hunain yn waethaf, 
ac arfer ymadroddion helaeth, pan geryddont gam- 
weddau y rhai anufudd. Eithr nid oedd ddichon i 
ddiwygiadau athrawiaethol wella bucheddau dynion ar 
unwaith. Rhaid oedd i efrau fod yn gymmysgedig â'r 
gwenith y pryd hwnw, megys ym mhob oes arall o'r 
Eglwys. Anghytunol â rheswm fuasai dysgwyl i wellâd 
cyffredinol mewn moesau ymddangos yn yr ameer- 
oedd terfysglyd hyny ar unwaith... Gwaith graddol yw 
gwaith edifeirwch a chyflawn ddiwygiad bucheddau; 
megys,mewn un dyn neillduol, felly hefyd mewn teulu- 
oedd a theyrnasoedd. Digon genym wybod, a hawdd 
yw profi, i ddiwygiadau moesol lawer iawn ddilyn 
diwygiadau athrawiaethol, ym mhlith Pabyddion, 
cystal a Phrotestaniaid. Na bu ffrwythau dynion yn 
gymmesur â'u gwybodaeth grefyddol, sydd wirionedd 
diddadl. Eithr onid gwir yw hyn am bob oes o'r 
Eglwys? Dysged,er hyny, y Protestaniaid un rhybudd 
pwysfawr oddi wrth y cyhuddiad; sef, y dylent hwy, 
a broffesant grefydd burach, fod â'u bucheddau hefyd 


! [Gwyliedydd, i, 922, Gorphenaf, 1823, ] 
66—1I. 


922 


yn burach a mwy diargyhoedd—a byw yn addas i'w 
proffes, a cheisio harddu athrawiaeth Duw ein Hiach- 
awdwr ym mhob peth. 

Mynegir, gyda mawr alar, dinystr 8 wnaethpwyd 
y pryd hyny ar fonachlogydd, a thai crefyddol ereill. 
Dywedir i ysbeilwyr “ddwyn ymaith yr holl lestri 
aur ac arian o'r eglwysydd, y rhaid oeddynt wedi eu 
hanrhegu gan hen dywysogion Cymru, er ys oesoedd a 
aethant heibio; ïe, a llosgi hefyd eu i sydd.” 
Deisyfwn yn awr wybod pa eglwysydd p yfOl yng 
Nghymru a losgwyd gan y diwygwyr? A fedr yr 
awdwr enwi cymmaint ag un? _ Nid eu llosgi a wnaeth 
y diwygwyr, eithr cymmeryd ymaith o honynt y delwau, 
ac offerynau ereill eilunaddoliaeth a choelgrefydd. Ai 
bai anfaddeuol oedd hwn? — Deisyfwn hefyd ein cyfeirio 
at gofrestr ysgrifenedig o'r llestri aur ac arian a 
roddasid yn anrheg i'r eglwysydd hyn gan hen dywys- 
ogion Cymru. Faint oeddynt ar y cyntaf, a faint a 
gollesid o honynt yn yr amseroedd terfysglyd, o farwol- 
aeth Llywelyn ab Gruffydd, hyd deyrnasiad Harri yr 
Wythfed? — Nis gellir gwadu i'r rhan fwyaf o'r monach- 
dai a'u capelydd gael eu dinystrio y pryd hyny; eithr 
byddai ein galar am danynt yn drymach pe mynegid 
i ni pa fawrlles a wnaethant yn gyfatebol i'r draul a 
fuasai angenrheidiol i'w cadw i fyny. Oni buasent yn 
wastad yn ennynu gobaith y Pabyddion i'w hail gaffael? 
Pan ddrylliwyd y ffeuau monachlogaidd, dilewyd 
gobaith diweddaf y pryfed monachaidd.' Eithr tro- 
wyd rhai o'r monachdai at achosion ereill; a pheth 
i ddal sylw arno ydyw, i fonachdy Basingwerc, ger 
llaw Treffynnon, gael eì arferyd ar y cyntaf yn d 
annedd i deulu Pabaidd Talacre, ai wneuthur or 
diwedd yn adfeiliedig ganddynt Awy, nid gan ddwylaw 


! Cyfaddefwn yn eglur nad ydym ni yn cydymdeimlo â thlodi y monachod, 
y rhai fuasent o'r blaen, dan rith o ymneillduad crefyddol, yn treulio eluseni 
y werin a'u moddion helaethwych mewn gloddest ac aflendid, _ Brwnt fydc 
d y pethau a wnaent yn eu crefydd-dai. Nid yw eu holl dai addoliad 
yng Nghymru eto mor adfeiliedig, fel nas gallwn gyfeirio W. O. at gerfiadau 
a wnaed y tu mewn i un o honynt, ac y maent mor ffiaidd, fel nas gallwn 
eu mynegu heb ddiwyno dalenau y Gwyliedydd. 











525 


Protestanaidd. A yw adfeiliad presennol yr adeilad 
harddwych yn gytunol â pharchedigaeth Pabyddion 

resoglawn i hen fonachdai, rhyfyg fyddai i ni 

eticiaid farnu. Deisyfwn yn unig na chyfrifer 
ammharch i hen fonachlogydd yn fai neillduol Protes- 
taniaid, pan fo Pabyddion boneddigaidd a goludog yn 
arddangos cyffelyb ormod serch ar “y Mammon 
anghyfiawn.” 

Cynhenid yw i W. O. ac awduron Pabaidd, feddwl 
ac ysgrifenu yn chwerwaidd am deyrnasiad y duwiolaf 
Frenin Iorwerth y VIed, megys hefyd ei ardderchocaf 
chwaer, y Frenines Elisabeth. Cymmerir, gan hyny, 
ofal mawr i hela allan eu beiau, a thywyllu eu rhin- 
weddau, yng ngwaith yr ysgrifenydd presennol; eithr 
gyda pha weddusrwydd a_ chyfiawnder, barned y 
diduedd. 

Dywed yr awdwr fod y Cymry mor ddigllon o her- 
wydd y newidiadau crefyddol yn amser Harri, fel y 
bwriadasant unwaith gymmeryd arfau 1 amddiffyn cref- 
ydd eu tadau. Os gwir yw hyn, pa sut hn ymwrth- 
ododd y Cymry â chyfeiliornadau Pabaidd, yn fwy 
cyffredinol nag un man arall o'r deyrnas? _ Pa sut, er 
maint o ymwahaniadau crefyddol yn eu plith, y cyd- 
gynia pob gradd ym mhob ardal o Gymru, oddi gerth 
ychydig yng nghymmydogaeth Treffynnon yn unig,i 
ddirmygu athrawiaethau Pabaidd, ac 1 ystyried yr enw 
Papist megys y gwaradwyddusaf a ellid ei osod arnynt. 

Y galar, gyda'r hwn y darlunia W. O. gynnydd y 
Diwygiad dan Iorwerth, sydd yn ein golwg ni yn 
ddigrif hynod a chwerthin-bair. Danfonwyd pregeth- 
wyr i holl barthau y deyrnas, a'u gwaith oedd mor 
annerbyniol gan y Canghellwr, fel y gwrthododd osod 
sel fawr y llywodraeth wrth eu hawdurdodau. Wel, 
ynte, gellir meddwl mai pregethu rhyw anfoesoldeb, 
neu ddrwg athrawiaethau oedd bwriad y pregethwyr 
hyn. Clywch W. O. ei hun:—“Cyfarwyddwyd hwynt, 
yn fwyaf neillduol,i annog y bobl i beidio â gweddïo 
ar seintiau, a gweddïo tros y meirw ; i roi heibio arferyd 
paderau, a'r offeren, a gweddïo mewn tafodiaith anad- 


524 


nabyddus; a'r cwbl oll a wnaethpwyd er parotoi y 
bobl ìi ddychwelyd oddi wrth eu ffordd arferedig o 
addoliad.” Nid ymdrafferthwn ni i amddiffyn y pre- 
gethwyr; eithr gadïâwn i'r darllenydd hynaws farnu 
rhyngddynt hwy ar yr un llaw, a W. O. a'r Pabyddion 
ar y llaw arall. 

Crybwyllir yn y rhan hon o'r llyfr yn fynych iawn 
am gyssegr-ysbeiliadau y pendefigion, y rhai a draws- 
feddiannasant y degymau, a'r tiroedd a ddarparesid 
yn yr oesoedd gynt, er cynnal lleoedd addoliad ac 
ysgoldai. Y mae cymhwysder yn y cyhuddiadau hyn, 
ac nis gwiw ei wadu. Cydsyniwn ein hunain i alaru 
fod meddiannau a neillduasid er maethu crefydd, a 
chynnal ysgolion ac elusendai, yn cael eu traws-ysbeilio 
gan bendefigion rheibus rhodresfawr, i borthi eu 
nwydau drwg: eithr nid bai y grefydd ddiwygiedig 
oedd hyn, eithr canlyniad angenrheidiol yr annhrefn 
afreolus yn yr oes hôno, pryd yr oedd gwŷr mawr yn 
drech na'r gyfraith... Gwnaethpwyd yr ysbeiliadau yn 
erbyn ymdrechiadau yr esgobion a'r eglwyswyr; ac 
nid teg yw cyfrif i grefydd y gweithredoedd drwg a 
wnaethpwyd yn erbyn crefydd, ac yn wrthwynebol 
hollol i'w rheolau. 

Tudalen 60, dywedir fod “llawer o newidiadau i'w 
gweled wrth gydgymharu erthyglau y Brenin Edward 
a'r eiddo Elisabeth.” _ Yn groes i hyn ni a ddywedwn, 
nad oes fawr o newidiad rhyngddynt mewn geiriau, a'u 
bod o ran sylwedd, gan mwyaf, yn gwbl gytân â'u 
gilydd. 

Teyrnasiad y Frenines Mari ydoedd oes euraidd y 
Pabyddion yn y deyrnas hon. Cawsant y pryd hyn 
ddymchwelyd awdurdodau eglwysig y Protestaniaid, 
llosgi hereticiaid wrth fodd eu calon, gwahardd Beiblau 
ac addoliad mewn iaith adnabyddus, a dwyn yn ol 
holl ddefodau llygredig eu crefydd. Gwnaethpwyd eu 
mwynhâd o'u crefydd eu hunain yn fwy blasus iddynt, 
o blegid ei fod yn cyd-darddu â'u buddugoliaeth ar eu 
gwrthwynebwyr. Darlunir MarimegysCatholig wresog, 
megys yn wir yr oedd hi, ac yn ddynes o “dymmer tru- 





925 


garog,” a'i bai mwyaf, canys y mae bai a rAy yn perthyn 
1 bawb, oedd ei bod yn “rhy grefyddol,” medd llyfr 
W.O. Pa dymmerau trugarog a berthynai i'r ddynes 
greulon-dost hon, a ellir yn hawdd ei farnu oddi wrth 
y ffrydiau helaeth o waed gwirion a dywalltwyd yn 
ysbaid ei theyrnasiad. _ Yn yr erlidwaith cynddeiriog- 
wyllt a ennynodd hi a'i chynghorwyr yn erbyn y 
Protestaniaid, ni laddwyd erioed yn Lloegr, yn yr un 
talm o amser, gynnifer o dduwiolion o achos crefydd ; 
esgobion a boneddigion, offeiriaid a gwŷr lleyg, ac hyd 
yn oed benywaid hefyd. _ Edryched y darllenydd Hanes 
Diwygwyr, Merthyron, a Chyffeswyr Eglwys Loegr, gan 
y diweddar T. Jones, a dysged, nid yn unig pa fodd yr 
ymdriniai Pabyddion at eu hynafiaid, a pha fesur o 
diriondeb a ranai Pabyddion yr oes hon i ninnau, 
gan mai bai mwyaf y ffenines waedlyd hon, oedd ei 
bod yn rhy drugarog a chrefyddol. Gyrwyd hefyd rai 
cannoedd o dduwiolion allan o'r deyrnas, y rhai ni 
chyhuddid o un bai, oddi gerth eu diysgogrwydd wrth 
eu crefydd eu hunain. Beth os oes rhyw faint o gam- 
gymmeriad yn yr hanes, fel ydywed W. O.? _ Beth os 
bu nifer y merthyron ryw faint yn llai nag a dybir yn 
gyffredin? Beth os caniatâem iddo yn hyn bob peth 
sydd mewn dadl? — Fe fydd wedi hyny esamplau cym- 
maint a chynnifer o greulon-waith i beri i'n gwallt sythu 
wrth ddarllen am dano. _ Bydd digon i daflu gwarth di- 
derfyn ar y grefydd Babaidd, yr hon oedd yr egwyddor 
ffyrnigaidd a roes ei phobl ar waith. Bydd digon i 
gywilyddio rhag ei hamddiffyn, bob un na chollodd 
yn hylwyr bob ymdeimlad a gweddusder. Cymharer 
â dyoddefiadau y merthyron gynt, yr holl sarhâd pre- 
sennol y mae Pabyddion Lloegr ac Iwerddon yn 
llefain cyn uched o'i blegid. Ar yr un llaw, gwelir 
gwŷr hybarch duwiol yn cael eu Ìlosgi yn fywion o 
achos crefydd, neu eu gyru i alltudiaeth: ar y llaw 
arall, gwelir yehydig foneddigion wedi eu difreinio o 
ychydig swyddau uchel, colled y rhai mewn cymhar- 
iaeth (a bydded y golled gymmaint ag y dywedont eu 
hunain) nid yw i'w henwi gyferbyn ag erlidwaith 





526 


ehwerw-greulon y Frenines Mari. Dywed W. O. fod 
y cyfreithiau, wrth ba rai y dyoddefodd cynnifer o 
rotestaniaid, wedi eu gwneuthur mewn oesoedd o'r 
blaen, ym mhell cyn ei genedigaeth hi. Pa beth yw 
hyn, ond cyfaddef fod Pabyddiaeth yn erlidgar o barth 
ei hegwyddorion bob amser; ac yn hyn yn gysson â 
darluniad yr Ysgrythyr, sef, “yn feddw gan waed y 
saint, a chan waed merthyron Iesu!” Eithr nid yw 
hyn yn gwbl wir; canys dirymasid yr hen gyfreithiau 
yn amser ei duwiolaf frawd; a'i bai ceryddus hi, megys 
efyd gwarth anfarwol ei theyrnasiad, oedd iddi fynu 
ail osod y cyfreithiau gwaedlyd gynt, ac ymarfer â 
mwy o greulondeb na neb o'i hynafiaid o'r blaen. 
Diau na bu neb fel Mari yn y deyrnas hon, gan iddi 
ymwerthu i wneuthur y cyfryw greulondeb ar weision 
ffyddlonaf yr Arglwydd, o herwydd offeiriaid Pabaidd 
a'u hannogent hi. Megys yr oedd ei theyrnasiad yn 
achos o gystuddiau crefyddol lawer iawn, felly yr oedd 
hefyd yn hynod am golledion ac adfyd gwladol. Gwir- 
ioneddau yw y rhai hyn, mor hysbys i bob darllenydd 
Seisnig, fel mai hollol ofer fyddai amlhau geiriau ar yr 
achos, oddi gerth er mwyn ein brodyr uniaith. Ystyr- 
ied y Cymro uniaith yn bwyllog yr hyn a ddywedasom 
yma er rhybudd iddo. Dysged oddi wrth hanesion 
t pa beth yw egwyddorion gwastadol Pabyddiaeth, 

ai ffug-dynerwch atom ni Brotestaniaid. Barn W. O. 
eì hunan nid yw werth y frwynen am hyn, na dim 
arall; eithr y mae yn beth i fawr sylwi arno, beth yw 
barn yr hudolwyr cyfrwysddrwg Pabaidd, y rhai a'i 
cyflogasant i'r gwaith, pan ddywedant mai bai mwyaf 
Mari waedlyd oedd, eu bod hi yn rây grefyddol a 
thrugarog. Mynega W. O. nad oedd erlidigaeth Mari 
yn cyrhaedd gyda'r unrhyw greulonder dros yr holl 
deyrnas—na losgwyd ond un yn unig yn Archesgobaeth 
Caer Efrog—a thri yng Nghymru, sef Esgob Ffarrar 
yng Nghaerfyrddin, a dau ereill yn sir Forganwg. 
Eithr dywed ei awdwr ef ei hun, yn yr un tudalen 
(gwel Dr. Heylsn), i'r Pabyddion dywallt gwaed fel 
dwfr yn agos i Lundain, ac yn fwyaf Esgob Bonner, yng 








527 


nghymmydogaeth Mari ei hun. Os oedd y dywysoges 
hon o ysbryd trugarog, pa sut y gwnaethpwyd mwy cyf- 
lafan ar y Protestaniaid wrth ei drws ei hun, nag mewn 
un man arall? Y cyfryw oedd “tymmer trugarog” y 
ddynes hon, fel y llosgwyd gan ei swyddogion nid llai 
na dau cant mewn tair blynedd, o achos crefydd, yn 
Llundain yn unig. Yn esgobaeth Chichester llosgwyd 
deg yng nghyd gydar un tanwydd. Cyfrifid nifer yr 
alltudion yn wyth gant o rifedi, y rhai a ffoisant am eu 
bywyd i wledydd tramor. Gellir cymharu yr erlid- 
waith hwn (tra y parhaodd) â'r erlidigaethau creulon 
a ddyoddefodd y Brif Eglwys gan yr ymherawdwyr 
Rhufeinaidd. Nid gwŷr llawn oed yn unig a ddyfeth- 
wyd yr amser hwn. Fflangellwyd un bachgen wyth 
mlwydd oed i farwolaeth. _ Cafodd llawer o wragedd 
eu dwyn at y pawl angeu, a'u llosgi yno. Y mae 
haneswyr yn coffâu un weithred o gyfryw greulondeb 
ysgeler ac anghredadwy, fel braidd y medrwn ei 
mynegu heb i'n gwaed fferu ynom. _ Bu, fel yr oeddynt 
yn llosgi gwraig feichiog, iddi yn ei dirfawr boenau 
esgor ar fab, yr hwn a gipiwyd yn ebrwydd o ganol y 
tân gan un o'r edrychwyr ger llaw. Eithr swyddog y 
dref, yr hwn oedd yn goruchwylio y dienyddiad, a 
orchymmynodd daflu ymab bychan drachefn i'r fflamau, 
a'i losgi ynddynt gyda'i fam. Felly y dygwyddodd i'r 
plentyn hwn fod awr ei enedigaeth yn awr hefyd ei 
ferthyrdod. Gwnaethpwyd hyn, Gymro hynaws, gan 
Babyddion yn nheyrnasiad brenines, yr hon, medd W. 
O., oedd o “dymmer trugarog,” a'i “bai mwyaf oedd, 
ei bod yn rhy grefyddol.” Gwel ffrwythau y grefydd, 
yr hon a amcenir yn llyfr W. O. ei chanmol i ti; 
crefydd yr hon a gafodd yn ddiweddar hawddgarwch 
rhyfeddol yng ngolwg llawer o'n pendefigion, ac a gym- 
meradwyir ganddynt megys ychydig yn unig, os yw 
ychydig, yn waeth na'r grefydd ddiwygiedig. 

Pan drengodd y Frenines Mari, darfu y tro hwnw 
obeithiau gwresoglawn i Pabyddion am ail sefydliad 
eu crefydd yn y deyrnashon.. Y mae W.O. gan hyny 
yn tywallt ffiolau chwerwaf ei ddigofaint ar'y Fremnes 





528 


Elisabeth. A da yn wir yr haedda y dywysoges 
ardderchog hon ei geryddon ef ai gyd-Babyddion; 
canys ceryddon y cyfryw gyhuddwyr dirmygedig sydd 
yn ogonedd arbenig i'w theyrnasiad. Pan ymaflodd ei 
deheulaw rymus yn y deyrnwialen, gwasgarwyd yn 
fuan y tywyllwch oedd bron â gorchuddio wyneb y 
wlad; a'r offeiriadau Pabaidd, gweinidogion hygoeledd 
a chyfeiliorni crefyddol, a guddiasant eu penau, m 

y cilia ellyllon y nos ar doriad y wawrddydd. Er 
maint a rwystrwyd arni gan ei deiliaid Pabaidd gwrth- 
ryfelgar ei hun; er i'r Pab daranu melltithion yn ei 
herbyn, a gwahodd ei holl weision tramor i'w diorseddu ; 
er i freninoedd galluocaf yr oes hôno ymfyddino yn 
ffyrnig i'w dinystrio; hì a safodd ei thir yn llwyddian- 
nus, ac a fuddugoliaethodd arnynt oll. Yn yr un 
mesur ag yr haedda Elisabeth ddygasedd gwastadol y 
Papistiaid, hi a dderbynia glod anfarwol y Protestan- 
iaid. Dywed W. O. iddi yn nechreu ei theyrnasiad 
“ddifuddio o'u swyddau bedwar ar ddeg o esgobion, 
chwech abad, deuddeg deon, a chynnifer o archddi- 
aconiaid, a phedwar ar hugain o bersoniaid, neu 
ficeriaid.” A da oedd y gwaith, ac ennillfawr i 
Eglwys Crist daflu heibio gynnifer o chwyn drwg oedd 
yn diffrwytho y winllan ysbrydol. Dywedir yn nesaf, 
fod yr “eglwysydd wedi eu llenwi â gweinidogion 
annysgedig, dysgeidiaeth pa rai nid oedd yn cyrhaedd 
ym mhellach na darlleniad y Liturgi ar Homiliau.” 
Nid ydym ni yn gwadu annysgeidiaeth llawer o wein- 
idogion eglwysig yr oes hôno. _ Eithr ai bai y Frenines 
Elisabeth oedd hyn, am na fedrai greuneu gynnysgaeddu 
ar unwaith offeiriadau doniawli bob parth o'r deyrnas, 
neu ynte bai y Pabyddion, yn ysgolion y rhai y dygasid 
i fyny yr annysgedigion hyn? — Os na fedrent bregethu 
eu hunain, gwnaeth hi ei goreu i ddiwallu eu diffygion 
trwy gyhoeddi llyfr yr Homiliau, fel y gallent o honynt 
hwy ddarllen athrawiaeth iachus i'w praidd. Ond y 
mae y cyhuddiad uchod ar wefusau Papist yn dra 
haerllug am achos arall. Gwirionedd diammheuol yw, 
na ddeallai yr offeiriaid Pabaidd (y cyfryw oedd eu 








529 


hannysgeidiaeth!) eu gwasanaeth Lladin eu hunain 
bob amser cyn oes y Diwygiad—mai y cwbl a wyddent 
am gynnwysiad y Beibl oedd yr hyn a osodasid yn y 
Llyfr offeren (Mass Book)—bod llawer o honynt yn 
taeru mai llyfr oedd y Testament Newydd o waith 
Luther; ïe, llyfr newydd a drwg hefyd, yr hwn y 
dwys rybuddient eu pobl i ymgroesi rhagddo—bod 
llawer o fonach-dai heb berchen un Beibl yn eu llyfr- 
gell—ac yr arferent, wedi ei argraffu gan y Protestan- 
iaid, losgi y sawl a'i cadwent yn eu tai. 

Y mae yr awdwr yn ymhelaethu yn fawr ar ddyodd- 
efiadau y Pabyddion yn. nheyrnasiad Elisabeth a'i 
dilynyddion, hyd farwolaeth Siarl II. Rhoddir enwau 
o ddeutu pump ar hugain o offeiriaid Cymreig Pabaidd, 
y rhai a ddienyddiwyd yn ysbaid y can mlynedd hwnw. 
Sylwn ar hyn yn flaenaf, mai achos cyntaf y cyfreith- 
iau a wnaed yn erbyn y Pabyddion, oedd eu hymgais 
dibaid i ddiorseddu a lladd y frenines; ac mai offeiriaid 
Pabaidd fyddai yn wastadol annogwyrpenaf y bwriadau 
ysgeler hyny. Yn ail, dyfais gyfrwys y Pabyddion oedd 

aeru mai o achos crefydd y barnasid i farwolaeth y 
sawl a gospasid yn eithaf cyfiawn am eu drwg weithred- 
oedd gwladol. Nid bygythiadau ofer oedd eiddo yr 
offeiriaid Pabaidd yn yr oes hôno, megys y tystia diwedd 
amryw freninoedd, y rhai a frad-lofruddiwyd ganddynt. 
Yn drydydd, pe buasai holl hanes yr awdwr yn wir, 
ac nid ŷm ni yn credu mo'i chwarter ef, pa beth a 
brofai? Dim ond hyn; sef i Brotestaniaid hwythau 
ddilyn mewn rhyw fesur esampl ddrwg y Pabyddion, 
trwy erlid eu gwrthwynebwyr crefyddol, er yn ddiau 
gyda llawer iawn llai o dywallt gwaed. Nid yw eu 
herlidwaith hwynt i'w cymharu, o barth creulonder, ag 
eiddo y Pabyddion. Nid yw dienyddiad ambell 
offeiriad yma a thraw i'w gydbwyso â'r lluoedd o fer- 
thyron a roddwyd gan Babyddion i farwolaeth. Eithr 
nid ŷm ni yn canmol dienyddiad neb o achos cydwybod 
gywir, er mai cydwybod gyfeiliornus yw. Cyfiawn 
hefyd a theg tuag atom fuasai i W. O. ddal sylw, nad 
erlidiodd y Protestaniaid eu gelynion ond pan oedd eu 

67—uu. 


990 


meddyliau yn chwerwedig gan hir ddyoddefaint, ac yr 
ofnent eu hylwyr oresgyn ganddynt; eithr iddynt sef- 
ydlu rhyddid crefyddol pan lonyddwyd y cynhwrf, 
ac y gwelsont eu sefyllfa yn ddiogel. Pwy a sefydlodd 
gyntaf, a phwy a gynnaliodd gwedi hyny, ryddid 
crefyddol? Y Protestaniaid. Pwy a ddechreuodd 
erlid, ac sydd, lle gallant, yn parhau ì erlid hyd 
heddyw? Y Pabyddion; ymffrost y rhaì yw bod 
egwyddorion eu crefydd hwy yn ddigyfnewid. Yr un 
egwyddorion crefyddol, y rhai a'u cynhyrfasant hwy yn 
nheyrnasiad Mari, a welid drachefn yn adfywio, pe 
dychwelai gallu cyffelyb, ac yn hoew-brysuro i foddhau 
eu ffyrnigrwydd erlidgar chwerw-dost diarbed. 

Golygasom yn fanylach, fe allai, nag y tybia llawer 
yn angenrheidiol, ar gyhoeddiad W. O.; eithr ni chry- 
bwyllasom am y bedwaredd ran o'i feiau. Barnasom 
mai digon fyddai hel yng nghyd ychydig o'i gyfeiliorn- 
adau megys cynbrawf” o'r lleill... Y mae efe yn cwyno 
nad arweiniodd ei lafur ef hyd yn hyn i ddim ond tlodi. 
Nid yw tlodi ei hun yn warthusi neb; a gwell, tybygwn 
nì, fuasai iddo barhau hyd eto yn ei angen, na cheisio ei 
ddiwallu trwy gynnyg i'w gydwladwyr y cyfryw lyfryn 
gwenwynllyd. Am dano ei. hun, ni chyfrifem ef yn 
werth ein llafur i'w fflangellu, mwy nag y cospem 
wybedyn ar arteithglwyd. Holl bwysfawredd y llyfr 
sydd yu deilliaw o hyn:—mai hwn yw yr ymgais 
cyntaf a wnaethpwyd, er ys blynyddoedd lawer, i 
fychanu y Diwygiad mawr crefyddol, a chrefydd y 
Diwygiad, mewn un cyhoeddiad Cymreig. Dengys 
hwn mor ddiwyd ac ymdrechgar yw y Pabyddion i 
helaethu eu crefydd yn y dyddiau presennol. Dengys 
i ba radd yr adnewyddwyd eu gobaith yn ddïweddar, 
a'u bod yn cyfeirio ar yr un amser eu golygon at fyn- 
yddoedd Cymru, gwastattir Lloegr, a chorsydd yr 
Iwerddon. Eugwahoddiadcyffredinolyw;, “Dychweled 
pob bucheddol at hen grefydd ei hynafiaid gynt, ac 
ymgyssyllted ag Eglwys Rhufain, heb yr hyn ni all efe 
fod yn gadwedig.” 

Pa beth, ynte, yw dyledswydd Protestaniaid yn yr 











991 


amgylchiadau hyn? _ Ymdrechu mwy, a gweddïo mwy, 
dwyn llai o sel dros arwyddnodau neillduol eu plaid eu 
hunain, a llawer iawn mwy o sel dros achos mawr 
Duw—sefyll yn bybyr wrth grefydd y Beibl yn erbyn 
y grefydd sydd wedi ei hadeiladu ar ddefodau oferwag, 
hygoeledd, a dynol draddodiadau. Gwir yw, y tystia 
sicr air y prophwydi fod dyddiau Pabyddiaeth wedi eu 
rhifo, a'i ddiwedd yn nesâu; er hyny geill ei ymorchest- 
ion olaf fod yn ddychrynfawr acenbydus. _ Nid ar ym- 
drechiadau bychain y rhydd Satan i fyny ei deyrnas, 
Gocheled, ynte, y Protestaniaid i'w dwylaw laesu yn y 
filwriaeth, megys pe byddai y fuddugoliaeth eisoes wedi 
ei hennill. Cafodd y bwystfl ergydiau trymion o'r 
blaen, eithr dychwelodd wedyn i'w rymusder cynt. 
Beth allasai fod yn fwy anobeithiol na chynnyrch 
Pabyddiaeth yn Lloegr ar farwolaeth Siarls y Cyntaf: 
eto, deugain mlynedd wedi yr amser hwnw bu dy- 
chweliad mawr at yr hen grefydd, a phrin y gwaredwyd 
ni yn 1688 oddi wrth ail gaethiwed ysbrydol i Eglwys 
Rufain. Felly yn awr, pan ddadgano pendefigion y 
tir, a phrif gynghorwyr breninol, mai bychan o bwys, 
ac ychydig o rifedi yw achosion y gwahaniaeth rhyngom 
ni ac Eglwys Rufain, pwy a sicrhâ i ni, yr â hyd yn 
oed y genedlaeth hon heibio heb wneuthur o'r Pabydd- 
ion un ymdrech-waith mwy gorchestol nag erioed, ìi ail 
ennill eu goruchafiaeth arnom, ac i ddymchwelyd 
muriau ein Sïon yn gydwastad â'r llawr? 


HANES DECHREUAD CENEDL Y CYMRY, 


EU RHYFELOEDD YN ASIA, DINYSTR CAER-DROYA, EU DYFOD- 
IAD I ITALI, FFRAINC, A BRYDAIN FAWR; YNG NGHYD A 
HANES CREFYDD EU DRUIDYDDION, EU BEIRDD, EU 
HOFFEIRIAID, A'U GAU-DDUWIAU. GAN W. OWEN. 


“ Sensible persons have now agreed to reject this story of the Trojan origin 


of the British nation,” | 
Horae Britannicae. 


Nip yw enw yr awdwr uchod yn hylwyr anhysbys i 


532 


ddarllenyddion y Gwyliedydd. Bydd cofus ganddynt 
y sylwiadau a deimlasom yn ddyledswydd arnom eu 
gwneuthur ar ei Hanes Crefyddol, amcan yr hwn oedd 
mawrhau gwiwdeb a dyoddefiadau y Pabyddion, a 
difrïo sylfaenwyr y Diwygiad mawr eglwysig. Dywen- 
ydd yw genym feddwl am yr anerchiadau a gawsom 
gan am o wŷr cyfrifol, o herwydd ein ffyddlondeb 
yn yr achos... Uwch ben pawb haeddasom ddiolchgar- 
wch yr awdwr ei hun, am ddangos iddo ei gyfeiliorni; 
ac os na dderbyniasom ganddo gymmaint a llinell o 
ddiolch, cyfrifwn yr esgeulusdra yn gardodol i eisieu 
gwybodaeth ar dda, ac nid i ddiffyg teimladau diolchgar 
yn ei ysbryd. 
Yn un golwg y mae cyffelybiaeth cwbl gywir rhwng 
y" hanes eglwysig a'r hanes cenedlawl presennol. Yn 
le defnyddio y goleuni rhagorol a lewyrchodd yn yr 
oes ddiweddar ar bob rhyw wybodaeth eglwysig, a 
lleyg hefyd, y mae yr awdwr yn ysgrifenu fel pe baì y 
wawr ddim ond tori eto arno ef. Ail grybwylla wrth- 
ym, gyda hygoeledd rhyfeddol, hen chwedlau gwrach- 
ïaidd, y rhai a adroddid mewn oesoedd tywyll, a chan 
awduron anghredadwy, ond sydd yn hollol anghyfrifawl 
yn yr oes wrawl bresennol. Cynnwysir yn y llyfr hwn 
hen chwedlau y byddai cywilydd gan neb eu hysgrifenu 
neu eu hargraffu yn Seisoneg megys Jfistori gywir. 
Hawdd yw prawfm-nodi rhyw hen awdwr am bob cyf- 
eiliorni hanesawl; ac felly, dal allan i'r anneallus a'r 
annysgedig ymddangosiad o awdurdodau, y rhaì, pan 
chwilir hwynt wrth flaen-brawf y gwirionedd, a geir 
yn hollol ddirym. Yr oedd llawer o'n haneswyr 
ybarch Cymreig, ar doriad gwawr dysgeidiaeth, dri 
chan mlynedd yn ol, yn dal meddwl-dybiau, y rhai a 
wrthodent yn ddiystyrllyd yn y dyddiau hyn. Eithr 
nid yw yr ychwanegiadau gwybodaeth hyn yn fymryn 
o lesâd i W. Owen. Er bod yr haul wedi codi ar 
ereill, a'r goleuni yn cynnyddu fwyfwy hyd ganol dydd, 
y mae yr awdwr hwn yn parhau i sefyll yn y tywyll- 
wch, ac yn ysgrifenu am grefydd a hanesion gwladol, 
megys y tybiai gwŷr ofergoelus yn y dyddiau a oedd 














999 


yn dra anwybodol mewn cymhariaeth â'r oes bre- 
sennol. 

Y mae yn briodol i'r llyfryn presennol, nas gall dim 
ei waradwyddo yn dostach na thraethiad o'i gynnwys- 
iadau. “Cam-Roegiaid y galwai y Cymry eu hunain 
gynt, sef oddi wrth y gair Craig-wyr; o blegid bod 
ganddynt, ar eu dyfodiad i Ewrop, frenin yn ei alw ei 
hun Craig, neu Craicus, o blegid ei fod yn gadarn ac 
yn anorchfygol. Goresgynodd y brenin Craig y wlad 
a elwir Twrci yn Ewrop, a dinystriodd y trigolion oll, 
enw brenin pa rai oedd Machus. Ar ol hyny y 
Brenin Craig a ranodd y wlad yn wahanol daleithiau, 
gan osod un o'i gadbeniaid yn frenin ar bob talaeth. 
Yr amser y bu yn rheoli nid ellais gael gwybodaeth 
sicr; ond rhai a ddywedant iddo reoli fwy na 100 o 
flynyddoedd.” 

Ni byddai ond gwastraffu amser yn hylwyr, a blino 
amynedd y darllenydd, ped ymdrafferthem i sylwi ar y 
cyfryw hanesyddiaeth wag-ffol. Deued W. O. â rhyw 
brofiadau allan o hen lyfrau credadwy, gan brawf-nodi 
y tudalen am bob un i gadarnhau y dywediadau uchod; 
onid e, ni wiw iddo wadu mai ffug-adeiliau ofer ei ymen- 
ydd ei hun ydynt. 

Rhoddir yn nesaf hanes, cyfartal o ran gwiredd, am 
“Dardanus, brenin Arcadia, yr hwn, wedi hir ryfela 
gartref, a droes allan i ddarostwng gwledydd Asia. 
Ei fyddin oedd ugain mil o wŷr traed, deng mil o wŷr 
meirch, a saith gant o gerbydau.” Gallai ambell un 
ammheu a fu Dardanus yn frenin Arcadia, a oedd y 
wlad hôno yn ddigon o faint i ddanfon y cyfryw lu 
mawr, a oedd pobl yn preswylio gwlad heb ochri mewn 
un man ar y môr yn debyg i berchen llongau, a pha 
sut yr arferent wŷr meirch ì ryfela yn amser Dardanus, 
pryd, yn ol tystiolaeth Homer, ni feddent ddim yn yr 
oes ddiweddarach o ryfel Caerdroia. _ Ond nid yw y 
cyfryw feddyliau yn attal dim ar yrfa W. O.; a mynegir 
i Dardanus a'i fyddin Gjm-roegaidd fod yn gryfach 
na'u gelynion, ac ennill rhan fawr o wlad Troia, a 
merch y brenin hefyd. Adeiladodd Dardanus dref yn 


594 


; lle a elwir y Dardanelles; “eithr llosgwyd rhan o'r 
le hwnw” o flaen llygaid W. O. ei hun yn y flwyddyn 
1807. Ai y dref, neu y lle yr adeiladwyd hi arno, a 
losgwyd, ni fynegir yn oleu. Gwaith ofer, dybygwn, 
fyddai treulio amser i wrthbrofi y cyfryw sethach a 
gynnygir i ni dan enw hanesyddiaeth. 

Ymhelaetha yr awdwr gyda boddlondeb nid bychan 
ar amgylchiadau y rhyfel rhwng y Groegiaid a gwŷr 
Caerdroia; ond yr hanes a amrywia yn fawr oddi 
wrth yr hanesion ereill a gyfrifir yn gywiraf. Adroddir 
hanes March Caerdroia fel pe byddai yn wir hollol, 
ac nid dychymmyg barddonawl. Mynegir hefyd ladd 
can mil rhwng y ddau lu mewn ô0 o ddyddiau, ac yn 
ysbaid y rhyfel naw can mil o Roegiaid, a chwe' chant 
ac wyth a thri ugain o filoedd o'r Cymry. Ei awdur- 
dodau ni fynegir ddim. Y mae yn ddilys nad oedd yn 
y dyddiau hyny 900,000! o ryfelwyr ar dir Groeg; a 
pha faint oedd trigolion Caerdroia annichonadwy 
fyddai dywedyd, o blegid na fynega W. O. i ni ei 
maintioli. Un peth arbenig a esgeulusodd yr awdwr 
ei brofi, sef, aì Cymry oedd trigolion y dref hôno. 
Heb brofi yr unrhyw, nid gwaeth fyddai iddo roddi 
hanes y Mediaid a'r Persiaid o flaen hanes dechreuad 
Cenedl y Cymry. 

Bod llawer o awduron parchadwy ar doriad gwawr 
llenyddiaeth, yn credu hen hanesion yng nghylch Brutus, 
a tharddiad y Cymry o Gaerdroia, sydd anwadadwy; 
ond nid llai dilys yw, fod ysgolheigion cywreiniach yr 
oes bresennol yn cytuno i wrthod y cyfryw hanesion 
megys ofergoelion gwrachïaidd. Os Cymry oedd trig- 
olion Caerdroia, nid oes fodd na fyddai enwau Cymreig 
arnynt. Eithr os manwl ystyriwn ystyr yr enwau ar 
eu breninoedd a'u cadbeniaid, ceir hwynt yn Roeg, yn 
ddiammheu, o ran eu hystyr, megys, Priam, Astyanacs, 
Laomedon, Polydamas, &c. 

' Nid oes yn y dyddiau hyn ar y gwledydd a ddanfonasaat ryfelwyr i 
Gaerdroia prin hanner y nifer uchod yn gymhwys i ddwyn arfau rhyfel, 
Ac yn yr amser hwnw nid oedd y wlad mor boblog ag yw yn bresennol; o 


blegid bod ynddi nifer mawr o lewod, ac eirth, a bwystfilod gwylltion, yr hyn 
a ddengys fod rhan fawr o honi yn orchuddiedig gan goedydd. 





289 


Y mae pob rhan o'r hanes Cymreig yng nghylch 
tarddiad y genedl o Gaerdroia yn hollol anghredadwy; 
ac y mae W. O. wedi ei wrthuno yn waeth fyth, trwy 
ei gymmysgu â chwedlau ofer ereill. Sonia W. O. am 
ryfelwr oedd yn “ddeuddeg troedfedd o hyd, yn bedair 
troedfedd o led yn ei ysgwyddau, ei wisg haiarn yn 
240 o bwysau, eì waewffon yn ddwy droedfedd ar 
bymtheg a hanner, a'i gleddyf yn chwe' troedfedd a 
hanner o hyd, ac wyth modfedd o led.” Os yw y 
darllenydd yn ddigon hygoelus i goelio hyn,ni ryfeddwn 
mwy ei fod yn coelio pob dim a ddywedir wrtho yng 
nghylch Brutus a'i fordaith. Y mae W. O. ambell 
waith, yn cymmeryd arno sylfaenu ei hanes ar Homer 
y prif fardd; ond a ydyw Cymreigiaeth trigolion 
Caerdroia, neu amgylchiadau marwolaeth Hector, ac 
amryw ereill, yn gysson â Homer? Dywed Homer 
mai yng Nghaerdroia y teyrnasai AEneas ar y Troiaid 
oll; eithr W. O. a ddilyn yn hytrach awduron diwedd- 
arach, ac yn enwedig y gorchestwaith prydyddol a 
gyfansoddodd Virgil, er gweniaith i Augustus Csesar. 
Ai yn Homer y darllenodd efe ladd 900,000 mil o 
Roegiaid yn y rhyfel, pan yr ymddengys, oddi wrth 
hanes Homer, ac eiddo ereill, nad oedd ond o ddeutu 
can mil yn unig o ryfelwyr ganddynt yng Nghaerdroia. 

Pa le y dysgodd W. O. mai wyth mil ar hugain o 
ffoaduriaid a ddug 4Eneas ymaith o Gaerdroia? Dywed 
Dares' gelwyddog ar Brut mai wyth a phedwar 
ugain o filoedd oeddynt, ac mai nifer y llongau oedd 
wyth ar hugain! Y mae yn hylwyr ddilys mai llongau 
bychain iawn a arferid yn yr oesoedd hyny—y cyfryw 
lestri ag a ellid dynu i lawr a gosod i fyny eu hwyl- 
brenau yn ol yr achos, ac nid oedd y lluaws mwyaf a 
drosglwyddid ynddynt ond rhwng 50 a 100 o ddynion 
yn y fordaith fer rhwng tir Gryw ac Asia; eithr 
awduron W. O., sef Dares a'r Brut, a ddarluniant 
y llongau hyn megys cyffelyb i'n llestri mwyaf presen- 
nol, yn cynnwys o ddeutu pedair mil o ddynion. Pa 


' [(Dares Phrygius. Gweler ei “ Ystori am Ddistrywedigaeth Troea,” yn gyf- 
ieithedig, yn y Brython, ii. 97, 118, 131, 147, 164.) 


596 


gred a haeddai y cyfryw ofer chwedlau? _ A pha sut y 
bu 4Eneas yn cynnal ag ymborth ei wyth mil ar hugain, 
neu wyth a phedwar ugain mil, am dair neu ragor o 
flynyddoedd y bu yn crwydro ynddynt, yma a thraw 
hyd Fôr y Canoldir? Gall ychydig o ddynion ym- 
gynnal wrth ysbeilio; ond nid mor hawdd yw bwydo 88 
o filoedd dros dair blynedd. — Eithr os credwn yr hanes 
Cymreigaidd am Gaerdroia, rhaid i ni gredu, er i'r 
Groegiaid ddyfod yn ddiarwybod ar y ddinas a'i llosgi, 
fod gweddillion eu cleddyfau yn agos i gan mil,' heb 
law y rhai a gaethgludasid gan y concwerwyr eu 
hunain—rhaid credu i ZEneas ddwyn pedwar ugain ac 
wyth o filoedd mewn 28 o longau dros dair blynedd, 
a'u bwydo yn y cyfamser—ac mai yr un llongau oeddynt 
â'r rhai y dygasai Paris wraig Menelâius ynddynt ddeng 
mlynedd o'r blaen. A oedd llu Paris hefyd yn cyn- 
nwys 8$ o filoedd? 

Wedi lladd 4Eneas yn yr Ital, dywedir i'w wraig 
weddw esgor ar fab mewn coedwig, a galwyd ei enw 
ef, oddi wrth y dygwyddiad, SYLVIUS, hyny yw, oddi 
wrth y gair Lladin Syloa, neu goedwig. Os Cym- 
raeg oedd iaith y bobl, pa ham y benthyciwyd enw 
Lladin ìi roi ar y bachgen hwn? _ Pa ham y rhoddwyd 
i Brutus hefyd enw Lladin? Fel hyn, y mae enwau y 
penaethiaid yn Groeg a Lladin, eithr rhaid i ni goelio 
mai Cymry oeddynt o ran eu Ataith.. A ydyw hyn yn 
debyg i wir? 

Rhoddir i ni, yn nesaf, hanes mordaith Brutusi wlad 
Groeg. Os gwir yw yr hanes, pa sut na chawsem ef 

n hen haneswyr clodfawr y wlad hôno, ac nid mewn 
llyfryn a gyfansoddwydmewngwlad bellenig? Mynegir 
i ni yn y Brut i Brutus gaffael mewn ynys anial, deml 
ac eilun i Diana, a bod yr eilun yn rhoddi ateb i bob 
gofyniad. Aeth Brutus hefyd 1i ymgynghori â'r eilun, a 
chafodd ganddo hyfforddiant i geisio Ynys Brydain, a 
mynegiad am helynt llwyddiannus ei hiliogaeth. Pa 
ham yr esgeulusodd W. O. ail adrodd yr hanesyn hwn? 


! Sef heb law cymdeithion AEneas, y ffoaduriaid gyda Antenor a. Helenus. 





587 


Onid yw yr holl hanes wedi ei adeiladu ar yr un sail 
â'r dernyn uchod? Ai gwybod yr oedd efe na choeliai 
y Cymry mwy y medrai eilun marw roddi ateb gwir- 
loneddol neu hyfforddiant, ond y gellid peri iddynt 
gredu rhgn arall oll o'r hanes? _ Onid yw yr holl hanes 
yn sefyll ar yr un sail a thystiolaeth? — Os nid gwir i'r 
eilun marw lefaru prophwydoliaeth gywir am filoedd o 
flynyddoedd, ynfydrwydd dros ben fyddai coelio pethau 
ereill, y rhai nid oes genym fymryn tystiolaeth amgen- 
ach am danynt nag am yr eilun. Rhaid i'r holl hanes 
gydsefyll neu gydgwympo. 

Hebryngwn yn awr Brutus ar hyd ei fordaith. Aeth 
hwn yn agos i Affrica, ac yno ymladdodd â llu o for- 
ladron, y rhai, nid rhyfedd os gorchfygodd hwynt, gan 
fod ganddo 30,000 o wŷr arfog, a 3924 o longau. Ond 
ei ymladd mwyaf rhyfeddol oedd gyda llu o forfor- 
wynion. Y morforwynion hyn (ddarllenydd hynaws!) 
a ruthrasant ar eì lynges, a bu agos iddynt, medd yr 
hanesydd, soddi y 324 o longau, yng nghyd â'r 30,000 
o wŷr!l!l. Adroddir hyn, tybygwn, i brofi fod “gan y 
Cymry o'r dechreuad benau annichellgar, a breichiau 
gwychion,” fel y dywed W. O. mewn man arall. A 
pha beth a wnaeth Brutus ar ol gorchfygu y morfor- 
wynion? Myned yn ol o “golofnau Hercules,” neu 
Gibraltar, i fôr Tuscani a wnaeth, a chaffael yno luaws 
o ddisgynyddion y Troiaid, a ffoisent gydag un Antenor 
o Gaerdroia. Dalier sylw, yn gyntaf, ar lwybr mor- 
deithiol Brutus—o dir gorllewinol Groeg i Affrica, 
ac wedii Gibraltar; yn nesaf, ì ochr môr Tuscani, 
lle nid yw neb hanesydd arall yn gadael i Antenor 
sefydlu trefedigioen—a hyn, ddarllenydd, pryd na 
anturiai o'i fodd neb pwyllog i fordeithiau allan o olwg 
í lan. A'r frwydr gyda'r morforwynion sydd yn 

ynotach fyth. Pa ham y mynega W. O. hanes Brutus 

wrth ranau? _ Pa ham y gosodir o'r golwg ruthr enbyd 

y benywod moraidd, ac iddynt agos â'i soddi ef 

a'i wŷr arfog? O blegid na choeliai neb y cyfryw ym- 

adroddion ofer. Ond ni feddwn ni amgenach awdur- 

dod am fordaith Brutus, a'i ddyfodiad i'r ynys hon. 
68—m. 





938 


Os rhaid i ni anghoelio un rhan, pa sail sydd genym i 
hyderu ar yr ysgrifenydd mewn pethau ereill, sydd 
naill ai heb eu mynegu gan bawb arall, neu yn hollol 
wrthwyneb i'w hanesau gwirioneddol? 

Yn yr hanes a rydd W. O. am ryfeloedd Brutus yn 
Ffrainc, y mae peth amrywiaeth rhyngddo ef a'r Brut. 
Yn ol y cyntaf, ymosododd Brutus ar y Gauliaid mor 
ffyrnig, fel y lladdwyd 15,000 o'u gwŷr yn feirwon ar 
y maes, ac yno y teyrnasodd am 28 o flynyddoedd. 
Oddi wrth y goresgyniad hwn, medd W. O., y daeth 
pobl Llydaw ì siarad yr iaith Gymraeg hyd heddyw. 
Eithr cyfaddefa y Brut i'r Gauliaid ymladd yn wrol 
â'r trais-ymwthwyr, fel y barnodd Brutus yn gymhwys 
gilio yn ol i'w longau, ac ail geisio y wlad a addawsai 
yr eilun iddo. Credu yr ŷm ni fod y naill hanes mor 
wirioneddol a'r llall, ac mai colled amser fyddai barnu 
rhyngddynt. Sonia y ddau am un Tyrri, neu Turnus 
(enw Lladin fyth), yr hwn a laddodd 600 o'r Gauliaid 
â'i law ei hun: eto, os gwir y Brut, lleihawyd byddin 
Brutus gymmaint, fel na bu ddiogel iddo ymsefydlu yn 
Ffrainc; eithr codi yr hwyliau a wnaeth, a dyfod i 
Totness, yn sir Defon. Y Brut a sonia lawer iawn yng 
nghylch y Cawri a oresgynodd Brutus a'i gyfeillion, 
eithr trigolion y wlad y geilw W. O. hwynt. Hyny 

w, nid yw trigolion presennol Cymru yn ddigon 

ygoelus I dderbyn chwedlau am Gawri, a Oorineus, a 
Gogmagog, ac eilun mud yn prophwydo, a morforwyn- 
lon yn agos i soddi llongau; ond os gadewir heibio yr 
anwireddau anghredadwy uchod, gellir cyfansoddi 
llyfryn, yr hwn a ddwg geiniog i'r llogell, ac a bair i 
ambell hurtyn dybied fod W. O. yn ysgolhaig, a hanes- 
wr cywir. 

Hysbysa W. O. i Brutus roddi yr enw Brutain, neu 
Prydain, ar y wlad, yn ol ei enw ei hun; a chenedlu 
o Ignogen ei wraig dri o feibion, Locrinus, Camber, ac 
Albanactus, oddi wrth ba rai y cafodd Lloegr, Cymru, 
a'r Alban, eu henwau presennol. Y mae yn hyn gyn- 
nifer o gamsyniadau ag sydd braidd o eiriau. 

_ Bod Brutus yn air Lladin sydd ddilys ddigon, a pha 








539 


fodd y rhoddid ef ar Gymro nid amlygir ddim, a hyny 
lawer oes cyn llefaru y Lladinaeg. Ond pe buasai y 
fath wr a Brutus yn deisyfu galw y wlad oddi wrth ei 
enw ei hun, Brutia, nid Britannia, y galwasai hi yn 
Lladin; ac nid yw Brydain neu Prydain, yn tarddu yn 
rheolaidd oddi wrth Brutus, yn ol tadogaeth geiriau yn 
y Gymraeg. 

Y mae hefyd achos i ammheu a elwid yr ynys hon 
wrth yr enw Brydain yn y prif oesoedd. Yr hysbys- 
iad cyntaf a geir am dani mewn awdwr! Groegaidd 
sydd fel y canlyn :—“'T'u hwnt i lenydd Môr Gael y mae 
dwy ynys fawr, y rhai a elwir yr ynysoedd Brytanaidd, 
sef Albion ac Ierna.” Gelwid yr holl ynysoedd hyn 
wrth yr enw cyffredin Brytanaidd, eithr y ddwy fwyaf 
wrth yr enwau a elwid Albion ac Ierna yn y Roeg. 
Mewn oes ddiweddarach, cyfyngwyd y gair Brydain 
i'r fwyaf o'r ynysoedd. Nid anghredadwy yn ddiau 
tybia rhai gwŷr hybarch, i'r enw cyffredin ddeilliaw i'r 
ynysoedd lleiaf oddi wrth y fwya. Ni ymrysonwn yn 
danbaid ar y pwnc hwn, os haerir ir enw Brydain 
gael ei arferu yn raddol, ac nid ei ddodi ar unwaith 
trwy ddeddf freninawl a gosodiad gwladol ar ddyfodiad 
cyntaf y trigolion. Pa enw bynag a roisai y trigolion 
arni gyntaf, tebyg yw y cawsem hwn yn yr hanesion 
cyntaf am yr ynys... Yn wrthwyneb i hyn, Albion yw 
yr enw cyntaf, Brydain yw yr ail. 

O'i wraig Ignogen (enw a fyddai, dybygwn, yn lled 
anhawdd i'r Dr. O. Pughe fynegu ei achau Cymreig) y 
cenedlodd Brutus dri o feibion. Yr enwau arnynt 
sydd ddim amgen nag ymgais drwsgl i ddadgan tad- 
ogaeth yr enwau a roddir ar dair brif ran yr ynys. 
Colled amser i'r ysgrifenydd, a dirmyg i ddeall y dar- 
llenydd, fyddai olrhain y dywediadau hyn yn ddichlyn. 
Ni byddai ond cyffelyb i hurtyn, a chwiliai am dri 
gronyn o yd mewn mesur o beiswyn, y rhai, yn sicr, 
nis gallai eu caffael arol ei holl drafferth. Eto, ar y 
sail ddirmygus hon, neu y gyffelyb, yr adeiladir hanes- 


! Aristotì [ De Mundo, c, iii.  Blodeuai Aristotl 945 C.C.] 


940 


ach W. O. yn y llyfr yng nghylch Dechreuad Cenedl y 
Cymry. Y mae ei hanesach yn anghytun â moesau 
yr oes, yn wrthwyneb i hanesion credadwy ereill, ac, 
mewn amryw bethau, yn hylwyr annichonadwy. 

Pan ymwasgarodd disgynyddion Noah hyd amryw 
wledydd y byd, yn ddiau nid yn dyrfaoedd mawrion, 
neu wrth filiynau, yr aethant o'r naill dalaeth i'r llall; 
eithr yn fynteioedd lled fychain yr ymsefydlasant bawb 
yn eu hardaloedd priod, ac yna ymdaenu yn raddol, 
megys yr oedd gormes gelynion, neu ddiffyg poriant i'w 
hanifeiliaid, yn eu gyru. Ni sonir yn hanesion y prif 
oesoedd, sef amseroedd cydoesawl â'r Brutus ffugiol, 
am lyngesau yn dwyn 24,000 neu 80,000 o filoedd. 
Os ychydig o gymdeithion a ddaeth gydag ef, nis gallent, 
yn ysbaid ei fywyd, ymdaenu dros yr ynys oll, coedawg 
ac anial megys yr oedd hi, yn ysbaid dwy ar bymtheg 
o flynyddoedd; a rhanu y cyfan oll o ddeheubarth 
Dyfnaint i beu tir yr Alban, megys pe byddai y cwbl 
mor adnabyddus ag yn yr oes bresennol. Os gwir 
hefyd yw hanes Brutus, pa sut y mae yn wrthwyneb i 
bob hanes credadwy arall? _ A welir dim i'w gadarnhau 
yn ysgrifeniadau clodwiw tir Groeg a Rhufain? A yw 
efe yn gysson â chofiaethau hybarch yr hen Gymry eu 
hunain—y Trioedd, a'r cynfeirdd? _ Os haedda y Tri- 
oedd unrhyw barch neu sylw, dyna ddiwedd ar 
awdurdod yr hanesach am Brutus, a'i dri mab. O'r 
tu arall, os gwir yw yr hanesach a ail gyfododd W. O. 
o'i fedd ammharchus, ni wiw i Gymro ymffrostio mw 
yn y cofiaint hanesawl a adawydini yn y Trioed 
megys gweddillion hybarch yr oesoedd gynt. Yn y 
golwg hwn, mor ofer fu ymdrechiadau Cymry dysgedig 
yn ddiweddar i loewi rhwd ein hanesion, ac i olrhain 
helynt ein cenedl o'u sefyllfa gyntefig. Cywilydd mawr 
yn arbenig a fo ar eich pen chwi, y Dr. W. O. Pughel 
Eich ymgais llafurus chwi, a'ch brodyr Cymreigiawl 
yn Llundain, dros flynyddoedd lawer, oedd dwyn i'r 
goleu, ac i gymmeradwyaeth cyffredin dysgedigion, bob 
dim sydd yn haeddu parch a chred yn eìn hen ysgrif- 
eniadau. Oddi wrth eich llafur chwi, gan mwyaf, y 


941 


mae yn deilliaw nad yw pob estron yn awr yn gwenu 
pan glywo am achau y Cymry, megys y mynegir hwynt 
yn eu cofiaethau parchusaf eu hunain, ac na ddiystyr- 
odd yr hanesydd clodwiw Sharon Ttfrner oruwch- 
adeiladu ei hanes ar seiliau awdurdodau Cymreig. 
Chwi a lafuriasoch yn ddyfal i beri i'ch cenedl roddi 
heibio ei hyder ar hen chwedlau anhygoel. Eithr ofer 
a beius fu eich holl ymgeisiadau. Chwennychasoch 
wneuthur y Cymro, nid -mwy yn blentyn, eithr yn wr 
perffeith-gwbl; ond amcan eich cyfenwydd, W. Owen, 
o Arfon, yw eì wneuthur yn hen wrach—neu, ysgat- 
fydd, yn blentyn drachefn. _ A chwithau, aelodau cym- 
deithasau Cymreigaidd, sydd yn olrhain eich tadogaeth 
i Gomer, gadiiwn i chwi derfynu eich dadl â W. O. 
Yr ydych chwi yn rhy luosawg eich nifer, ac yn rhy 
gadarn mewn dysgeidiaeth, ì wneuthur yn angenrhaid 
1 ni amddiffyn eich achos... Yr ydych chwi i gyd yn 
cyfeiliorni, medd W. O. Camber, nid Gomer, yw eich 
cyndad. Rhoddiri'r Gauliaid, a thrigolion Armenia, yr 
anrhydedd o fod yn ddisgynyddion Gomer, fel y gelwid 
hwynt—“ Gomari, Gomerei, a Gomerita, ond nid yw 
hyn yr un peth â Camraeg neu Camroeg, fel y gelwai 
hen awduron ein hiaith ni.” Felly y dywed W. O. 
Rhyfyg mawr fyddai ì'r Gwyliedydd farnu rhyngoch. 
Digon i ni, trwy y pigion uchod, ddangos anwybodaeth 
a chyfeiliornadau y llyfryn a elwir Hanes Dechreuad 
Cenedl y Cymry. Ond, yn ddiau, ni ddangosasom 
mo'r bedwaredd. Y rhan o'r llyfryn, ni adolygwyd 
genym, sydd o barth cywreindeb a gwybodaeth. yn 
debyg i'r hyn a soniasom am dano. Ni wyddom ni 
am un llyfryn, yr hwn a gynnwysa mewn cyn lleied o 
ddalenau, gynnifer o feiau. Cymmaint a hyn a farnas- 
om yn ddy edswydd arnom rybuddio ein darllenwyr 
yng nghylch y seigiau a osodir yma o'u blaen; a 
gobeithiwn, yn hyderus, mai hwn fydd y llyfryn 
diweddaf a gyhoeddir dan lysenw Hanes, i ail daenu 
y dyb gyfeiliornus yng nghylch dyfodiad Brutus a'i 
24,000 o wŷr arfog 1 Ynys Brydain. 


942 


TESTAMENT NEWYDD EIN HARGLWYDD A'N 
HIACHAWDWR IESU GRIST. 


Uc 
ARGRAFFIAD YSTRYDEB—RHYDYCHAIN, 1828. 


I FLAENORI adolygiad y testyn uchod, gallesid arwain 
y darllenydd i wastadedd Sinar, gan ymorol pa mor 
debyg oedd tafodaeth floesg yr heidiau a ddylifodd o'r 
cwch dwyreiniol—i'r famiaith gyntefig a lefarid gan 
Sem, Ham, a Iapheth: pa lwythau a grwydrasant i'r 
cylchau gwres ac oerfel, a pha rai a osodasant eu 
pebyll ar lanau Môr y Canoldir mewn clauarwch tym- 
merus: pa effeithiau a gafodd yr hinsoddau amrywiol 
hyn ar gyrff, ar feddyliau, ac ar alluoedd ymadrodd 
eu hamryfal drefedigion: pa amgylchiadau a baroddi 
un genedl ragori cymmaint ar un arall mewn dysg a 
gwybodau: pa fodd y bu i rai llwythau ysgrifo eu 
geiriau mewn dull amgen nag y llafarir hwynt, megys 
y mae heddyw gan drigolion Lloegr, Ffrainc, a'r 
Iwerddon: ond nid dyma y lle i'r cyfryw orchwyl 
maith. Yn y geiriaduron (rwyddeltg, dysgir yr ieuainc 
a'r anwybodus pa fodd i lefaru y gair ysgrifenedig fel 
hyn :—laethe-amhail (beunyddiol) dyweder (a^al, neu 
lahawu. Y Seisneg ar Ffrangeg, &c., ydynt agos yn 
yr un gyflwr, yn anhardd i'r golwg, ac yn ddyrys i'r 
sawl a fynant ddysgu. 

Nid yw y Gymraeg yn gofyn y fath gyfarwyddiadau. 
Geill yr hwn a redo ei darllen. Ni fedd hi ddim 
cydseiniaid mudion, na chydsain na llafariad nad ydyw 
yn cadw ei sain priodol ei hun ym mhob sefyllfod; 
oddi gerth y llafariad y, yr hon mewn ychydig eiriau 
a fenthyca sain ei chwaer tt, megys yn y gair ystyr; ond 
hi a arddel eilwaith ei sain priodol yn y treigl-air 
ystyriol. Dylai ein brodyr yn Nyfed gofio hyn... Y 
mae y Gymraeg yn hyn yn fwy rheolaidd, ef allai, nag 
un iaith arall sydd ar lafar gwlad; yr hyn sydd yn 
rhwyddineb diwad i'r sawl a chwennycho ei dysgu. 
Ei hunig hagredd ydyw ei bod yn gorfod benthycio 
allan o'r egwyddor Rufeinig ddwy lythyren i fynegu 











949 


un sain, megys ch, dd, ff, ll, mh, ng, ph, rh, th, &c. 
Rhoddwyd cais, bedair gwaith o leiaf, gan wŷr dysg- 
edig yn eu hoes, ìi gymmeradwyo i arfer gwlad arwydd- 
ion unigol yn lle amrai o'r rhai uchod; ond gan mor 
afrwydd ac anhylusg yw cenedl gyfa o nifer, ond can- 
ddryll a milddryll trwy fympwyon gwahanol, gallesid 
dywedyd yn iaith y ddiareb wrth bob un o naddynt— 
“ Gwân dy bawl yn Hafren.” 

Heb law yr un uchod, ychydig yw y diwygiaeth sydd 
yn niffyg ar ein hiaith.  Flwyddau yn ol, cyfrifwyd y 
Beibl unplyg, 1620, yn rheol safadwy i'w ddilyn yn 
llythyraeth geiriau. Ni wrthwynebwyd hyn yn 
gyhoeddus hyd ddechreuad y ganrif bresennol, pan 
ddygwyddodd yr ymrafael ar y pwnc rhwng y diweddar 
Barchedigion T. Charles o'r Bala, a J. Roberts o Ddin 
Meirchion. Garmon, yn ei ddegfed Lythyr, yn y Gwyl- 
iedydd am Fawrth, 1829,' a roddodd ychydig o hanes 
yr ymgyrch hwn, gan ddynodi y ddwy blaid, un yn A, 
a'r llall yn B; ac, fel na byddai ei hun yn bleidiol, y 
mae efe yn sefyll megys yn y canol rhyngddynt; ac, yn 
ostyngedig gobeithiaf, 1 mae yn amddiffyn y blaid A 
ar yr angenrheidrwydd o gadw am negyddol, di 
gadarnhaol, megys yn ammharchus, diben, dioddef, &c; 

, yn arwydd uchenaid yn bywhau, &c. _ Ac ar ochr y 
blaid B, myn ymwrthod â gormodedd o lythyrenau lle 
na byddo tarddiadau geiriau yn eu gofyn, rhag ein bod 
yn hyn yn debyg i'r Gwyddelod: myn hefyd ochel sill- 
golliant, megys “llwybrau y bywyd,” yn lle “llwybrau'r 
bywyd:” er y dylai y goll sefyll yn rhai manau, megys 
“y gyfraith a'r prophwydi;” canys hirllaes y seiniai y 
“gyfraith ac y prophwydi.” Rhaid ymgynnefino â 
pheth ammherffeithrwydd, ond gwrthoder gormod. 

Cymhwys i mi bellach gyfaddef mai myfi a anfonodd 
i'r Gwyliedydd y llythyrau dan enw Garmon, o ran 
bod cyhuddiadau ar droed fy mod wedi ratho, neu drot, 
oddi wrth y blaid A at y blaid B.._ I hyn atebaf, nad 
wyf o blaid yn y byd, ond o blaid y gwirionedd, gan 


I (Tudalen 235 o'r gyfrol hon.] 





544 


ddymuno o'm calon na byddai yr un blaid arall. Os 
wyf yn gyfeiliornus ar un pwnc, cerydder fi yn garedig, 
ac mi a ymostyngaf yn ebrwydd. Gan bod Betbl 
Cymraeg wythplyg i'w gyhoeddi gan y Gymdeithas er 
Helaethu Gwybodaeth Cristionogol, a'r llythyraeth 
(orthography) a gynnwysir ynddo i ymddibynu ar farn 
dysgedigion Cymreig y pedair talaeth, pa un a ganlynir 
megys cynllun, ai un y Bel 8$plyg 1809, ai un y Testa- 
ment Rhydychain 1828) gan eu bod yn amrywio 
ychydig yn eu llythyraeth; bâm mor eon a danfon 
sylwiadau ar lythyraeth y Testament uchod i'r Gwy 
iedydd, gan fy mod yn ei gyfrif yn fwy haeddawl o fod 
yn un na'r llall. A dymunwn ei fod yn gynllun 
safadwy tra byddo Cymraeg yn llafaredig yn Nhraws- 
fynydd Meirion, ac yn Ystrad Dyfodwg Morganwg. 

Os i'm sylwiad beiad bydd, 

Agored wyf i gerydd, 

WALTER DAVIES. 

Rhagfyr 18, 1830. 


GWELLIADAU YN Y TESTAMENT 1828. 


MaArmH. v. 44—niwaid: yn 1809, niweid; yn ereill 
niwed. Niwaid yw y goreu, a threiglir ì niweidiol, fel 
rhaid, rheidiol, &c. 

Pen. vi. 30—yfory, yn un-gair: yn 1809, y foru 
(deuair), £he morrow. 

Pen. viii. l—i waered: yn 1809, i wared. Efe & 
ddaeth ì waered, He came down. Efe a ddaeth i 
wared, He came to delier. 

Adn. 17—ac a ddyg: yn 1809, a ddug. Dyg, dyg- 
odd, &c. 

Pen. xii. l—twys: yn 1809, tywys, sef arweiniad, 
tywyso, tywysog, &c.  Twysen o yd sydd air cyffredin. 

Pen. xiii. 30—cynauaf: yn 1809, cynhauaf (cyn- 
gauaf). Collir yr gmewn cyfansoddiad: gwin, “yfwch 
win,” &c. 

I [Golygydd yr argraffiad hwn oedd Tegid. Gwel nod 3, t, 288.] 





545 


Pen. xvi. 3—a thaenwyd: 1809, a thamwyd. Ni 
ddywedir amser cynauaf—gwair ar dân, ond gwair ar 
daen. | 

Mac, i. l— Mab Duw: 1809, fab Duw. Efengyl 
Mab Duw, nid Efengyl fab Duw. 

Adn. 20—ac yn y fan (straightway): 1809, yn y 
man. Y diweddaf, yn rhai manau, a ddynoda amser i 
ddyfod, ym mhen tipyn, nid yn ebrwydd. 

Pen. ìi. 2—^yd yn nôd: 1809, hyd yn oed. Y mae 
rhyw nod yn y cyntaf i gyfeirio ato: nid oes dim yn 

ail. 


Pen. v.1—dyngedu: 1809, dyngâedu: treigler twng, 
tyngu, tynged, tyngedu, &c. 

Pen. vii. 31 —byddariaid: 1809, byddair. Y cyntaf 
yn fwy dealladwy. 

Pen. x. 25—trwy grai: 1809, trwy grau. Gwaed yw 
crau, ac felly yn fwy priodol at flaen nodwydd na'i chras. 

Pen. xii. 14—Caesar: 1809, Cesar, ereill Cesar: 
goreu yw y cyntaf. 

Pen. xiii. 8—olew-wydd: mwy cyflawn nag olewŷdd 
1809, &c. 

Adn. 31—y geiriau maufi: 1809, mau fi. Gwell 
na'r ddau a fyddai y geiriau ar ymyl y ddalen yn 1809, 
sef, fy ngeiriau 1. 

Luc, 1. 5—brenin Iudea: 1809, frenhin Judea. Yn 
nyddiau ôrenin, nid yn nyddiau /renin. 

Pen. xiv. 19—ychainm: 1809, ychen... Y mae mwy 
o sain lluosog yn aim nag en, yr hyn yn gyffredin sydd 
derfyniad unigolion, derwen, mesen, &c. 

Pen. xx. 31—hysbysodd: 1809, hyspysodd: y cyntaf 
megys yn dangos â bys l&9 ; nid yw pys ond math o 
ffrwythau y ddaiar. 

Pen. xxiii. 32. Gwelliant mawr yn yr adnod hon, 
ragor 1809. Gwallus yw pob argraffiad o honi, ond 
rhai 1588, 1812, 1814, a. 1828. 

Adn. 38—ar-ysgrifen: mwy cyflawn nag arsgrifen 
1809, &c. 

Acr.iv. 85—anghen: 1809, angen. Anghenyf, nid 
oes cenyf, I have not, hence necessity, want. An, yn 

69—I. 


546 


negyddu c, a fyn nigh, megys cariad, anghariad. Y 
mae anghen ac anghariad yn geraint mewn mwy o 
ffyrdd nag un. 

Pen. vi. 14—fel gwyneb; angel: 1809, fel wyneb yr 
hyn a wanhâ y gair heb achos. 

Pen. vii. l4â—a thriugain: 1809, a thrugain: gair 
anghyfa yw y diweddaf. 

Pen. viii. 3—darllen: 1809, darllain. Dywedwn, 
efe a ddarllenodd, nid efe a ddarllaniodd. 

Pen. xiv. 2—anghrediniol: 1809, anghredadwy; sef 
rhai nas gellid eu credu.  Arferwyd y gair hwn gan 
y Dr. Morgan yn 1588. Yn 1620, y Dr. Parry ai 
newidiodd i anghredadyn, yr hyn a ddynoda un 
Iuddew heb gredu. Ac felly y parhaodd y gair trwy 
bob argraffiad hyd 1799, pan adferwyd yn ol anghred- 
adwy y Dr. Morgan. Yn 1814, Mr. T. Charles a'i 
newidiodd i anghredadin; gair cymhwys i'r Sultan 
Saladin o barth ei gyfansoddiad. Yn nhestyn 
adolygiad hwn, yn 1828, yr ymddangosodd anghredimol 
gyntaf, a rhaid cyfaddef mai y goreu hyd yn hyn 
ydyw. Rhodder cenad ìmi ofyn, ai annerbyniol a 
fyddai “Iuddewon anghred?” Y mae dynion anghred 
yn ddywediad digon cyffredin. 

Pen. xiv. 7—efengylu: 1800, ac oll, efangylu: gair 
a ofyn efangyl yn sylfaen iddo. 


AMMHEUSION A GWALLAU, YN Y TESTAMENT 
NEWYDD 1828, AC YN Y BIBL 1809. 


Maru. vi. 25—na ofalwch: yn 1809, ac ereill, na 
ofelwch. Treiglir gofalu, gofelwch; fel caru, cerwch, &c. 

Pen. vii. 9 ych bernir: 1809, &c., y'ch bernir. A 
oes dim yng ngholl rhwng y ac ch? 

Pen. xii. 4—t dŷ Duw: yn 1809, &c., i dŷ Dduw. 
Gramadeg a ofyn y cyntaf; ond beth a ddywedir am 
arfer gwlad dros gannoedd o flwyddau? Dywedir 
Carnedd Ddafydd, Carnedd Zywelyn, Ffynnon dewi, 
&c. Yn yr un modd, fordd Duw, yn Math. xxii. 16. 

Pen. xiv. 22—tra fyddai: felly yn 1809, tra fyddwyf, 


547 


tra fyddo, &. Gwell a chryfach Cymraeg yw, tra 
byddai, byddwyf, byddo. Nid yw fra, er, &c., yn 
newid y ». 

Pen. viii. 3—glanhar di: felly yn 1809. Y ddau yn 
feius—glanhâer, yn y modd gorchymmynol. 

Pen. xxi. 20—disymwth: yn 1809, disymmwth. 
Felly hefyd yn y Testament 1828 mewn pum man. 

Pen. xxii. 44. Dywedodd yr 4Arglwydd: 1809, 
Dywedodd yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd; gan 
felly wahaniaethu rhwng Jehova& (y Tad) ac Adon (y 
Mab). Y mae y Testament yn gywir yn Luc, xx. 42, 
ac Act. ii. 34, gan ateb i Salm cx. 

Pen. xxvi. 59, 60—gau-dystion: felly yn 1809. Ond 
yn 1828, ceir au-dystion Moses Wiliams yn Act. vi. 13. 

Pen. xxvii. 54—y ddaear-gryn (ban.)—adn. 20, 
daear-gryn mawr. Felly yn 1809. Cymmysg rhywiau. 

Manc,v.41. Cromfachau yn niffyg, fel yn 1809 ; canys 
hebddynt, nid yw cyfieithad Talitha cwmi mor eglur. 

Pen. vi. 59—lanniasant: 1809, laniasant, a gwell. 

Pen. vii. 8—orchymmyn:—9, gorchymmyn: yn. 
1809, orchymmyn yn y ddeufan, a gwell. 

Pen. viii. 12—y genedlaeth yma: felly yn 1809, a 
phob argraffiad gwedi un y Dr. Morgan, yr hwn a 
ysgrifenodd yn gywirach “y genedlaeth Aon.” Yn yr 
un modd ym Marc, xiv. 71—“y dyn yma;" y dyn hwn, 
meddai yr esgob. 

Pen. ix. 2—weddnewidiwyd, heb wahannod. Felly 
hefyd, gydymholi, arogldarth, ddiwnïad, oddiisod, oddi- 
uchod, &c. | 

Adn. 42—gwell oedd iddo: felly ym mhob argraff- 
iad: xa^6g 'esrv—pulcher est." It is better... Ni chytuna 
yr un o'r rhai hyn ag oedd. 

Pen. xiv. 51—llian: yn 1809, &c., lliain. Llieiniau 
sydd air sathredig. I ba un y mae yn rhif lluosog, ai 
i llian, aì ì lliain? 

Pen. xv. 44—er ysmeityn: yn 1809, er ys meityn. 

ì (KaAcv 'seriy—pulchrum est, sydd yma yn y testyn Groeg. Mynych yr 


arferai ysgrifenwyr cyfnod cyfleithad y Beibl gwell oedd, a'r cyffelyb, lle y 
dywedem ni gwell yw, a gwell fyddai.) 


48 


Y mae genym er ys deuddydd, er ys wythnos. Pa 
fodd y mae ysgrifenu y rhai hyn? Yn Luc, viii. 27, 
ceir ys talm, yn wahanedig, yn y Testament 1828. 

Luc, i. 73—a'r roddi i ni: 1809, ar roddi i ni. 
Gwell nag yr un yw y Dr. Morgan, ar eì roddi i ni; 
sef y cyfammod trwy lw i Abraham. 

Pen. vi. 117—gwastatir: yn 1809, gwastattir. Pe 
ysgrifenasai y Dr. Morgan gwastadedd, buasai yn well. 

Pen. xiii. 11l—ymunioni: 1809, ymuniawnu. 

Pen. xxiv. l7—at eu gilydd. Felly yn 1809: at eich 
ilydd a gytunai yn well ag yr ydych; heb gymmysgedd 
arfodau (persons). 

IOAN, ìv. 20—y man: pen. v. lâ—y fan. Felly yn 

1809: cymmysgedd rhywiau. 

Pen. vi. 15—a weddillasai. Felly yn 1809, a phob 
argraffiad arall gwedi un y Dr. Morgan, yr hwn a gyf 
ìeithodd yn gywir—a weddillasid. 

Pen. vìi. 25—Hierosolymitaniaid: ac yn 1809. A 
oes modd ìi fyrhau y gair hwn? 

Pen. xviii. 6—can gynted: 1809, cyn gynted. 
Dywedir bod y cyfansoddair cynddrwg yn erbyn y 
diwygiad hwn.  Chwilier i hawl can a cyn. 

Adn. 18—ymdwymno: felly yn 1809. _ Ai nid gwell 
ymdwymo, o twym, yn lle twymyn? 

Pen. xxi. 4—ar y lann: 1809, ar y lan. Dyma un 
nyn oli A; ac un arall yn Act. x. ô2. 

Acr. ii. 8—yn ganed ni; y'n ganed ni;.h. y., y ein 
ganed. 

Adn. 30—trwy lê: 1809, heb y fachell, a gwell. 

Pen. iii. 1l4—a ddeusyfasoch: gwell na “ddeusyf- 
iasoch,” 1809. 

Pen. vi. 18—mo Ioseph: felly yn 1809, &c.; gellid 
hebgor mo. 

Pen. viii— Phylip a Philip bob yn ail— Phylip drwy 
y bennod yn 1809. 

Pen. ix. 2—i Ddamascus: adn. 3—i Damascus: yn 


I [Gweler “Llythyrau Garmon,” rh. x, 8. 235; gweler hefyd (. 543.] 








549 


1809, y ddeufan yn Dd. Ond nid addas cymhell 
estron-eiriau i ostwng eu gwarau i'r iau Gymreig. 
Gellid newid Dafydd i Ddafydd, Pedri Bedr, Mair i 
Fair, &c., o herwydd ein bod megys wedi eu mabwys- 
iadu hwynt i'n hiaith: ond gadawer Paul, Barnabas, 
Babilon, Gath, Galilea, heb eu heillio o'u blaenoriaid. 
Boneddigaidd yw dangos parch i ddyeithriaid. 

Pen. xiv. 11—yn ddidyst: felly yn 1809, &c.; ond 
nid felly ym Miblau y tri esgob, 1588, 1620, a 1690; 
yn yrhai hyny, yn ddi-dyst; a gwell, o ran bod y 
gwahannod yn ei wneyd yn fwy dealladwy i'r anhy- 
ddysg. Moses Wiliams a'i trodd i ddidyst gyntaf, yn 
1717. 

Cyn diweddu, dymunol a fyddai gofalu am roddi i 
Gwyliwch, yenycgers, watch, ac ì Gwiliwch, BMers, cavete, 
beware, eu lleoedd priodol. Gwiliwch sydd yn gwbl 
yn yr hen Fiblau. A thra annosbarthus y ceir sef- 
ylliad mab a fab yn yr holl Fiblau.. Yn y Testament 
1828, gwelir yn Ioan, vi. 71—“am Iudas Iscariot fab 
Simon:” ac yn Ioan, xiii. 26—“i Iudas Iscariot mab 
Simon.” A ydyw y ddau hyn yn ateb i un rneol? 
Gwel Gen. xxv. 12; a xli. 46; Barn. iv. 6, 11, &c. 

Cymhwys iawn yw y gwahaniaeth rhwng Iachawd- 
wriaeth yr. enaid trwy Grist, ac iechydwriaeth y corff 
trwy iachâd clefyd. Gwel Act.1v. 22. Nid oedd y 
gwahaniaeth hwn yn yr hen Fiblau. 

Yr wyf bellach wedi treiddio trwy y Pedair Efengyl 
a'r Actau, a dymunol a fyddaii ryw garwr y Bibl a'r 
bobl fyned yn y blaen drwy yr Epistolau a Dadgudd- 
iad Ioan, ac anfon ei sylwiadau i'r Gwyliedydd erbyn 
Rhifyn Chwefror. 


Yr eiddoch, 
W. D. 














Y CYFIEITHIAD CYMRAEG O ESBONIAD 
Y DR ADAM CLAREE. 


AT MR. ISAAC JONES, Y CYFIEITHYDD.! 


SYR,—Cefais ddoe ac echdoe y dywenydd o sylwi ar y 
rhifyn cyntaf o'ch cyfieithiad o Esboniad y llafurus a'r 
dysgedig Dr. Adam Clarke ar y ddwy bennod gyntaf o 
Efengyl Sant Matthew, yng nghyd â'r Rhagymadrodd, 
a “rhyw gymmaint o hanes Matthew,” a rhaid i mi 
gyfaddef eich bod wedi llwyddo yn y gorchwyl y tu 
hwnt i ddysgwyliad. Ni ddywedir hyn gyda golwg ar 
eich cymhwysder chwi i'r gwaith, ond ar y llafur a 
gymmerasoch mewn llaw. Nid oes achos i un o feib 
Myddfai deimlo eich gwythen redweli, canys bernir ei 
bod yn curo yn iachus-gref, gan ichwi anturiaw gwaith, 
fel “Gwaith Maen Cetti,'* nad oedd haiach gyfieithydd 
ai cynnygiai, o Fon i Gaerdyf. Y mae yr awdwr 
clodwiw wedi casglu yng nghyd dystiolaethau allan 
o'r ieithoedd hynaf yn y byd, ac yn dwyn ym mlaen 
resymau cedeirn ym mhlaid ei ddeongliadau o'r rhanau 
dadleuedig yn y Dadguddiad Dwyfol. Yr oedd yr 


! [Myfyriwr yng Ngholeg Dewi Sant, Llanbedr, ydoedd y Parch. Isaac 
Jones pan yr ymgymmerodd â chyfieithu Esboniad Beirniadol y Dr. A. Clarke 
i'r Gymraeg. Bu fyw i orphen y cwbl o'r Testament Newydd, a'r Hen 
Destament cyn belled a Lef. iv. 12, pryd yr attaliwyd ef gan ragredyddion 
angeu. Bu farw yn gurad Llanedwen, Mon, ar yr ail o Rhagfyr, 1850, yn 46 
mlwydd oed. Gorphenwyd y gyfrol ar Bum Llyfr Moesen gan ereill ar ol ei 
farwolaeth. Gweler cofnod am dano, gan olygydd y gwaith hwn, yn yr 
Attodiad i Williams's Eminent Welshmen, t. 559.) 

$ (“Tair Gorchwyl Gadarn Ynys Prydain:—codi Maen Cetti, adeilaw 
Gwaith Emrys, a thyru Cadair Gyfrangon.— 7 rioedd, ìiì. 88. 

“Maen Cetti, ar Gefn y Bryn, yng Ngŵyr, a addolid, medd yr hen dra- 
ddodiad, gan y Paganiaid; ond Dewi a'i holltodd â chledd, yn brawf iddynt 
nad oedd ynddo ddim dwyfoldeb; ac a erchis i ffynnon darddu dan y maen, 
ahia darddwys. A chwedi hyny, y rhai a fuant cyn hyny yn anghredinwyr, 
a gredasant, ac a dderbyniasant y ffydd yng Nghrist, mae Eglwys ger 
llaw, a elwir Llanddewi, lle, meddant, y bu'r sant yn beriglor cyn ei gys- 
segru yn esgob; a'r Eglwys hynaf yng Ngŵyr ydyw hi: a phan aeth efe yn 
esgob yng Nghaerllion ar Wysg, efe a osodes wr a elwid Cennydd ab Aneurin 
ab y Caw yn ei le ef yn Llanddewi, a'r Cennydd hwnw a wnaeth Eglwys a 
elwid Llangennydd; a brawd iddaw, a elwid Madog, a wnaeth Eglwys Llan 
Madog."— Iolo M S5. 83]. 





951 


iaith Seisneg yn ddigon helaeth a thoreithiog, drwy ei 
benthygiadau allan o bob iaith, ì gyflwyno i feddwl yr 
awdwr amledd ymadroddion: ondmi aallaf yn hawdd 
amgyffred yr anhawdd-dra ìi chwi drosglwyddo yr ym- 
adroddion hyny o'r Seisneg i Gymraeg “lân loew,” 
'sef Cymraeg ddealladwy i'ch darllenwyr uniaith. Bydd 
raid ichwi lunio geiriau cyfansawdd newyddion, 
geiriau na buont erioed ar lafar gwlad, na cher bron 
yr un o feib yr argraff. Dywed rhai fod y Gymraeg 
yn hyrwydd hyblyg at gyfansoddi geiriau cymhleth; 
ond rhaid cyfaddef na ddeil hi, yn hyn, y cymhariaeth 
lleiaf â'r Roegiaith lafarber helaethlawn. Yn hyn 
gwnewch y goreu ag a alloch, ac na anturiwch yn 
bellach nag y goddef rhwyddineb iaith i chwi. 

Goddefwch air o gynghor... Ymddyfnwch eich hun 
oddi wrth arferyd geiriau a brawddegau eich bro 
enedigol, os bernwch nad ydynt sathredig neu ddeall- 
adwy o Dy Ddewi i Forfa Caerlleon ar Ddyfrdwy. 
Na ddeliwch yn rhy dyn at y Seisneg. Darllenwch 
Seisneg, a meddyliwch yn Gymraeg; ac os bydd ambell 
gwlwm yn rhy galed i'w ddattod, torwch ef. Nid oes a 
wneloch chwi â beiau y cyssodydd, ac ni chanfum ond 
ychydig yn y nodau ar y ddwy bennod. Y mae “llif 
ac adlií” yn gyfieithiad cywir o “fluz and refluz;” ond 
a ydynt hwy yn eiriau mor adnabyddus i'r cyffredin, 
ym mhob rhan o Gymru, ag ydyw “llanw a thrai 

môr?” 

Rhoddaf eto rai sylwiadau. “Y corff arallryw” 
(heterogeneous mass), sef y dorf gymmysgedig a ddy- 
chwelodd o gaethiwed Babilon. “ Pawb Cristionogion ” 
(all Christians); pob Cristion a wnai yn ddifai, os nid 
gwell. “Bawblliwiedyddion pabaidd;' bob lluniedydd 
pabaidd. Na arferer geiriau rhy hirion, lle cydweddo 
rhai byrach ; megys, “Achyddiaethau Iuddewig ;” achau 
Iuddewig, Jewish genealogies.  Treigler y gair “Ach ”"— 
lineage; “achydd”—a genealogist; “achyddiaeth”"— 
the profession of. a genealogist, &c.  Gocheler gogylch- 
iaith (circumlocution) wrth ddilyn y Seisneg, a gormod 
o berwyddiaid cynnorthwyol (auciltary verb); megys, 


552 


“ Eto yr oedd yn dygwydd,” yn lle, “Eto dygwyddai,” 
&c. Ef allai eich bod tan rwymau tynion, megys cyf- 
ieithydd, ac na feiddiwch gyfnewid gair, pe byddai 
hyny er gwell. I hyn y cyfrifaf eich helaethrwydd, yn 
y Rhagymadrodd, ar y gair Seisneg Gospel: a chan 
eich bod yn cyfieithu i'r Cymry, buasai nodyn 
yn eich enw eich hun, yng nghwr isaf y ddalen, 
ar y gair cyfystyr Cymraeg, sef. Efengyl, yn fwy buddiol 
gan eich gwladwyr, gan roddi i'r gair ei wir dadog- 
aeth a'i darddiad o'r Groeg Eeyyêu» (Euangelion ), 
yn hytrach nag o sill neu ddau o gloddfa y Gymraeg. 
Hygoel yw hyn, na chlybuwyd erioed mo'r gair 
Efengyl yn ein hynys, cyn i'r Cristionogion cyntaf 
ddyfod trosodd i bregethu ei “newyddion da o 
lawenydd mawr.” 

Llwyddiant a iechyd a ddyrnunaf i chwi, i gyrhaedd 
pen eithaf eich gorchwyl maith a phwysfawr. 


Wyf, yr eiddoch, 
WALTER DAVIES. 
Manafon, Ion. 80, 1896. 








CYWYDD Y DILUW. 


Ein bwriad ar y cyntaf oedd cyfieithu i'r Gymraeg 
Ragymadrodd Seisneg” yr awdwr, er mwyn ein dar- 
llenwyr uniaith ; o herwydd eì fod yn cynnwys crynodeb 
o gynnwysiadau y Cywydd dyfn-fyfyriol hwn; ond 
meddyliasom yr atebai y dyben yn fwy boddlonfawr i'r 
cyfryw .ddarllenyddion, pe rhoddem ddarluniad cyf 
lawnach o hono, yng nghyd â dyfyniadau yn achlysurol 
o'r Cywydd, fel y gwelo y sawl nad ydynt feddiannol 
o hono ei ragoroldeb; ac yn y lleoedd nad ydym yn 
gwbl o'r un farn â'r awdwr, anturiwn fynegu ein neìll- 
duad. 

Y Cywydd a ddechreu gydag anerchiad y Bardd i'w 
Awen, ac adroddiad y testyn. Yna, Cain yn ffoi o 
ŵydd Duw mewn digllonedd i dir pellenig—yn gosod 
sail eilunaddoliaeth—cywreindeb ei epil yn y celfydd- 
ydau—darluniad o ddeuryw brydyddion cyn y diluw, 
sef meibion Duw a meibion dynion... Am y rhai 
diweddaf y dywedir (tudal. 9):— 


“Hyll regai y lloerigiawn 
Bob prydydd a'i ddedwydd ddawn; 
Ac unwaith os gwnaent ganu, 
Gwaith byrr, difyfyr a fu; 
Rhyw anfoes swnfawr ynfyd, 
Cabledd, & gwagedd ì gyd p” 


Tudalen 17:— 


“E ddirywiodd yr awen 
Nefol-ber o'i harfer hen; 


1 Cywydd y Diluw, yn dair Rhan. Gan Ddafydd Ionawr. Dolgellau: 
1821. 

2 Gyda phob parch dyledus i'r awdwr, yr ydym yn barnu mai cymh 

fuasai rhoddi cynnwysiad y Cywydd yn yr iaith Gymraeg, yn hytrach nag 
mewn iaith estronawl. Pe caniatêid fod y Seisneg yn hysbys i holl Feirdd 
yr oes bresennol, ac i bob darllenwr Cymreig yng nghilfachau mynyddig 
Meirion ac Arfon, anweddus er hyny y tybiem yr arfer o ragddodi rhagym- 
adrodd ac eglurhâd Seisnig i Awen-gerddi Cymry, yn enwedig i farddoniaeth 
mor ardderchog a gorchestol ag yw Cywydd y Dilute. 


(O0—ri. 


594 


Mewn cnawdol fasweddol swn 
Ennynodd hon yn annwn; 
Ynfydion fu'r beirddion bas 
Yn nyddu mawl anaddas; 
Nid mawl i'r gorseddawl Sant, 
O gu enaid a ganant, 
Ond mawl am anferthawl fâr 
I gau dduwiau y ddaiar— 

J 


Llawn oedd ei gwleddoedd o glod, 
Ofer swn i fursenod. 

Yn gydlef ca'dd cwn gwaedlyd 
Lwyr barch am ddiluwio'r Byd.” 


Rhaid cyfaddef fod hwn yn ddarluniad rhy gywir o 
ormod o brydyddion mewn oesau mwy diweddar; ond 
y cysur ydyw bod eu rhifedi yn lleihau fel y mae gwy- 
bodaeth iachusol yn cynnyddu: a bydded i'r radd arall 
o feirdd, a ddarlunir tudal. 10, amlhau, hyd na byddo 
ym mhlith awenyddion onid un rhyw o gerdd bereidd- 
sain destynwiw. Ac yma, byddwn mor eofn a dywedyd 
am awdwr Cywydd y Diluw, er mor luosog eì ganiadau, 
na chyhoeddodd erioed ond yr hyn a dystiai ei gyd- 
wybod iddo ei fod, nid unig er dywenydd, ond 
hefyd er adeiladaeth i bob darllenydd ystyrbwyll. 
feirdd Seth y dywawd eu dysgybl:— 


“O lwyddawl addolyddiawn 
Yr oedd eu lluoedd yn llawn; 
Llawn o bêr ddawn barddoniaeth, 
Hon o Dduw ei hua a ddaeth; 
Yn ddidawl â'u dawn ddedwydd 
Molant y SANT yn eu swydd.” 


Yna y canlyn (tudal. ll) yr achos o'r ymlygriad 
cyffredinol :— 


6 Gwelodd meibion doethion Duw 
Wych dyner ferched annuw ;” 


ar effaith o'r ymgyfathrachiad rhwng epil Seth ac 
Enos dduwiol âr eilunaddolyddion, hiliogaeth y 
lleiddiad gwrthgiliedig, oedd llenwi y ddaiar o bob 
drygioni, balchder, a gorthrymder, yr hyn a barodd i'r 
rhinweddau moesol adael eu pebyll daiarawl, ac esgyn 
fry i'w hanneddau goruwch-wybrawl. 





509 


Tudalen 13:— 7 


“Ffodd mwynber Gyfiawnder fad, 
A'ì Cheraint, Hedd a_Chariad, 
I nodded eu cain Haddef, 
I wlad anwylfad y Nef.” 


Yr ydym yn cofio yr un darluniad yn Ofyd, y bardd 
Rhufeinig; ond yr ydym o'r farn fod ein bardd Cym- 
reig yn rhagori. Er mor gyffredinol y dirywiad, ni 
adawodd Duw mo hono ei Hun yn ddidyst; eithr efe a 
annogodd Enoc dduwiol i argyhoeddi y pechaduriaid. 
Ei bregeth iddynt (tudal. 16) sydd rydd gynghaneddiad 
o'r geiriau a roddir iddo yn Epistol Iudas, adn. 14—106. 
Wrth y ceryddiad llym hwn, “penaethiaid tanbaid y 
tir” a ffromasant, gan fwriadu merthyru y pregethwr. 
Ond “ei gyfaill Duw a gofiodd,” a 


“Gwâr Enoc, y gwr union, 
Gan lu oreulu yr Ion, 
Cyfodwyd a dygwyd ef 
Ar olwynion i'r loywnef, 
Oddiar wybrenydd eirian, 
Mewn cerbyd eurbryd o dân,” 


Yr ydym yn ddyledus am yr helaethiad hwn o'r 
hanes ysgrythyroli ffaethder Awen y bardd; ac nid oes 
genym sylfaen i wrthddadleu ei grebwyll. 

Erbyn hyn yr oedd drygioni dynolryw wedi cyrhaedd 
y radd eithaf o euogrwydd (tudal. 18):— 


* * id * 

“ Y trigolion trwy' gilydd, 
Cableddau 'n eu safnau sydd; 
Cablant, ni chrybwyllant bêr 
Enw Duw nef—ond yn ofer!” 


Tudalen 19:— 


“Y Rhên sydd Holl-bresennaw]l, 
Etto'n ymguddio mewn gwawl, 
A welodd annuwiolion 
Y ddaiar anhygar hon, . 
rJ 


Ior nef edifaru wnaeth 
Greu dynion digrediniaeth,” 
id * 


506 


Tudalen 20:— 
“ Yn Nuw fe gredodd Nôa,” 


Tudalen 21:— 


" Ei lawn rybuddiaw'n ddibaid 
Wnai 'r Ion yn ei wâr enaid, 
Fod barn ar fyd ynfyd iawn 
O'r gygus ferwawg eigiawn, 
Yn nesu 'i amgylchu'n gaeth 
Yr heulawg ddaiar helaeth 
A'i gwydlawn dorfoedd gwaedlyd, 
I soddi a boddi 'r Byd,” 


Noa yn aberthu—cysgod o'r Iawn, yraddewid yn 
Eden—yn cael goleufynag tufewnol o'r distryw ar 
ddyfod—yn ymprydiaw ac yn gweddïaw am nawdd— 
angel yn cael ei anfon i'w gysuraw—ei gyfarchiad, a'i 
ddadguddiad o'r arfaeth—portreiad o'r arch—ugain 
mlynedd a chant o ysbaid cyfammodol 1'r cynddiluw- 
iaid edifarhau—gofid Noa. 


Tudalen 25:— 


“Yr ION yn ei wâr enaid 
Llefaru y bu 'n ddi baid 
I'w annog at Fyd enwir 
I gu bregethu y Gwir. 
Cariad perffeithfad, pur ffydd, 
Nefawl hyder yn Nokydd, 
A'i llesawl gymmellasant, 
Drwy wledydd a gelltydd gant, 
I daenu, pregethu 'r Gwir 
Hyd wyneb y Byd enwir. R 
Ei wyneb hardd a'i enaid 
Yn brudd gan gystudd a gaid.” 


Tudalen 26. Mae ei bregeth gyntaf yn cyrhaedd 
dros 51 o bennillion Cywydd deufan; ac a gynnwysa 
mewn un ban, “Newidiwch eich eneidiau.” Mewn 
nod esboniadol is law dywedir bod hyny yn gyí- 
ieithiad llythyrenol o'r gair Groeg METANOEITE. Pe 
dywedasai, Newidiwch ansawdd neu gyflwr eich eneid- 


991 


iau, buasem o'r un farn ag ef. Meddyliwn y buasai 
Newidiwch eich anwydau yn gyfieithiad cywirach y gair 
Groeg a gyfieithir yn ein Hefengylau, edifarhewch. _ Ni 
effeithiodd pregeth Noa gymmaint ar y cynddiluwiaid 
ag y darfu ìi un Ionah ar drigolion Ninifeh ; ond hwynt- 
hwy, megys “gwatwarwyr y dyddiau diweddaf, a 
wrthddadleuent— | 


Tudalen 32:— 


“Gwiwferth barhau 'n llwyr gyfan 
Mae'r Byd pur hyfryd bob rhan; 
Ninnau mewn golau, gwelwn, 
Sy'n parhau i fwynhau hwn— 
Chwarddent, a gawrient i gyd 
Yn hyfion,—Mwynhawn hefyd, 
Mal y dylem, lu dilyth, 
Breuddwydiont a fynont fyth !”' 


Er y gwawd a'r ammharch a gafodd Pregethwr Cyf- 
iawnder ar ei ymgais cyntaf i ddychwelyd yr anwiriaid, 
mae er hyny yn parhau i rybuddio ereill o'r farn oedd 
ar eu goddiwes— 


Tudalen 33:— 


“——. ei ddwys deimlad oedd 
*. I'w annog at fyrddiynoedd, 
O anferth gawri ynfyd, 
Pob graddau drwy barthau 'r Byd.” 


Ei ail bregeth a gynnwys 68 o fanau; ond ni thyciodd 
negesydd y nef i argyhoeddi byd ag oedd wedi addfedu 
i farn. 


Tudalen 38:— 


“ Gan mor aruthr eu rhuthr hwy 
I lidiawg farn ddyladwy; 
Wele! Nôa a wylodd, 

A than wylaw draw fe drodd.” 


Dechreu adeiladaeth yr arch—gofid Noa o herwydd 
cyndynrwydd y pechaduriaid—y mae yn parhau i 
bregethu :— | | 


998 


“Teithiodd, pregethodd y Gwir 
Puredig ym mhob brodir. ”"——Ond 
“Gweddïau, pregethau ganto 
o'i hoff enau, ni 


O'u trawsedd hwy ni's troisant, 
Eithr oll yn waeth-waeth yr ânt; 
Y Byd i gyd a gadarn 

Lygrodd, addfedodd i farn: 
Llifeiriant o hyll fariaeth 

Dros yr hollfyd ynfyd aeth." 


Tudalen 41. Gorphen yr arch—“Cenad o'r nef 
wenfad fawr” yn gorchymmyn i Noa ofalu am fywyd 
creaduriaid o bob rhyw; ac yn ei rybuddio y disgynai 
y Diluw ym mhen saith niwrnod. 


Tudalen 43:— 


“Y mae'r farn dramawr i fod 
Arnynt ym mhen saith niwrnod; 
Rheieidr glywir Yn. rhuaw, 
Tymmestlawg o lidiawg wlaw; 
Y berwawg wlaw heb aros 
A fydd ddeugain nydd a nos, 
Coediawg fynyddoedd cedyrn 
Dan foroedd chwerwfiedd a chwyrn 
Orchuddir, boddir y 
A'i hoedlawg ddreigiod hadlyd.” ” 


Y seithfed dydd yn dyfod—ar y diwrnod hynod 
hwnw, pe buasai ar ystorom yn rhuo, a gwawr 
erchyll- ddu y ffurfafen yn bygylu llifeiriant ebrwydd, 
nid rh eddod a fuasai gweled y patriarch yn prysuro 
ei deulu i'r arch; ond nì buasai ei ufudd-dod felly yn 
brofiad mor gadarn o'i ffydd yn yr addewid. Ar ei 
fynediad i'r ddiogelfa— 


Tudalen 47,— 


“Y safodd Nôa sywfad 
Gan gu olygu y wlad. 
Heulawg dedd” y nef haelwedd, 
Arwyddion hinon a hedd,” 


Ei ufudd-dod yn y fath amgylchiad, pryd nad oedd 


gl lleiaf yng ngolwg gwybodaeth dynol, a sicr- 
haodd iddo “etifeddiaeth y cyfiawnder sydd o ffydd." 


509 


—“Noa ganfu—garnolion rhadlon bob rhyw—yn 
dynesu yn llu llawn—i gael eu diogelu”—a 


“Nôa lon ael mewn hael hedd, 
Agorai ddrws trugaredd, 
ŵr » * * 


Y Elew yno yn llonwych, 
Porai wellt fel y pawr ŷch.” 


Tudalen 48:— 


“Y pybyr Eryr eirian, 
Mwyn oedd, fal y G'lommen wan. 
Dawnus bortreiad union 
O lwys wir Eglwys yr ION, 
Y dyddiau da diweddaf, 


Drwy fwy o gynnorthwy Naf.” 


Tudalen 49:—“Gwiwfad genad gogoniant” yn cau 
drws y noddfa ar Noa a'i deulu, a'r creaduriaid a 
ymddiriedwyd tan ei ofal. 


Tudalen 50:— 


“ Duw lwys gasglodd ei dlysau 
Allan o'r byd gwaedlyd gau: 
Ni oedir barn ofnadwy 
Ar fyd anhyfryd yn hŵy. 
Naf Awdwr y nef odiaeth 
F' all wneud—f' eill ddadwneud a wnaeth; 
Anfeidrawl ollawl Allu ! 
Dyweded—Bydded—a bu. 
*- Ud 


“ Chwi ddyfroedd, moroedd mawrion, 
—Duw Awdwr sydd yn d'wedyd, 
Dylifwch—boddwch y byd !” 


Ar hyn, y mae aneirif o golofnau dwfr yn esgyn i'r 
awyr allan o'r eigiawn deheuawl; y rhai wedi ym- 
fyddino yn gymylau a drosglwyddir ar edyn y 
deheuwynt goruwch wyneb pedryfan daiar, lle yr ar- 
loesant eu llanw yn rheieidr gorwyllt dibaid, tros 
ddeugain nydd a deugain nos. Âr yr un pryd, mae i 
drysorfa o ddyfroedd oedd gynnwysedig yn nirgel grot 

y ddaiar, “ffynnonau y dyfnder mawr,” yn ymgynhyrfu, 
ac yn rhuthro trwy ragfuriau cedyrn eu carchargell 


560 


ehelaeth, gan fwrw allan eu galluoedd anattaliadwy, 
hyd oni chwyddodd y dyfroedd llifeiriol i bymtheg 
cufydd goruwch y mynyddoedd uchaf—y Mynnau, 
yr Andes, a'r Himmalaiaid anfesurawl. Nid ydym yn 
feddiannol o eiriadaeth i ddarlunio yn gymhwys 
erchylldod yr ymweliad dinystriol. Cymmered y dar- 
llenydd, gan hyny, y darluniad yn iaith farddonawl, 
gyfiawnryw, a gwrddrymus yr awdwr ei hun; canys 
pwy a ddarlunia erchylldod ofnadwy yn well? 


Tudalen 51:— 


“ Afrywiogwyllt fôr eigion 
A rwydd wrandawodd ION : 
Lluoedd mŷr y gorllewin 
Glywsant, grochfloeddiant yn flin, 
Gan ddeffro 'r deheufor hyll 
O'i dawel annedd dywyll, 
Mewn cyffro hwy 'n swnio sydd, 
A galwant ar eu gilydd: 

I fynu hw anfonant, 

pd o'u cylchoedd 6l cant!" 


Tudalen 52:— 


“Rhyfedd! o'r dyfnder hefyd 
Colofnau 'n amlhau o hyd. 
ŵ 


Hedodd, ymgasglodd pob gwynt, 
Dywibiodd i'r deheubwynt, 
I gyd-weithredu 'n llu llon 
A'r gygus ferwawg eigion, 
Byddinoedd IoR o'r môr maith 
Taranawg ânt ar unwaith: 
Cymmylau fyrddiynau 'dd ânt 
Yn heidiau chwai ehedant 
âr wyllt wasgar gyda'r gwynt 
A'i adenydd chwyrn danynt : 
Duon oedd ei edyn ef 
Yn llenwi yr holl wìwnef.” 

* * 


Tudalen 53:— 


“ Llethodd cymmylau llwythawg 
Yr holl ehangder yr hawg, 
Hyd lydan wastad wledydd, 
Heb haul da, ac heb liw dydd, 
Tywalltant hwy fwriant fôr 
Draw i'r llawr drwy'r holl oror. 





961 


I eneidiau anhydyn 

Yn ebrwydd bu sobrwydd syn; 
Llwyr alar y lle 'r elont! 

I ba amddifynfa y ffônt! ? 


Hawdd gwybod nad oedd gobaith 
Mewn tyrau na chaerau chwaith p” 
* 


Tudalen 54:— 


“Yng nghanol masweddol swn, 
Gweniaith a miwsig annwn, 
Miloedd mewn gwleddoedd gladdwyd 
Dan gryfdwr y llifddwr llwyd, 
Rhyfelawg gawri filoedd, 
Arfogion blinion eu bloedd, 
Dan donnau 'r cadau cedyrn 
Chwalwyd, orchuddiwd yn chwyrn, 
Daear hen, drwy wahanu, 
Yn dadmer i'r dyfnder du,” 


Tudalen 55:— 


“Hi—wrth esgor ar foroedd 
Llioeog iawn, yn llesg oedd, 
Ffynhonau 'r dyfnderau, dig 
Waelodion anweledig, 

Ferwedig ddeifr rhuadwy, 

hyrfwyd, dihunwyd hwy; 
O ddu ddyfngroth y ddaear 
Y rhuthrant, berwant mewn bâr. 
Gan fôr gwyllt, gwyn-ferwawg oedd, 
Yn torri rhwng y tìroedd, 
Ynysoedd ymrannasant, 
Trymion i'r eigion'yr ânt: 
Ar hyd a lled pob gwledydd 
Dychryndod a syndod sydd p” 


Tudalen 56:— 


“Od eir i barthau 'r Dwyrain 
Neu 'r Gogledd — 
Goleu ronyn ni's gwelant 
Ond cochion fellt gwylltion gant ; 
Taranau trwy y wiwnef, 
Cefnlli o ffenestri nef : 
Rheieidr fyrddiwn yn rhuaw 
Yn ffrydiawg o lidiawg wlaw 
* * id 


Afonydd â'u holl-rydd hynt, 

A chynnwrf mawr wreichionynt; 
A'r awyr yn adruaw 

Y mawr drwst gan y môr draw.” 


Y1—u. 








562 


Tudalen 57:— 


“Ymwriaw y mae'r môr mawrwyllt 
Mewn bâr yn ei garchar gwyllt; 


Dr. ewynawg daranu 
O'r llyngclyn diderfyn du, 


“Rhai ynfydion gwylltion gau 
Am nawdd ffônt i'r mynyddau; 
Rhedai 'r môr mawr rhuadwy, 
Ar fyrder i'w huchder hwy ! 
P'le 'r ânt?— p'le safant?—p'le sydd 
Rhag y gwaeau tragywydd ! 
Cydwybod, dyst parod pur, 
Gwedi yn gysgadur, 
Yn fud ym mhlith ynfydion, 
Mae bywyd o hyd yn hon! 
O'i chwsg caeth hi ffraeth ddeffrôdd 
Ac a'u haddig gyhuddodd, 
A chospedigaeth waeth oedd 
Na dw'r y gorddyfnderoedd : 
Troes fyth hon weithion ni wna 
Dewi, hi fyn wrandawiad. 
O annedwydd eneidiau! 
Rhy hwyr oedd edifarhau.” 


Buom yn dra maith yn ein dyfyniadau o'r darluniad 
deffrus hwn, o herwydd yn ein barn ni mai y “goreu 
ydyw o'r goreuadon” drwy holl ystod y Cywydd; gan 
addaw bod yn gynnilach o'n sylwiadau mewn manau 
ereill o lai rhagoriaeth. 

Tudalen 60. Ni fedr yr awdwr alaru am “ddinystr 
uffernawl ddynion;” ond am “adar cerddgar y coed,” 


“ A'r llon dda mudion y mae 
O'u herwydd achos hirwae; 
Am y rhai'n, druain, mae'n drwm 
Eu gweled mewn caeth gwlwm.” 


Tudalen 61:— 


— * * * 
“Diweddiad ar had Adda! 

I'r diawl, ac i'w arw deulu 

Rhyfedd orfoledd a fu. 

Satan, mewn llid llydan llwyr, 

A ruodd fry 'n yr awyr." 


Yna y canlyn ei hir araeth wrth ei gyd-gythreul- 
iaid, ym mha un y bostia— 


“ Yn ddibris MYFI 'n ddibryd 
Ddinystriais, boddais y Byd!” 


563 


Tudalen 65. Satan yn bwriadu gyru corwynt i 
suddo yr arch ai llwyth, er mwyn cyllawnu ei fudd- 
ugoliaeth dros yr holl greadigaeth ddaiarawl, ond yn 
cael ei luddias gan ofnadwy “follt cyfiawnder,” yr hwn 
a yr “Satan yn hagr-dan hyll,” yng nghyd â'i ddieifl i'r 
dyfnderau. 

Tudalen 65. Trugaredd yn gorfoleddu yn Llys 
Cyfiawnder—angylion yn cael eu danfon “i dywyll 
barthau daiar, i ddwyn “i wlad oreufad yr Ion," —“i 
gânaid wlad gogoniant," —“gwirioniaid heb lwgr 
einioes, y rhai aent ym moreu 'u hoes,” “cyn i bechod 
cyndyn caeth, eu swyno i'w wasanaeth.” 


* * LD * 

“ Hwy wirioniaid eirianwawr, 
Hwy o blith y felltith fawr, 
* * * * 
Hwy o ddinystr haeddiannawl 
Caethweision deillion y diawl, 
I deg fyd a gyfodwyd 
Uwch pob braw, dan law Duw lwyd, 
* * * * » 
Yr oedd niferoedd Nef wen 
I'w croesawu 'n llu llawen 
I drigfanau 'r seintiau sydd 
Lawnion o wir lawenydd : 
Ld “ * id 


Hwy yno 





orphwysant 
Hyd fad gyfodiad i farn, 
Gwed'yn i'r loewnef gadarn, 
I ganwaith mwy gogoniant, 
I HEDD ddiddiwedd ydd ânt.” 





Yma gofynwn, Pa faint mwy cysurus yw y daliadau 
uchod i rieni mabanod a fyddont feirw yn nyddiau eu 
diniweidrwydd, na daliadau rhyfygus y beirniaid byr- 
bwyll a dideimlad a ddiofrydant y gwirioniaid i goll- 
edigaeth, os na bydd eu rhieni mewn cyflwr cadwedig. 

Tudalen 68. “Ion a gofiodd No gyfiawn,” ac a 
anfonodd y gogleddwynt a'r deheuwynt at y dyfroedd 
chwyddedig i'w cymhell “i rwydd enciliaw'n raddol, 
i'w cau anneddau yn ol:'"—“ Yn ol yn raddol yr ânt 
1 ddu ddyfngroth y ddaiar:” “yno' “gorphwysant, 
hunant, mewn hedd.” 





564 


Tudalen 70:— 
“ O'r dyfrawg berwawg ddwfn bant 
t: 


esgynasan 
Daeth y crwnfyd hyfryd hwn 
Yn oì i'r drefn a wel wn. 


Megyn gynt 
Seiliad yr adeilad oedd 
O rym mawr ar y moroedd.” 





Mae awdwr (tudalen 55) yn dyíalu y bellen 
ddaiar fon megys yn dadgymmalu dan ruthriadau 
parbaus y dyfroed oedd cynnulledig, a drylliau helaeth o 
honi yn cael eu traflyncu gan yr anoddyn tufewnol. 
Ac dychymmygir fod y drylliau mawrion hyny, 
ar y dyfroedd, yn esgyn o'r dyfnderau, ac yn 
tryfrithaw y moroedd ag ynysoedd o faintiolaeth am- 
iol, mewn amrai barthau o'r ddaiar, yn y lleoedd 
a'r lluniau y gwelir hwynt yn ein hoes ni. Mae cym- 
maint o ryddid i'r awdwr gynnwys y, meddyliau a fyno 
er y testyn hwn, ag oedd i ereill o'i flaen ef, megys 
Burnet, Whiston, Buffon, Whitehurst, Hutton, a'u cy- 
ffelyb. Pe na chawsem ein bendithio â hanes diluw 
Noa trwy ddadguddiad dwyfol, buasai anianyddion cyn 
hyn wedi gweled nodau eglur o effeithiau rhyw ddiluw 
rhyfeddol mhob parthau o'r ddaiar, yn y mynydd- 
oedd uchaf yn gystal ag yn y bryniau ar dyffrynoedd. 
r ched y 'c ro sylliawg ar greigiau calchaidd y 
ogarth ac Ynys Seiriol Wyn; rhifed eu gwanafau, 
mnesured eu trychedd, a chymhared eu sylweddau â'u 
gilydd; ac er bod y creigiau hyny yn bresennol rai 
tiroedd y naill oddi wrth y llall, eto nid yw 
rhyfygus dybio eu bod unwaith yn gyssylltedig; a pha 
beth a'u gwahanodd ond y diluw? pa beth a barodd i 
Ffrydiau Caswennan lifo rhwng Enlli a Lleyn ond y 
diluw? 

Ped esgynasai yr ynysoedd yng ngwrthlifiad y diluw 
allan o'r anoddyn i arwynebedd y moroedd, nid yw yn 
hawdd ddyfalu pa fodd y deuent yn sefydlog. Os oedd- 
ynt nofiadwy y pryd hyny, oni buasent felly eto? a pha 
rwystr a fuasai i Brydain Fawr a'r Iwerddon nofiaw 


569 


cyn hyn tua chylch y poethwg? Ein tyb ni ydyw, 
fod gwadn neu sail pob ynys y dydd heddyw yn yr un 
lledred a hydred ag oeddynt cyn y diluw, ac nad yw 
holl ynysoedd y byd ond cynnifer o aelodau, a phob 
un o honynt yn gyssylltedig â chyfangorff y ddaiar. 
Blaenau ei hucheldiredd yw ynysoedd, tra byddo y 
dyffrynoedd cyfryngol yn orchuddiedig gan y moroedd. 
Dyfalwn ein bod ar foreuddydd o haf ar ben un o 
fynyddoedd cribog yr Eryri, a bod yr holl waelodion 
rhyngddynt, megys Nanhwynain, Cwm Dylif, Nant 
Ffrancon, &c., yn orchuddiedig gan darth glaswyn, 
heb ddim daiar yn y golwg ond clogwynau y Wyddfa, 
Carnedd Llywelyn, y Moelwyn, Moel Siabod, &c. ; yna, 
ond ein bod yn tebygu pethau bychain yn fawrion, 
cyffelybwn y tarth i ddyfroedd y Deheufor, a chribau 
y mynyddoedd a soniwyd i ynysoedd Eimeo, Taheita, 
ac ereill. Ar gryfhâd yr haul, diflanai y tarth; a 
phe dihyspyddid dyfroedd y Tawelfor, canfyddid yr 
eangder dirfawr hwnw yn un cyfandir. 

Mae nodau o effeithiau fân, yn gystal a dwfr, ar an- 
sawdd bresennol ein daiar, yn amrai barthau o honi; 
ac mewn rhai manau, megys Etna, Vesuvius, &c., mae 
yr elfen ofnadwy yn fynych yn dangos grym ei gweith- 
rediad hyd heddyw. Mae afon ferwedig yn dylifo yn 
barhiius allan o groth mynydd Hecla, yng Ngwlad yr Ia. 
Yn gydsyniol â hyn, tra gorchestol y darlunia y Bardd 
(tudalen 58) gydweithrediad dwfr a thân i ddiluwio y 
cynfyd:— 

“ Parod oedd byddinoedd ION, 
Rhoddwyd y byllt yn rhyddion: 
Chwymn derfysg, dychryn dirfawr, 
Goleuo mellt drwy'r gwlaw mawr. 
Yn addig Dwr a Than oeddynt 
Yn elynion gwylltion gynt; 

Ond yn awr unwyd eu nerth, 
Cawri agwrdd cywirgerth ; 
Yn feibion dewrion un Dêd; 


A thra-dewr gydweithredant, 
A'u cyflym holl rym lle 'r ânt.” 


Nid ydym ddyeithrol i effaith dwfr a thân yn cyd- 
weithredu, pan ystyriom nerth anfeidrol yr agerdd- 





266 


beiriant yn y gweithjau haiarn ac ereill; a bod agerdd- 
longau yn Hamwyaw y moroedd yn erbyn y gwynt, 
heb na hwyl na rhwyf gyffredin. Ac yn nyddiau y 
diluw, pan gyfyngwyd yr etifedd cenedledig o gysswllt 
y ddwy elfen yng nghelloedd dyfnion y ddaiar, a oedd 
ryfedd i'r fath allu (deng mil o weithiau mwy galluog 
nag un rhifedi o dynnau o bylor gwn) ruthro allan o'i 
garchar, a chwilfriwio ei hamrygant; ac i garneddau o 
adfeiliad y creigiau a'r gelltydd cedyrn gael eu bwrw i 
fyny dinben drosben, fel y gwelir hwynt eto ar benau 
amrai o fynyddoedd. Mae craig galchaidd ym Mry- 
cheiniog, a elwir Cribarth, â'i gwanafau mewn pob 
annhrefn a ellir ddychymmygu, fel yr ymddangosai 
castell, o uchder a maint anfeidrol, gwedi syrthio â'i 
ben i mewn—ddistiau, llathau, a swmerau blith draphlith. 
Heb law annhrefn ei gwanafau, ymddengys Cribarth 
fel pe buasai wedi cael ei hergydio o'i sefyllfa gyntefig 
ym mhlith creigiau calchaidd y Mynydd Du o'r tu 
gogledd iddi, a'i bwrw o leiaf hanner milltir ìi derfynau 
y glodir uwch ben Tawy. 

Lle y dywawd ein hawdwr (tudalen 70) am an- 
sawdd y ddaiar gwedi y diluw, 


“ Seiliad yr adeilad oedd 
O rym mawr ar y moroedd,” 


dylem ei ddeall yn llefaru mewn iaith ysgrythyrol. 
Mae pen-bardd Israel yn arferyd yr un geiriau (Salm 
xxiv. 2); a'u hystyr ydyw, bod y ddaiar wedi ei chyfleu 
oddi ar, neu yn uwch na'r moroedd, fel na orlifent hi. 
Nid eill neb yn yr oesau hyn dybio bod y ddaiar yn 
gorphwys ar y moroedd, mwy nag y coeliai freuddwyd- 
ion yr hen philosophyddion, ei bod yn sefyll ar golofnau. 
Nyni a wyddom yn awr mai pellen ledgron yw hi, yn 

nnaliedig gan ei Chreawdwr yn yr.awyr deneu—yn 
chol tro ar ei phegynau bob pedair awr ar hugain, ac 
o gylch yr haul unwaith yn y flwyddyn; y chwyldroad 
cyntaf yn peri dydd a nos, a'r ail yn hanfodi y tym- 
morau—Haf, Cynauaf, Gauaf, Gwanwyn. Nid yw 








567 


y sylwiadau hyn yn wrthwynebol i'r dadguddiadau 
ysgrythyrol; canys ni wrthwyneba y naill wirionedd y 

all. Pan safodd y ddaiar ar orchymmyn Josua, dy- 
wedir mai yr haul a safodd; o ran, ì'r golwg corfforol, 
y byd goleuboeth hwnw a safodd uwch ben Gibeon. 
Doethineb Duw a barai i'w weision ysgrifenu yn y 
ddull ddealladwy i bobl yr oes. Pe dywedasai Iosua 
i'r ddaiar sefyll, ni buasai neb, hyd yn ddiweddar iawn, 
yn eì ddeall; ac ni chawsai yr hanes dderbyniad heb 
gyfryngdod gwyrthiol i gyfnewid barn dderbyniol trig- 
olion y byd... Yn yr un modd y dylem amgyffred 
Salm civ. 5, lle y darllenwn—“Yr Arglwydd a seil- 
iodd y ddaiar ar ei sylfeini, fel na symmudo byth yn 
dragywydd.” Pe deallid y geiriau hyn yn llythyrenol, 
nyni a ddaliem fod y ddaiar yn sefydlog, ac yn dragy- 
wyddol o barhâd; ond byddai hyny yn wrthwynebol i 
Ysgrythyrau eglur a phendant ereill. Salm cii. 26: 
“Y ddaiar a'r nefoedd a ddarfyddant.” 2 Pedr, iii. 10: 
“Y ddaiar a'r gwaith fyddo ynddi a losgir.” _ Ond 
esboniad yr adnod uchod ydyw, bod 1 ddaiar wedi ei 
gosod yn y cyfryw fodd ag a etyb y dyben, ac y pery 

ros yr ysbaid rhagordeiniedig iddi barhau. 

I ddiweddu, dalier sylw, mai arfaeth trugaredd yn 
rhoddi i ni yr Ysgrythyr Lân oedd, nid i'n cyfarwyddo 
mewn anianyddiaeth, nac unrhyw wybodaeth bydol 
arall, ond i fod “yn fuddiol i athrawiaethu, i argy- 
hoeddi, i geryddu, i hyfforddi mewn cyfiawnder; i'n 
gwneuthur yn ddoeth i iechydwriaeth.” Dychwelwn 
bellach at y Cywydd. 

Tudalen 71. Rhoddir hanes pruddaidd o ansawdd 
y ddaiar wedi cael ei hanrheithio o'i holl brydferthwch. 
— Trwy ffydd agorodd Noa ffenestr yr Arch, ac iddo— 


“Golwg yn llawn gwg a gaid— 
Tra thew y nofiodd tarth hyll 
A duoer drwy 'r wybr dywyll; 
Hyll nifwl drwy 'r holl nefoedd, 
Terfysgawg, bygythiawg oedd ; 
Haul agwrdd ar lewygu 
Yn dystaw deithiaw mewn du: 
Y lloer dyner a'r ser sydd 
Lu gwelwon fal eu gilydd. 


968 


. . e 


Un wyneb trwy 'r ddu nennawr 
I ddydd a'noe oedd yn awr,” 


Yna y canlyn hanes y gigfran a'r golomen—Newid- 
iad gwedd y greadigaeth—Noa y pryd hyn— 


Tudalen 74— 


“ A welodd y Nef wiwlon, 
A'r haul yn uchelder hon ; 
Gwenu 'r oedd y nef geinwawr 
Yn ei phrydferth nerth yn awr; 
Daear anwyl dirionwych 
O'i gwmpas yn werddlas wych : 
Blwyddyn newydd ddedwydd dda, 
A ” fyd i Nôa,” 

Ud Ld 


Tudalen 75:— 


“ Hyfryd ar ol culfyd caeth 
Fu 'r heulawg Nef fawr helacth : 
Lonned oedd ael y wiwn 
Mor hyfryd wynebpryd Nef! 
* < $ 


Nen y wybren ysplennydd 
Oedd lanach, deccach bob dydd.” 


O'r tudalen 74 hyd 82, nid yw yr awdwr, debygem, 
mor ofalus ag arferol i ddilyn y drefn ysgrythyrol yn 
amseriad y dichweiniau a ddygwyddasant rhwng daiar- 
iad yr Arch ar un o fynyddoedd Ararat ac ymddang- 
osiad yr Enfys megys Bwa cyfammod yn y cwmwl. 
Trefn y damweiniau hyn yn ol y Cywydd sydd fel y 
canlyn:— 

Tudalen 74. Noa aì deulu yn sefyll ar gauad yr 
arch, ac yn moli yr ÏoN am ymadawiad y dyfroedd. 

Tudalen 76. Y maent yn gweled Fnfys ar gwmwl 
yn y gorllewin, drwy dywyniad yr haul o'r dwyrain. 

Tudalen 77. Duw yn galw Noa o'r Arch; yn 
rhoddi iddo addewid na ddyfethai y byd mwyach trwy 
ddiluw. 


Tudalen 78:— 


“ Ior sywdeg a roes wed'yn 
Eurdda hardd arwydd o hyn; 
Arwydd gwiw lwydd i bob gwlad 
Yw 'r Enfys, gylch eiri AU 





569 


—Gorchymmyn i Noa ollwng y creaduriaid allan o'r 
Arch. 

Tudalen 82. Noa yn cyfodi allor i'r Arglwydd ar 
fynydd yn Ararat—“'Tes câanaid y Shecinah” yn ym- 
dangos iddo megys arwydd o dderbyniad ei aberth. 

Trefn olynol y damweiniau uchod, yn ol yr 8fed a'r 
9fed o Genesis, ydyw—l1. Noa, a'i deulu, a'r holl gread- 
uriaid, yn dyfod allan o'r Arch; 2. Noa yn adeiladu 
allor; 38. Duw yn cadarnhau ei gyfammod ag ef, ac â 
phob creadur byw, na thorai hwynt ymaith mwyach 
trwy ddwfr diluw—“ Fy mwa a roddais yn y cwmuwl.” 

Pa beth a annogodd y bardd i ddangos yr Fnfysi 
Noa cyn iddo ddyfod ì waered o'r Arch, nis gwyddom. 
Nid allwn feddwl iddo wneyd hyn i amlygu ei dyb fod 
enfys yn weledig cyn y diluw, o herwydd ei fod yn 
dweyd (tudalen 76) ei bod yn “rhyfeddod” i Noa ac 
i'w deulu. Yr ydym o'r farn nad yw y daliad fod yr 
enfys yn ymddangos cyn y diluw yn gwanhau dim ar 
ei theilyngdod i fod yn arwydd o gadarnhâd y cyfam- 
mod ar du Duw. air Duw y Gwirionedd ydyw sicr- 
hâd y cyfammod. Gallasai ddywedyd wrth Noa, “Fy 
haw hwn a osodaf yn arwydd,” &c.; ac arwydd 
digonol a fuasai i'r holl gredinwyr byth: ond arwydd 
mwy cymhwys i'r dyben ni ddichon fod na'r faniar 
dangnefeddol yn osodedig rhwng epil Noa a chynllun 
y diluw yn y cwmwl du. Os oedd gwlaw cyn y diluw, 
a hwnw yn disgyn rhwng yr haul dysgleiriol a chwmwl 
tywyll, yn ol y ddeddf a osododd Duw i anian, nid 
oedd fodd nad ymddangosai enfys rhwng y golygydd 
arcwmwl. Mae y ddeddf hon yn gyffredinol i bel- 

drau goleuni. Ymddengys enfys feuadol yn achlysurol 
iw nos. Pelydrau yr haul a ddangosant seithliw enfys 
drwy wydryn triongl (prism). Ymddengys enfys 
weithiau ar bistyll Melltau ym Mrycheiniog, pan dy- 
wyno yr haul ar yr awyr wlithog sydd yn ei amgylchu; 
neu ar unrhyw raiadr arall a fyddo yn gwynebu yr 
heulwen ddysglaer, a phob amgylchiadau ereill yn 
cydweddu. 
72—u. 


570 


Yma y terfynwn ein dyfyniadau o'r Cywydd gor- 
chestawl hwn; a'n barn ydyw, na ddichon 1 undyn, oni 
bydd anghred, ei ddarllen yn ystyriol heb gael yn ei 
enaid deimladau pwysig—o ofn, o barch, ac o gariad 
at yr “Arglwydd Dduw mawr ac ofnadwy, Ceidwad 
cyfammod a thrugaredd i'r rhai a'i carant, ac i'r rhai a 
gadwant eì orchymmynion.” 

Ein parch i awdwr Cywydd y Drindod, a Chywydd 
Y Mil Blynyddoedd, a barodd i ni fod mor faith yn ein 

adolygiad o'r Cywydd diweddaf hwn o waith yr un 
awdwr; a dywenydd genym weled fod henaint yn 
menu can lleied ar gryfder ei feddyliau. Ond yma, 
cyn ymadael, rhodded genad i ni ofyn iddo un neu 
ddau o holiadau. 

1. Pa ham y mae yn terfynu sylweddeiriau lluos- 
awgrif yn iawn yn lle yr hen ddull sefydledig gan yr 
holl ysgrifenyddion goreu yn ton; megys, “dyniawn, 
lloerigiawn,” yu lle dynion, lloerigion? _ Mae odlau 
cyfain o waith y goreuon feirdd er ys 400 mlynedd 
ol, hyd Oronwy Owain, yn prifodli trwyddynt yn ton 
neu on: ac y mae ein hawdwr presennol yn diweddu 
weithiau yn on pryd na byddo ei odliad yn gofyn awn, 
megys (tudalen 55), “ Waelodion anweledig." 

2. Pa ham y gosodir cromfach (') mewn banau 
wythsill, megys rhybudd i ddarllenwyr y dylent gyfrif 
wyth yn saith? 


Tudalen 88. Wedi'iddo rybuddio 'r byd. 
” 48. I'w gu aberthu' i'r Duw byw. 
” 48. Ae'n llonwâr i'w lle' eu hunain. 
»” 50. Gwae' ynfydion gan ofidiau. 
” 64. Fyrddiynau'i'r dyfnderau dig. 
- n 74. Aeth allan wrth ei' ewyllys, 


Yn yr ail argraffiad gadawer allan y cromfachau 
gormesawl hyn; canys ni ddichon i ddarllenwyr 
Cywydd y Diluw dreulio eu hamser mor ddifudd a 
myned i gyfrif sillau, mal plant mewn egwyddordy. 
Ni buasem ni byth yn eu cyfrif, oni buasai i'r crom- 


GY! 


fachau hyn ein hudo oddi ar ein dyledswydd. Esmwyth 
y llithra y llafariaid o bob tu y gromfach i sain unsill; 
a difai y dylai fod, heb grogi arwydd megys i'w gwa- 
hanu yn lle eu cyssylltu.! 


! (Y mae un o'r grealon Cymreig yn ddiweddar, ar ol cymmeryd benthyg 
yr adolygiad blaenorol yn ei grynswth, yn traethu ei lên arno ac ar ei awdur 
yn y wedd ganlynol :—“ Yr ydym yn ystyried y feirniadaeth flaenorol yn un 
o brif orchestion Gwallter Mechain, er ei fod, y pryd yr ysgrifenodd hi, wedi 
heneiddio cryn lawer. _ Nid oes dim modd i neb ei darllen heb weled ar un- 
waith mor graff oedd ein bardd, gyda golwg ar yr hyn y dylai barddoniaeth 
fod; ac mor chwareugar y mae efe yn cario argyhoeddiad i'r meddwl; ac eto, 
y mae efe yn ei argraffu am byth ar gof y darllenydd. Onid oes hder 
neillduol ynddo yn adroddei olygiadau? Y mae yn taflu ei syniadau i feddwl 
y darllenydd ar unwaith, a hyny gyda'r fath newydd-deb dull, fel nad oes fodd 
peidio derbyn y cwbl, Yr oeddym yn eithaf cydnabyddus â'r holl eiriau a 
arferir ganddo; eto, nid ydym yn cofio i ni eu gweled yn cael eu harfer yn y 
dull hyffraeth yma erioed. Os oedd ein bardd yn llefaru â'i dafod mor glir, 
nid oedd ryfedd os oedd ei eglwys yn llawn o wrandawyr. Y mae efe yn 
ymddangos fel dolen gydiol rhwng yr oes o'r blaen a'r oes bresennol, o ran 
ei arddull, Y mae yn gallu defnyddiaw Cymreigeiddiwch yr hen bobl heb arfer 
eu clogyrneiddiwch, Y mae ei iaith yn gywir heb fursendod; yn blethedig 
heb ymgais; ac yn farddonol heb chwydd annaturiol. Y mae yn rhedeg yn 
llithrig ac yn glir fel afon ar hyd y ddôl feillionog. Ni flinem byth ar ei 
swyn. Ymddengys pob peth a ysgrifenodd yn rhy fyr o'r hanner. Byddwn 
yn troi oddi wrth bob peth a gyfansoddodd mewn rhyddiaith, yn ei ddyddiau 
diweddaf, fel rhai newynog heb yn agos gael eu digoni. Pan fydd yr achos 
fydd ganddo mewn llaw yn gofyn cryfder, y mae ei iaith yntau yn gref ac 
yn eglur, megys y dengys ei feirniadaeth ar Gywydd y Diluw.. Y mae yn 
anhawdd gwybod pa un ai'r bardd ai'r beirniad yw y mwyaf nerthol a 
barddonol yn y Cywydd a'r feirniadaeth hon.” 


RHAGYMADRODDION. 


Y GYFROL GYNTAF O'R POWYSION. 
AT Y CYMRY. 


DYMuUniAD llawer o goleddwyr a hoffwyr barddoniaeth 
Gymreig a ymgynnullasant i'r Eisteddfod ym Mhowys, 
oedd gweled yn gyhoeddawl gyfansoddiadau yr ym- 
drechwyr awenyddawl ar y tri phrif destynau; sef, 1. 
“Marwolaeth Sior III.” 2. “Hiraeth Cymro am ei 
Wlad.” 8. “Pa beth yw Awen?” Wele, yn awr, y 
dymuniad hwnw yn cael ei gwblhau, a hyny trwy 
gydsyniad Awduron yr Odlau; a thybiwyd na byddai 
yn wrthwynebawl i ewyllys y blaid luosawg o Yng- 
ynyddion weled eu cyfansoddiadau hwyntau yn gy- 
hoeddedig, er bod gormod o rwystr ar y ffordd i ofyn 
i gynnifer yn bersonawl am genad ìi wneuthur felly. 

Gosodwyd y ddwy Awdl a farnwyd yn haeddawl 
o'r gwobrau yn ddiweddaf yn eu sefyllfaoedd perthyn- 
awl; a'r lleill a gyflewyd heb ragofal, fel y dygwydd- 
asant i law Y cyssodydd, heb ddim golygiad at 
flaenoriaeth, fel pe rhoddasid yr Awdwyr ì eistedd yn 
gydraddol o gylch bwrdd crwn Arthur Gawr. 

Mae y cyhoeddiad hwn yn cynnwys Pedair Awdl 
ar “Farwolaeth Sior III;” Pum Awdl ar “Hiraeth 
Cymro am ei Wlad;” a dim llai na Thrigain a Chwech 
o Ynglynion ar y testyn, “Pa beth yw Awen?” 

Pe buasai achos am dystiolaeth yn rhagor ym mhlaid 
enw per ac ymfucheddiad moesawl a chariadus ein 
diweddar radlonaf Frenin, gellid ei gael yn hyn, sef, 
bod yn y cyhoeddiad hwn Awdl o gofiant serchog a 
thirionaidd am ei rinweddau ef, gan fardd na ymddang- 
osodd erioed o'r blaen ym mhlith rhedegwyr am 


! (Powysion; sef, Odlau ac Ynglynion a ddanfonwyd i Eisteddfod Gwrec- 
8s&m, Medi 18, 1820, Dinbych: 1821.] 


573 


“goron lygredig;” ac un,a dybygid, na halogai ei Awen 
i wenieithio i un brenin daiarawl, er dim gwobr a ellid 
ei osod o'i flaen. Ni welwyd ei waith barddonawl ef 
un amser, ond a weinyddai i adeiladaeth buddiawl ei 
ddarllenyddion.. Cyn dyddiau 7 Eisteddfod, sym- 
mudwyd ef,” gobeithiwn ar sail, ìi orsedd uwch na 
Chadair Powys, nac un orsedd ddaiarawl arall. Ei 
weddw ef a roddes genad yn dirion i argraffu yr 
Awdl sydd dan yr enw “Ab Iorwerth.” 

Clybuwyd achwyniaeth o ryw gwr fod yr Awdl 
lwyddawl ar Hiraeth “yn rhy Air.” Yr ateb goreui 
hyn ydyw, mai Air PAU hiraeth. Sylwyd hefyd fod yr 
Awdwr megys wedi ymddyrysu yn ei hiraeth, gan 
ddychwelyd eilwaith a thrachefn at ei gwynfanau a'i 
ocheneidiau. Os bai oedd hyn, y bai hwnw a fu gyn- 
northwyawl iddo ennill; canys nid clefyd meddwl ìi 
ymadael ag ef yn ebrwydd yw Airaeth; y mae yn 
myned ac yn dychwelyd ym moreu, yn nawn, yn 
ucher, yn newaint; yn ol yr hen bennill— 


“Hiraeth mawr, a hiraeth creulon, 
Hiraeth sydd ar dori 'nghalon; 
Pan fwy'n cysgu yn fy ngwely, 
Fe ddaw hiraeth ac a'm deffry.” 


Gwelir bod y beirdd agos oll yn unfarn hylch 

tarddiad Awen; mai «Ag, sy'n dylifaw fel afon vo nef? 
dyw. 

; Byddai hyn yn wirionedd diddadl pe dywedid 
am Awen Esai, mab Amos, a'r cyffelyb. O'r tu arall, 
mae un yn dwyn achau y ddawn allan o ffrwyth y 
pren gwybodaeth yn Eden; a'r canlyniad ydyw, mai 
yr hen Sarff oedd bydwraig Awen.. Ond nid oes gan 
Ddiafol un Awen yn ei feddiant i ei rhoddi; namyn 


! (Y mae awdwr yr ymadrodd hwn (sef y Parch. Walter Davies) yn talu 
diduedd ddyledus barch i'r diweddar Barchedig Thomas Jones, o Ddinbych; 
yr hwn, ac efe ei hun yn gwybod fod ei oriau diweddaf yn nesâu, a phob 
amser yn parchu llywodraeth ei wlad, a: ysgrifenodd ar Farwolaeth ei 
Fawrhydi: er yn llesg o gorffolaeth, eto yn talu y deyrnged olaf o'i Awen i'r 
testyn anrhydeddus hwn, pan yr oedd ar fin gwynebu yr un afon â'i frenin,— 
Golygwr y Powysion.] 


574 


gweithio ym mhlant anufudd-dod i gamarfer y ddawn 
oedd ganddynt eisoes. “Pob rhoddiad daionus, a 
phob rhodd berffaith, oddi uchod y mae, yn disgyn 
oddi wrth Dad y goleuni.” Y gweision oll a gawsant 
dalentau, rhai fwy a rhai lai, gan eu Harglwydd; a 
rhai a'u marchnatasant yn gall, ac ereill yn anghall; 
ond er hyny, o'r un drysorfa y cafwyd hwynt oll ar y 
cyntaf. Rhoddodd Duw ddawn prophwydoliaeth i 
Ionah i fyned i Ninifeh; yntau a gymmerodd long, ac 
& aeth i waered i Tarsis, oddi ger bron yr Arglwydd. 
Cyffelyb i hyn yn eì ymddygiad yw pob bardd a wario 
dalent y Rhoddwr yng ngwasanaeth ei elyn ddyn. 

Yn y llinellau canlynawl, dywawd yr Awdwr fod 
deuryw Awen:— 


“ Dwy ryw Awen, dioer, ewybr, 


Ar gelwydd fudr argoeliant, 
Yr hon a gafas gwŷr Hu, 


Camrwysg prydyddion Cymru.” 
Doctor SION OENT, 1450. 


Yr Archddiacon Prys a ddywawd,— 


“Dau ryw Ysbryd a yrawdd 
Duw o Nef, da yw ei nawdd;” &c, 


Barned y darllenydd. Dylid cyfaddef fod rhai Yng- 
lynion yn y casgliad hwn, yn nhyb y Beirniaid, yn 
rhagori, yn narluniad eÌfyddau Awen, ar yr Ynglyn a 
gafodd y wobr. Os gofynir, Pa fodd felly? yr ateb 
ydyw, y dylasent, yr ymdrechwyr, ofalu am ymdd 
ol telerau cyhoeddedig y Gymdeithas; ond yn lle 
yny, derbyniwyd rhyw rifedi o'r cyfansoddiadau wedi 
i'r dydd penodedig fyned heibio, ïe, ar N dydd cyntaf, 
a'r ail, o'r Eisteddfod. Nid rheolaidd na gwylaidd 
chwaith y bernir rhai, yn lle ymgelu, yn cymmeryd 
cryn drafferth i wneyd eu hunain yn hysbys—pwy 
ydynt: byddai yn ddigon buan iddynt ymddangos 
gwedi ennill y dorch. 


575 


Gan na anwyd eto Y dyn a foddiai bawb, nid ydyw 
y Beirniaid, y chwyl hon mwy nag ereill, yn dysgwyl 
dianc yn ddigerydd, heb i'r Hunan fawr achwyn ei 


bod yn cael cam. Yn hyn, nì ddadleua y Beirniaid â 


neb. Pe caniatêid i bob cethlydd fod yn feirniad ar ei 

waith anwyl ei hun, pa ddewin aHai ddyfalu yr amser 

y byddai terfyn ar ddadleuon—dadleuon na byddent 

foddgar i neb, ond i dad yr ymryson aci'w sil? Gof- 

idus genym feddwl fod cenedl y Cymry yn fwy hynod 

am rhywogaeth yma o Aunan nag un genedl arall dan 
aul. 


Heb iawn-bwyll—i fyn'd benben—ar ogwydd 
Rhyw egwan Genfigen;— 
A llwydd Duw, lluddied Awen, 
A doniau beirdd—dyna ben! 


Mai 1, 1821. 


YR AIL GYFROL O'R POWYSION.! 


WELa eto gnwd toreithiog oddi ar feusydd ffrwythlawn 
yr Awen Gymreig; a dysgwyliwn iddo gael derbyniad 
croesawus gan ein cydwladyddion athrylithfawr. Nid 
oes yr un cyfansoddiad a anfonwyd i'r Eisteddfod nad 
yw yma yn gyhoeddedig i'r byd; a bydd i'r byd farnu 
pa un a gafodd Cyfiawnder ddal y clorian ai peidio. 
Na feithrined neb y tyb fod unrhyw bwys i'w roddi ar 
drefn gosodiad y cyfansoddiadau, oddi eithr bod yn 
olaf yr hwn a farnwyd yn oreu ar bob testyn. 


Chwanegwyd at gyfansoddiadau priodol Eisteddfod , 


Powys, yr Englynion a anfonwyd ar ddau destyn a 
gyhoeddwyd yn yr Eisteddfod ddiweddar yng Nghaer 


1 [Powysion: sef, Awdlau, Cywyddau, ac Ynglynion, a ddanfonwyd i Eis- 
teddfod lwng, Medi, 1824, Llyfr II, Bala: 1826.] . 


76 


Fyrddin; sef, “Gwarth y Cymro a fo gywilydd 
ynddo arddel iaith ei wlad,” a “ Beddargraff Dic 
Sion Dafydd.” Meddyliwn y bydd i'r Dyrïau ar 
“Ss aredd ac Ofergoelion” fod o fwy gwasanaeth 
i oleuo tywyllwch yr anwybodus, na phe cyhoeddasid 
cynnifer o'r pregethau goreu a allesid eu hysgrifenu ar 
y testyn. Buasai ddymunol i'r beirdd watwor ffolineb 
dyn yn llymach; canys cawsai hyny fwy effaith ar 
feddyliau llawer math o bobl, na'u cyhuddo o fod. yn 
ddeiliaid Satan, ac yn bechaduriaid yn erbyn deddf yr 
Arglwydd. Y mae yn ddyfnach briw i falchder 
hunanol dyn gael dynoethi ei ynfydrwydd, na phe 
dywedid iddo ei fod wedi trosedduy deg gorchymmyn. 
Yma terfynasem ein Rhagdraith, oni bai fod genym 
ewyllys ìi sylwi ychydig ar a ddywedwyd gan rai o'r 
cyfansoddwyr mwyaf cyfrifol... Un a ddywedai:— 
“Galwodd y Gymdeithas am Awdl ar un o'r testynau 
mwyaf pwysfawr a'r a ysgrifenwyd erioed arno (sef 
“Dinystr Ierusalem”'), ond gwell a fuasai genyf Gyw- 
ydd; o herwydd gallesid gwneyd llawer mwy o'r 
testyn, yn ol rheolau Barddoniaeth, mewn Cywydd 
nag mewn Awdl. Y cyfan a ddylai fod mewn Awdl 
yw, cyfeiriaw at brif bethau nodedig, ac nid eu penodi 
megys hanesydd. Mewn Oywydd gellir ymarfer ag 
enwau a gweithredoedd penodawl mal mewn Bardd- 
oniaeth arwraidd mewn ieithoedd ereill. Myfi a aml 
gyniais ar y camgymmeriad yng nghylch y gwahan- 
iaeth hwn ym mysg llawer o Feirdd Cymru.” 
Rhydd i bawb ei farn, tra na chymheller ereill i 
dsynied. Yr ydym ni o'r un farn â'r sawl a gy- 
ud ir uchod o gamgymmeriad; sef, bod acan Cywydd 
yn rhy debyg i gerdd y gog; tra byddo Awdl, fel yr 
eos, yn mynych amrywio ei pheroriaethau. Banau 
seithsill, neu y Gyhydedd Lefn, yn gwbl yw Cywydd, 
& mesur melus a seinber ydyw ar destynau byrion D. 
ab Gwilym, neu y cyffelyb; ond ar destynau helaeth a 
dyrchafedig, y pryd y byddo yn ofynol ddarlunio yr holl 
amrywiol nwydau a lonont neu a bruddhaont, a_lar- 
ieiddont neu a gyffroant dymmerau mynwes dyn, dylid 


5117 


eu hadrodd bob un ar y mesur a efelycho y nwyd 
oreu, a mwyaf naturiol, os dysgwylir i'r darluniadau 
hyny fenu ar deimladau y gwrandawyr. 

Yn lle ymorphwys ar ein cymhwylliadau ein hunain, 
edrychwn pa beth oedd barn yr hen awduron dysgedig 
a ddosbarthasant Gyfrinach y Beirdd, o gylch deugant 
o flwyddau yn ol. Yn eu cymhwylliadau ar Nodau 
Angen, Braint, a Nerth Mesurau, dywedir fel hyn:— 

1. Ar y Gyhydedd Wastad—wythsill.  “ Colofn 
rywiawg yw hon, ac addas iawn mewn Cerddi Serch, 
a Galar.” 

2. Ar y Gyhydedd Draws—naw-sill. “Ym marn 
rhai, hon yw y Golofn oreu oll ar Gerdd Alar, o 
herwydd arafwch ei chaniadaeth.” 

9. Ar y Gyhydedd Wen—ddeg-sll. “Aml arfer 
sydd ar hon mewn Cerddi Galar a Gwrhydri.” 

4. Ar y Gyhydedd Hir—ddeuddeg-ill. “Colofn 

ragorwych yw hon a'r Laes (11 sill) er cynnal eglur- 
deb synwyr, ac er adrawdd yn loew-iaith bethau 
hanesiawl ac athrawiaethawl. . . . . Er dadgan 
pethau mawrfryd uchelbwyll, y ddwy Golofn hwyaf 
yw y goreuon o'r holl Golofnau.” 
_ 8. Ar y Golofn Adlaw—Traethodyn. _ “Gwneir 
hwn ar un a fyner or pum Cyhydedd hwyaf, sef o 
wyth i ddeuddeg sill y ban, a'r cyplau yn Frithawdl 
fal Cywydd: a nod angen y mesur yw brithodliad. 
Lle saif prif ragoriaeth Cerdd mewn rhwydd eglur 
adroddiad ar ddamweiniau, ac ymbwylliadau, a syn- 
wyr, ac athrawiaeth, gyda phurdeb ymadroddion, 
goreu o'r holl fesurau yw Traethodyn: a chyd na bo 
y ganiadaeth mor gynnil ag ar ereill fesurau, hi a 
ddichon fod mor lafarber a'r rhan fwyaf o honynt.” 

Pa beth a ddywedir bellach o blaid Cerdd Arwraidd 
seith-sill? Ar ba Golofnau Cerdd y cyfansoddwyd yr 
Tliad a'r Eneid? 

Dywedai arall:—“Nis geill yr ysgrifenydd lai na 
gofidio bod testyn mor drylawn o ddelweddau gorwiw 
& mawreddawg ag yw “Dinystr Ierusalem' wedi cael 
ei gyfyngu dan lyffetheiriau unrhyw o'r mesurau sydd 

19—u. 


578 


mewn aríer cyffredin gan brydyddion ŴR oes. ÔOndi 
wneyd, hyd y gallai, y goreu or gwaethaf, ni chanodd 
ond ar y cyfryw o'r 24 mesurau ag a dybiai efe yn 
fwyaf cyfaddas i'r defnydd; ac â rheolau pa raì y mae 
yn hyderu iddo gydymffurfio yn fanwl; er nad yw yn 
cyfrif cywrain glorianiad llythyrenau ond rhan fechan, 
os dim, o Farddoniaeth gynnwynawl.” 
Wrth roddi allan y sylfon, “Awdl ar Ddinystr Ieru- 
salem,” nid oedd ym mryd y sawl ai traddododd 
ngu neb at y naill fesur mwy nag arall, am y 
byddai y gerdd yn dwyn nodau Awdl; hyny yw, 
amryfael-ryw ganìadaeth. Nid oeddynt yn dymuno 
nac yn dysgwyl i neb fod mor ffol a chanu ar y pedwar 
mesur ar hugain, nac ychwaith ar y rhai caethaf a 
mwyaf diansawdd o honynt. Yr oedd hyn yn gym- 
maint “rhyddid” ag a allai y mwyaf moethus o 
ddeiliaid Awen ddymuno. Gellir dywedyd ym mhell- 
ach, y gallesid barnu Awdl yn oreu, heb fod ynddi 
gymmaint ag un pennill o'r pedwar mesur ar hugain 
ar gyffredin arfer yn y wlad; a hyny ar awdurdod 
Gorsedd Dyfed yn y fl. 1819. Y mae y ddeddf hon 
o ollyngdod oddi dan lyffetheiriau gwag orchestion 
diansawdd D. ab Edmwnt wedi ei hargraffu; ond gan 
mai mewn llyfr Seisneg y bu hyny, tybir na byddai yn 
anaddas ei gosod yma, fel y byddo yn fwy cyhoeddus. 


“HYSBYSIAD. 


“Ar ddyddiau Merchur, Iou, a Gwener, sef y seith- 
fed, wythfed, a nawed o Orphenaf, pan oedd oed Crist 
un mil, wyth gant, a phedair ar bymtheg, y cynneiliwyd 
Eisteddfod ar wŷr wrth gerdd Dafawd a_Thant, o fewn 
cyfoeth tref Caer Fyrddin, yn nhalaeth Dyfed, dan 
osteg a rhybudd cyfreithlon, a than nawdd gwlad a y 
Gwir Barchedig Tomas, Arglwydd Esgob Ty Ddewi, 
er dwyn o yr encudd a'r diflant eilwaith Farddoniaeth 
gyssefin a Gwybodau Cymruaidd ereill; a rhoddi 
trwydded i bawb a geisient addysg, a nawdd, a gradd, 
a thrwyddedogaeth, ym mraint Beirdd Ynys Prydain: 


579 


ac yno yn erwynebawl Iolo Morganwg, Eliezer 
Wiliams, Daniel Ddu o Geredigion, Dewi Silin, Rhobert 
Nantglyn, Hywel Glandyfroedd, Gwilym Morganwg, 
ac ereill gyda hwynt, yn Feirdd wrth Fraint a Defawd 
Beirdd Ynys Prydain. 

“ Ac yn yr Eisteddfod hon, ym mhlith pethau ereill 
a ddarweiniwyd dan ystyriaeth, y barnwyd yn unfryd 
unllais, heb nag na gwrtheb na llaw na thafawd, bod 
y Rheithiadau Cerdd a freiniwyd yn Eisteddfod Caer 
Fyrddin, yn y fl. 1451, dan enw y pedwar mesur ar 
hugain, yn cyfyngu Awen y Bardd o fewn llyffetheiriau 
rhy gaethion; a bod, yn rhy fynych o yr achaws, 
synwyr a rhwyddineb iaith yn cael eu hoffrwm ar 
allawr gwag-orchest egwanbwyll a diansawdd. Her- 
wydd hyn, barn yr Eisteddfod hon ydyw, bod o hyn 

an ryddid i Feirdd Ynys Prydain gyfansoddi Can- 
iadau ar y mesurau mwyaf teilwng a chyfaddas idd eu 
testynau; ac na byddo rhag llaw wahaniaeth o barth 
teilyngdawd i ei roddi ì fesurau yr un Ddosbarth, na'r 
hen na'r newydd, ragor neu uwch na eu gilydd ; ond bod 
urddiant Cerdd neu “Awdl' uwch ereill i gael ei farnu 
wrth gymhwylliadau synwyr a phwyll, a chynghanedd 
rywiawg a diledryw, yn hytrach nag wrth amrywiaeth 
mesurau. 

“CALON WRTH GALON." 


Gan fod y Ddosbarth gyssefin ar Gerdd Dafawd, a 
elwir yn gyffredin “Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain,” 
yn anadnabyddus i nifer o goleddwyr Barddoniaeth, 
gosodir yma ychydig o'i harbenigrwydd; a hyny cym- 
maint ag a ellir yn ei hiaith ei hun, gan ragored ydyw. 
Ond yn gyntaf, cwynwn y golled i'r byd barddonol, 
fod y trysor hwn heb ei gyhoeddi, er ei fod wedi ei 
argraffu er ys dwy flynedd; a gresynwn na arfaethid 
rhyw foddion i ollwng y carcharor allan o'i Wasg 
Ferthyrol. 


1 [Hyny yw, perthynol i Ferthyr Tydfil: yno yr argraffwyd y gwaith, ond 
yn Abertawy yn 1829 y cyhoeddwyd ef.] 


580 


“Cerdd Dafawd a lunir o Golofnau a Gogolofnau, 
sef y naw Gorchan, a'r pymtheg adlawiaid fesurau. Y 
naw Gorchan yw naw amrywiaeth yn hyd Ban, neu rif 
sillau, o Orchan y Gyhydedd Fer bedeir-sill, hyd Orchan 
y Gyhydedd Hir o 12 sill. Ar yrhai hyn y canai 
y Cynfeirdd gan mwyaf. Yn Nosbarth a Rheithiadur 
Cerdd Geraint Fardd Glas, ni chynnwysir eithr deg o 
brif ansoddau, sef. y naw Gorchan ac un pennill adlaw 
cyfrodeddig o rai o'r Gorchanau, yn anghyfunhyd; ac 
i'r pennill adlaw hwn rhoddwyd yr enw Cynghawg. 
Eithr mewn amser, o lwyr a chynnil ymbwyll ac ystyr- 
iaeth, y cafwyd ar ddeall bymtheg modd ac ansawdd 
neillduol ar gymhlethu y Colofnau, a rhithaw a gosod 
Banau ac Odlau; a bod neillduawl ansawdd o lwyr 
angen ar bob un o'r moddion hyn. Felly, rhwng y naw 
Gorchan a'r pymtheg Colofn Adlaw y mae 24 o fesurau 
ar Gerdd Gymraeg, herwydd colofn, a mesur, a mydr- 
yddiaeth: ac o wir awenbwyll y deallir fwy o'r 
pethau hyn nag a ddywespwyd yma. 

. . . . “A llyma nodau, a neillduolder, a hunan- 
aeth pob mesur— Ansawdd Angen, ac Ansawdd Nerth, 
ac Ansawdd Braint, er iawn sylwedd ar y mesurau ; fel 
y gweler y modd y mae un mesur yn amgenu ar fesur 
arall, ac ym mha beth y saif neillduolder, a hanfod, a 
rhyw, ar y Colofnau Cerdd. 

. . . . “Pymtheg pennill adlaw sydd, a gweision 
dyled ydynt i'r Gorchanau. Llawer iawn o ddulliau 
a moddau y sydd ar y rhan fwyaf o'r Adlawiaid; 
herwydd Ayd a gosodiad y pennill; ac ni ddylid 
Dosbarth a Rheithiad ar y pennillion o'r mesurau, yn 
amgen na barn, a sylwedd, a darwel Bardd awenbwyll 
ystyrbell, wrth ddeall ac Awen graff athrylith. Nid 
oes fesur o'r byd ar Gerdd Gymraeg ond a dreiglir o'r 
rhai hyn, er eithaf gallu dychymmyg; ac wrth hyny eu 
treiglir o gyfiawn ryw ac ansawdd. Ac ef aìi ceir y 
Ddosbarth yma yn gyfiawn-ryw, herwydd yr hen 
Feirdd a'r Dysgedigion Awduron gynt, a herwydd 
hanfod, a natur, a phwyll.” 

Yn ol y Ddosbarth gyssefin, y mae i bob mesur nod 


581 


angen—nod nad yw yn perthyn i un mesur arall. Y 
mae hefyd fraint y mesur, sef rhyddid i'r Bardd i 
amrywio ei fesurau fel y myno, mwy neu lai o fanau 
yn y pennill, mwy neu lai o sillau yn y ban, a hyn oll 
tra cadwer nod angen y mesur heb ei allrywio. 

Sylwer ychydig ar wahanol berthynasau y ddwy 
Ddosbarth, fel y gweler yn eglurach Ayddid un, a 
Chaethiwed y llall. Yr oedd swrn nifer o'r hen fesurau 
wedi myned ar goll a diflant pan gynneiliwyd Eisteddfod 
fawr Uaer Fyrddin yn y fl. 1451. Gruffydd ab 
Nicolas, o serch at ei wlad a'i Barddoniaeth, a archodd 
i'r Beirdd presennol gyflawnu y diffygiadau, os gallent 
o'r hen fesurau, neu o ball hyny ddychymmygu rhai 
newyddion; a hyn holl i'w wneyd yng nghorff naw 
diwrnod yr Eisteddfod. _ Pe rhoddasai yr ardderchocaf 
Ruffydd un dydd a blwyddyn o amser, yn ol yr hen 
aríer, gallasai y beirdd deallus o fewn y pedair talaeth 
lunio dosbarth deilwng i'w derbyn, parth prif ansawdd 
angen a braint yr amrywiol Golofnau Cerdd; ac ni 
buasai achaws i brydyddion yr oesau canlynol, o hyny 
hyd heddyw, ymlusgo drwy y purdan dibwyll o boeni 
eu hymenydd i lunio Gorchest y Beirdd, Tawddgyrch 
Cadwynog, Cyhydedd Hir, ar cyffelyb. Ond o 
herwydd brys y Llywydd, D. ab Edmwnt a gyfan- 
soddodd 24 o fesurau, rhai hen, rhai newydd, ac ereill 
yn gymmysgryw, a gwobrwyd ef âr Gadair. Ni 
fynai Llawdden y camrwysg o ddiarddelu yr hen 
Driban Milwr er mwyn gosod yn ei le Orchest D. ab 
Edmwnt, yr hwn fesur a alwai Llawdden, o ddiystyr- 
wch'arno, yn “Dôn Deuair;” a chan na lwyddodd yn 
ei ymgais, efe a ganodd, meddant, yr ynglyn canlynol:— 


“ Cam oedd ar gyhoedd roi'r gair,—yma gwn, 
Am ganu 7ôn Deuair; 
A gwedi rhoddi'r Gadair— 
Yna dwyn dwy-bunt neu dair |”! 


1 Gweler Llythyr yr enwog Oronwy Owain ar wahanol deilyngdod 
mesuran—Triban Milwr, a Gorchest y Beirdd. Gweler darn o'r llythyr hwn 
yn y Traethawd ar Ddwy Ddosbarth Cerdd Dafod [ Cyf. iii. , 167; a'r cyfan 
o hono yn y Gronoviana, Llythyr 17, t. 284]. 


582 


Nid yw tair rhan o bedair o'r 24 mesurau brys Caer 
Fyrddin ond naill ai rhai wedi eu benthycio, dan 
enwau ereill, o'r hen Ddosbarth; neu ynte raì newydd- 
ion, heb un nod angen gwahanol-rryw. Beirdd Gwent 
a Morganwg a roisant warafun, a gommedd, a gwrth- 
farn ym mraint Beirdd Ynys Prydain ar Ddosbarth 
Cerdd Caer Fyrddin; ac ni dderbyniwyd mo honi 
ganddynt hyd heddyw. _ Nid oedd gan Feirdd Gwent, 
&c., y pryd hyny y cyflawn rifedi o 24 o fesurau, ond 
fel y dywespwyd eiswys, o lwyr a chynnil ymbwyll ac 
ystyriaeth y cafwyd ar ddeall y pymtheg modd y gellir 
amrywio y naw Gorchan; ac o hyn y tyfedd y pedwar 
yr hugain mesurau y Ddosbarth gyssefin.. Eu henwau 
ydynt fel y canlyn:— 


1-9. Gorchanau. 17. Proest Cadwynawdl. 
10. Ban Cyrch. 18. Clogyrnach. 

11. Toddaid. 19. Hupynt. [awdl. 
12. Triban Milwr. 20. Llamgyrch neu Fforch- 
13. Triban Cyrch. 21. Cadwyn Gyrch. 

14. Cywydd. 22. Ynglyn. 

15. Traethodyn. 23. Cynghawg. 


16. ProestCyfnewidiawg. 24. Dyri neu Garawl. 


Gwrthodwyd yng Nghaer Fyrddin bump o leiaf o'r 
mesurau uchod. Ym mhlith y rhai a ledradaidd 
fenthyciwyd dan orchudd enwau ereill, ac a adwaenir 
fel defaid ar gyfeiliorn, wrth eu nod angen, canfyddir y 
rhai canlynol:— 

1. Y pummed Gorchan ar y Gyhydedd Wastâd, a 
enwyd Cyhydedd Fer. 2. Y 6ed Orchan ar y Gy- 
hydedd Draws, a enwyd Cyhydedd Nawban. 8. Un 
o'r Moddau Cynghawg, a enwyd Clogyrnach. 4. Ban 
Cyrch, a enwyd Awdl Gywydd. 5—10. Cynnifer o 
rywiau Cynghawg, a enwyd Cyrch a Chwta, Gwawd- 
odyn Byr a Hir, Hir a Thoddaid, Tawddgyrch 
Cadwynog; ac felly o un Aen fesur gwnaed pump neu 
chwech mewyddion. 11. Ynglyn, o ddau ryw; 
gwnaed Unodl Grwca o Unodl Union wedi ei droi 


583 


â'i ben chwith i fyny; a Byr a Thoddaid o ryw arall. 
12. Cadwyn Gyrch, a enwyd yn Gadwyn Fyr. 13. 
Hupynt; tn nod angen sydd i'r mesur hwn; gwnaed 
dau fesur o hono yng Nghaer Fyrddin. Ond nid 
ydynt ond megys dau gyw o'r un wy. Wrth yr Hen 
Ddosbarth gellir amrywio Hupynt i rifedi braidd 
anghoeliadwy o foddau. Nid yw “ Gorchest y Beirdd,” 
fel y gelwir, ond math o Hupynt llwyr wael a di- 
orchest. Hupynt hefyd yw pennill dillynaidd ar y 
dôn Leave Land, y ffordd hwyaf. 

Rhenir mesurau Caer Fyrddin yn dri theulu neu 
lwythau; sef, Englynion, 5; Cywyddau, 4; Awdlau, 
15: ycwbl, 24. Ond nid yw hyn Ddosbarth awdur- 
dodol. Nid yw 4wdl yn enw un mesur hunanryw. 
Nid oes onid un Cywydd ym mhlith y 24 mesurau; 
nac ychwaith onid un Ynglyn, er bod pump neu ragor 
o rywiau ynglyn. Nod Angen y mesur hwn yw, bod 
y naill fesur yng nglŷn wrth fesur arall, megys Cywydd 
wrth Doddaid Cwta; ac o hyn y tardda ei enw 
Ynglyn. Nid yw y nod angen yma yn perthyn i 
fesur Proest: pa ham gan hyny y dywedir “ Englyn 
Proest?” Nid yw Proest, Ynglyn, mwy nag yw llyffant 
Cors Fochno yn frithyll Llyn Ogwen. _— Braint y mesur 
Proest yw llunio y banau o saith i naw o sillau 
Gyhydedd, yn ol rhyddid ewyllys y bardd awenbwyll, 
a rhif a fyner o fanau o bedwar i saith. Yma y 
canlyn Proest Cadwynawdl Teircainc, a gânt bardd 
gofidus mewn henaint a dellni:— 


“ Min-arf yw Cof i'm mynwes, 
Darfu'r awch dirfawr iachus, 
A lywiai gân fel Eos: 
Oer a dwl wyf, wr diles, 
Gwae fod fy nydd gofidus 
Oll yn awr yn dywell nos/ 
MORGAN POWEL.” 


Gwelir yn y Ddosbarth hon ar Gerdd ddigon o 
ryddid i'r sawl ydynt yn grwgnach ac yn dadwrdd bod 
iau gyfyng D. ab Edmwnt yn cleisio gwar yr Awen. 
Gwelont gan hyny eu rhyddid, a mydront yn ol 


584 


breintiau y Ddosbarth gyssefin. Barn y rhai a'u 
casglodd yng nghyd oedd hyn:— 

. . “Ar y Cyhydeddau gellir cynnal synwyr, 
â chrebwyll, a myfyrdawd.” 

. . “Ni ddylid ganu Cerdd Gymraeg 
ddi- awdl, mal y mae arfer rhai gwledydd ac ieithoedd.” 

. “Ni fernir Cerdd yn rhywiawg, a 
chelfydd, a blasus, heb y Cynghaneddion; eithr yn yr 
hen amser nid oedd Cynghanedd ond o ddamwain; 
eithr ar lafar, ac acen, ac awdl ar briodawl Gyhydedd, 
y rhoddid pwys y ganiadaeth. ” 

. . “Ni ddylid lleddfu gormod ar yr erddygan 
er cael craff ar Gynghanedd, fel y gwelir yn aml rai 
Cynghaneddion mor anghydbwys a lleddf, fel mai o 
braidd gyffwrdd y ceir Cynghanedd arnynt; a mwy 
trwsgl y banau lle byddont, na phe cenid Ban moel- 
awdl rhywiog. 

Ni ddysgwylir bellach glywed neb yn cwyno bod 
eisieu esmwythiiu rheolau Cynghanedd; ac na ddy- 
weded neb yn fyrbwyll ddarfod i Huw Morus, er mor 
rhywiawg ei Awen, ymwrthod â Chynghanedd reol- 

aidd yn ei gerddi o herwydd caethder y mesurau 
gosodedig; canys ei Ddyrïau ef ydynt gan mwyaf yn 
hynod o'r rheolaidd: ac nid anhawdd i'r sawl a fedrant 
gynghaneddu, ganu Dyri mor ddifai ag unrhyw fesur 
arall o'r pedwar ar hugain; fel y ceir gweled llawer- 
oedd o enghreifftiau yng Ngh hyfrinach y Beirdd pan 
gyhoeddir. Pa drosedd yn erbyn y “rheolau caethion,” 
fel y gelwir hwynt, sydd yn y pennill canlynol, a chan- 
noedd ereill o'r fath, o waith Huw Morus? 


“Gwrando'r Awyddus pur hwylus, pa hyd 
Yr wyt yn pwrpasa byw yma'n y byd? 
Mi'th welaf yn brysur i wneuthur dy nytb, 
Fel un yn bwriadu heb fethu byw fyth |” &c. 


Gan erfyn yn ostyngedig nawdd darllenwyr y Powys- 
ion, am eu hattal cyhyd yng nghyntedd teml yr Awen, 
y terfynwn hyn o Ragdraith. 


Gwyl Ddewi, 1825. 


985 


GWAITH HUW MORUS. 


Y CYHOEDDWR AT Y DARLLENYDD. 


Fy MRAWD GYMRO, 

WELE fi yn cyflwynaw i ti Gasgliad o 
waith y bardd clodfawr Huw Morus. Nid oes genyf 
esgus yn y byd dros fy mhrysurdeb yu cymmeryd y 
gwaith hwn mewn llaw, namyn rhagoroldeb y can- 
ladau; a rlfyfedd genyf na chyhoeddwyd casgliad O 
honynt cyn yr oes ddiweddar hon, y pryd yr oedd gan 
y Cymry yn gyffredinawl fwy o flas ar beroriaeth 
Mhrig nag y sydd yn awr. Rhai Carolau a Cherddi 
a gyhoeddwyd ym mhlith Caniadau ereill gan un 
Ffowc Owen yn Rhydychain, yn y fl. 1686; ac ereill 
gan un Tomas Jones yn y Mwythig, yn y fl. 1696. 
A Dewi Fardd (fel y galwai ei hun), o Drefriw, a 
chwanegawdd at y rhifedi yn ei lyfr a elwir Blodeu- 
gerdd Cymru. Nid wyf yn cofiaw yn bresennawl am 
nemawr ychwaneg na hyn o waith ein bardd yn gy- 
hoeddedig. Ond ystyried hyn, fe welir fod y Casgliad 
hwn wedi cael ei loffa allan o lyfrau ysgrifenedig, o ba 
rai bâm mor llwyddiannus a chael yng nghylch ugain 
o honynt yng nghyd, y rhai oeddynt ar wasgar hyd y 
wlad o Lan Silin i Ddolgellau, Llundain, &c. Rhai o'r 
llyfrau mor hen ag oes yr awdwr, fe allai o'i ysgrifen 
ei hun; ereill yn fwy diweddar. Nid oes achos | 
ddywedyd, pan gyfarfyddid â'r un gerdd mewn amryw 
lyfrau, i'r gywiraf, ym marn y Cyhoeddwr, gael ei 
hethol. 

Am ddoniau barddonawl yr Awdwr, nid oes ond 
ambell Gymro mor ddyeithrawl iddo abod mewn 
angen hysbysrwydd yn ei gylch. Cyfleaf yma farn 
Mr. Lewis Morus am dano, mewn llythyr at Wiliam 


! (Eos Ceiriog; sef Casgliad o Ber Ganiadau Huw Morus; yn Ddau Lyfr: 
o Gynnulliad a Diwygiad W. D.. Gwrecsam: 1820, 1823.] 


T4—uu. 





586 


Parry, Yswain, Ysgrifenydd i Gymdeithas y Cym- 
mrodorion yn Llundain, o gylch y fl. 1763. 

“Cerdd tôn a goslef (dyrif) nid yw mor gaeth ei 
rheolau a Phryddest gadwynawdl; am hyny nid 
rhyfedd nad oedd genym yng Nghymru nemawr o'r 
fath rydd Gynghaneddion a dalent eu darllen, nes y 
darfu i'r oes ddiweddaf ddwyn i'r byd un Huw 
Morus, o blwyf Silin, yn swydd Ddinbych, megys 
seren ryfeddawl o'r dysglaer yn y ffurfafen farddonawl, 
a ymddangosodd eilchwyl, gwedi bod ar encudd er ys 
tri chant o flwyddau. _ Yr oedd Dafydd ab Gwilym, o 
gylch y fl. 1400, mewn cywyddau y fath un ag oedd 
Huw Morus yn 1700 mewn dyrifau; y ddau yn hynod 
o'r awenyddawl.” Mewn llythyr arall mae yr un 
feirniad craffrolwg yn dywedyd:—“Huw Morus a 
ragorodd ar bawb ereill mewn Dyrifau (lyrtcs); ond 
mewn Awdlau (Aeroics) yr oedd allan o'i elfen anian- 
awl.” Nid wyf fi o'run farn yn hyn â Mr. L. Morus: 
yr oedd Eos Ceiriog yn pyncio mor beraidd yn ei 
gywyddau ag yn ei ddyrifau. Y mae un ar bymtheg 
oi gywyddau ef yn y Casgliad hwn: darllened y 
Cymro, a barned. 

Rhaid cyfaddef fod Huw Morus yn rhy ddiofal yng 
nghystrawiaeth ambell air; megys,— 


“ Yn y drin gwnae daranau, 
Wall drwg i ennill y dre'.” 


Yr oedd y bardd yn ddifyfyr yn ysgrifenu yn ol sain 
cyffredin y gair ym Mhowys—tarâane. Mewn man 
arall,— 


“ I dir angel y dringai, 
Pe cae ffordd o'r Nordd i'r Ne.” 


Fe wel y darllenydd na ddarfu i'r Cyhoeddwr, oddi 
eithr yn amryfus, ddilyn ysgrifenyddiaeth y bardd lle 
byddai yn feius; canys rhaid dilyn iawn gystrawiaeth, 
deued a ddêl o'r gynghanedd. Ond nid yw y cyfryw 
feiau mor fynych ag y gellid ddysgwyl; o herwydd bod 
llithrigrwydd Awen y bardd yn peri iddo ganu yn 


587 


hynod o'r cysson; a pha gyssonaf y byddo cerdd 
Gymraeg, mwyaf rheolaidd byth. Nid mynych yr 
ymddengys y bai a elwir “twyll cynghanedd” yn 
cywyddau, o'r achos uchod. Mae un i'w weled, 
tudal. 73:— 


“/ Pe bae ddeg pob erddigan.” 


Mae y geiriau anghyfiaith a gynnwysir yn y gwaith, 
megys ffarwel, perl, aliwns, ysgweier, camrig, galwyn, 
dart, part, ffrins, &c., &c., gwedi eu hargraffu mewn 
llythyrenau amrywiol, er mwyn dynodiant; ac fel yr 
ymwrthodont y beirdd ieuainc â'r íath gymmysgedd 
yn eu cyfansoddiadau. 

Heb law y tystiolaethau cynnwysedig yn y Casgliad 
hwn am ragoriaeth Awen Huw Morus, sef Cywydd 
ei Farwnad gan Owain Gruffydd (Rhif XVI), arall 
gan y Parch. Edward Samuel; a'r Ynglynion gan : 
Edward Morus, Cadwaladr Robert, Elis Cadwaladr, 
Robert o Ragat, &c.; gwelais amryw ereill, megys 
Cywydd ei Farwnad gan y Parch. Robert Wynn, yr 
hwn sydd yn dechreu fel y canlyn:— 


“ Mae niwl draw, mae gwlaw 'n y Glyn, 
A barug o ddeutu Berwyn; 
Tywyllwch, aethwch weithian, 
Gorchudd yn awr mawr a mân; 

A rhif o ddagrau yr hawg, 

Yn cyrhaedd glanau Ceiriawg; 

Mae hyd y wlad, yn fad fu, 

Ochenaid mwy na chanu; 

Ar ol /fÍuw. araul ei wedd, 

Oedd gynnil brif-fardd Gwynedd. 
Genym, oedd dim amgenach, 

£ I ryngu bodd 'r angeu bach,' 

Na'r bardd wiwdlws hardd odliad?” &c. 


Mr. John Davies, o'r Rhiwlas, awdwr y llyfr achau 
a elwir Heraldry Displayed, a gyhoeddwyd yn y fl. 
1716, a daflodd ei hatling yntau i'r drysorfa; ac er bod 
peth rhwd anghywreinrwydd arni, dymunaf genad i'w 
chyflêu yma, o ran bod y testyn yn wiwgof, er bod y 
gwaith yn drwsgl. 


588 


ER COFFADWRIAETH AM Y PRIF-FARDD GOPIDAWG HUW MORUS. 


“Bu fardd di-anhardd dawnus,—ail Myrddin, 
A mawr-ddysg yr ynys; 
Grawn pob dawn nid ynt ond us, 
Wrth Homeraidd araith Morus. 


“Hyd ddydd-brawd ei ddi-dlawd odlau—aafant 
Yn sylfaen caniadau; 
Huw Morus am wiw eiriau, 
Gariai y nod dan Gaer Ne'. 


“ Por eur-iaith o'r pair Awen—da fwriad, 
A ferwodd Cyridwen; 
Gwion Bach nid oedd un ben 
Yn mesur llwybrau Moesen. 


“ Ofer beth am afiaeth ymofyn—na budd, 
Tra byddo Craig Ferwyn 
Fe fydd di-sail adail yn', 
Wedi darfod ei derfyn, 


e 
) 


“ Yn lle call eiriau cellweirus—tra-doeth, 
Mae trydar gwynfanus; 
Nid gwiw 'n unman, llan na llys, 
Ymorol am aer Huw Morus. 


“Yn iach gadarn farn ni fydd—mwy eilwaith 
Mo eiliaw llawenydd, 
Os mân briddyn Silyn sydd 
Ar wyneb yr awenydd!” yD 


Yr arogldarth olaf a offrymwyd ar allor bedd y 
Bardd oedd yn y Gorphenaf diweddaf (1820), fel y 
canlyn :— 


MYFYRDOD UWCH BEN BEDD HUW MORUS. 


“Llyma gryd dybryd dibris—oer wely, 
Er alaeth dros gan-mis; 
Graian yw—pa fangre'n ìs 
I roi'r mawr-wr Huw Morris! 


“Huw Morus fu er mawredd,—iawn alwad, 
Yn eiliaw cynghanedd; 
Diymwan, dyma'i annedd, 
Gwael wyf fi—gwelaf ei fedd! 


“ Gresyndod ei fod mewn oer fedd—heddyw, 
Wr hyddoeth yn gorwedd: 
Awenwr ni ddaw i Wynedd 
O ail Huw, er bythol hedd. 


“ Egr annedd heb ddim grawnwin —i' r hen Huw, 
O ran hedd c 
Cynghanedd ni fedd i 'w fin, 
Na sylwedd yn Llan Silin, 


989 


“'R bron wylaw hagr ddagrau—o weled 
or wael ei gaer yntau; 
Cofiaw hefyd ryw bryd brau 
Mai bedd fydd f' annedd innau! 
DAFYDD AB ÏOAN, Llangollen. 


“ Côr Silin, lle cerais sylwi,—genyf 
Mae'n gynhes dy feini, 
Am fod, hyd ddydd cyfodi, 
Huw Morys wrth d' ystlys di. 
“ Ei enaid aeth i uno—côr breiniawl 
Caer Ty Brenin Seilo; 
Ei gorff sydd lle gorphwys o, 
Yn y pridd yn pereiddio.” 
ROBERT DAVIES, Nantglyn. 


Mae ynglyn cyntaf R. D. yn bereiddiach fyth, ond i'r 
darllenydd wybod fod llwch Huw Morus yn gorphwys 
mewn beddrawd cyfystlys â mur ddeheuawl Eglwys 
Silin; lle hyfryd ganddaw yn ei fywyd fod bob Sab- 
both, oni rwystrid ef gan ddryghin neu afiechyd. Mae 
yr ynglyn hefyd yn dwyn i'n cof ynglynion campus a 
fyfyriwyd gan T. E. o'r Nant gynt, ar fin Llyn Cwm 
Llwch, ym Mrycheiniawg, o barch i'r Dysgawdwr Ioan 
Dafydd Rhys, ar fin yr hwn y cyfansoddasai ran o'i 
Ramadeg, o gylch 1592. 


“ Och feddwl fanwl ysgrifenydd—Och! 
Achwyn 'r ydwyf beunydd, 
Na fuaswn ar feusydd, 
Mewn da ddawn yma 'n dy ddydd. 
“Swn y Llyn sy'n fy lloni—mewn Awen, 
Er newyn ac oerni; 
Mae 'n gynhes yma geni' 
Fin y dwr er dy fwyn di!” TE 


Cymmaint oedd parch prydyddion yr oes i Huw 
Morus fel ag y byddai ddywenydd ganddynt ei gry- 
bwyll ef yn eu caniadau. Meddai un,— 


“Mi a' i wely D' ab Gwilym i orwedd,” &c, 


Meddai arall,— 


“Mi a' ìi Gadair Huw Morus ì eistedd, 
I gael Awen rywiogaidd i'm rhan,” 


590 


A phryd y byddai cywydd neu ynglyn uwch law 
celfyddyd y prydydd i ganmawl ei brif-fardd, efe 
roddai ìddo glod mewn pennill Triban. 


“Huw congl faen yr iaith, 
A chyff yr afiaeth hefyd, 
Pawl aur y gerdd, piler y gân, 
A'i freu-ddoeth lân gyf'rwyddyd.” 
D 


Ond er maint ei glod dyledus gan bawb, megys na 
bu “Homer gerdd-ber gynt” heb ei Zoilus enllibaidd, 
felly ni bu Huw Morus yntau heb un Mathew Owain. 
Ym mhlith yr ynglynion (Rhan 9) gwelir ynglyn o 
anerch i H. M. gan Edward Morus, a. phedwar 1 ad- 
anerch E. M. gan Huw Morus. Ynglyn E. M. ac un 
o bedwar H. M. a gyhoeddwyd yn Newyddlen Bangor! 
yn ddiweddar; yng nghyd ag ynglyn o farn Mathew 
Owain o Langar ar y ddeu-fardd, fel y canlyn:— 

“ Mae dyfais fawrgais ofergerdd—gan Huw 
I ymhoewi mewn gwael-gerdd; 
Caniadau pynciau pencerdd, 


Ned a gân eraid y gerdd.” 
M. O. 


Wrth weled hyn, nid allai y Cyhoeddwr lai nag am- 
ddiffyn ei bencerdd yn yr ynglyn canlynol, fel pe 
buasai y tri beirdd eto yn fyw:— 

cen chwal fel yniwlen 


Eaws y beirdd— Huw sy ben, 
A thawed Mathew Owen. 


Ond gan gofiaw fod y barnwr a'r barnedig er ys hirfod 
amser yn llwch, fe ymddadebrawdd, ac a chwaneg- 
awdd yr ynglynion canlynawl uwch ben beddrawd 
per Ganiedydd Ceiriog, ger bron amryw o aelodau y 
Gymdeithas Genadawl, ym Mawrth, 1819:— 
Chwi feirddion gwaelion, gwelwch—mai braenu 
Mae brenin dyddanwch; 


Llyna frawd llawn hyfrydwch, 
Dyma 'i le—yn dom o lwch! 


ì North Wales Gazette. 


591 


Acan Seraph, cynhes, eirian,—carawl 
Y Ceriwb serchoglan, 
O gynnyrch uwch nag anian, 
Huw dda ei gerdd, oedd ei gân. 


Yn nhelyn Huw, Duw a ro'i dant,—â'i law 
O lewyrch di-balliant; 
Awen ni fu yn un fant 
Ai] iddi, yn ei lwyddiant. 


Mae Awen fad yma 'n fudan,—tawel 
Yn tewi mewn graian; 
Dynoethed pob dyn weithian, 
Heb roch gwg, o barch i'w gân. 


Cangen olewwydden werdd,—o ceisiwch, 
I'w gosod uwch gwin-gerdd; 
Da iawn bwnc—diau 'n bencerdd, 
Huw fu gynt —heuaf ei gerdd. 


Wrth y Fynegai ganlynawl y gwelir fod ygCasgliad 
hwn yn cynnwys— 


Cywyddau ... ... .. .. o. 18 
Carolau a Cherddi. ....... ... 129 
Ynglynion ... ... ... ... ... 229 


976 


Yma y canlyn Mynegai o Garolau a Cherddi a 
esgeuluswyd eu cyhoeddi yn bresennawl, rhag chwydd- 
aw y llyfr i ormodedd o faint, &c.! 


CERDDI. 


“Y gwr ni rydd gerydd i wyneb awenydd.” 
“Blodau llwyn gwinwydd, mawr enw ym Meir- 
ionydd.” 
“Y Carw o Lyn Ceiriog, cu lanwych calonog.” 
“Gwranddêwch, y glân G .” 
“Myfi a'm holl gymdeithion.” 
“Yr Ysgweier â'r wisg arian, 
Oreu degwch, wr diogan.” 
“Rhowch osteg bawb i wrando.” 


nm De bm 


! (Ni roddwyd i mewn yma ond yn unig y llinell gyntaf o'r Cerddi a'r 
Carolau anghyhoeddedig. ] 


592 


. “Y meistr grymusdeg, derbyniwch yr anrheg." 

. “Y gwr o wŷr Cyll” ac yn groew.” 

.& Hyd a atoc 

. “Y gweddwon, wŷr yn oediog, rhai chwannog a 


chwyrn.” 


. “Mi a glywais air anniwair newydd. ” 
. “Y serchog wr enwog, dieuog, da'i air.” 
. “Fy nghymdeithion purion peraidd, 


Gyru yr yb i bob plwyf, yn ffyddlon trwy 


.& gel hir pa neidion, tramawr trymion, 


'n anafu 'y nwyfron i. i.” 
Ŷ gwŷr iefainc' gwirion afiaeth.” 


. “I bawb o'r byd mae pur wybodaeth." 
. “Fy ffrins bo 
. “Y merched pur wynion, 


ag un, dewch bawb yn gyt 
Gwrandewch fy 'madroddion.” 


. “Fy ngharedigion, foneddigion, 


Gwrandêwch gwynion mwynion merch." 


. “Y merched ieuainc cymmerwch siampal, 


Byrbwyll feddwl bair hir ofal.” 


. “Gwrand6wch ar ymddyddan.” 
. “Y fun gynhes fwynaidd gangen.” 
. “Bôm ar wyliadwriaeth 


Ddinasawl ar noswaith.” 


. “Chwi welwch, blwyfolion, y moddion y mae.” 
. “Y Staner per di ofer dyfiad.” 

. “Gwr ieuanc aeth,” &c. 

. “Y gwir Gymro glana' ar lanerch.” 

. “Gwrandêwch yn gariadus, 


Frwd hoenus Frytaniaid.” 


. “Hyd atoch beunes, liwdeg lodes.” 

. “Goreudeg radd a gwridog ruddiau.” 

. “Fy nghangen urddasol, hoff rasol ei phryd.” 
.& Siriolwych wyt a. chlaerwen.” 

" Myf” ytyrio 'r wy 'n fwyn, fel eos dan lwyn.” 


wyddes y tegwch, hawddgarwch i gyd.” 


I Fel hyn yr ysgrifeuid teuainc gan H. M., &c. 








593 


. “Y winwydden â'r wên weddaidd.” 
. “Lliw'r alarch ar y llyn, 


Lliw'r eira, gwyna' gwyn.” 


. “Ow gwrando gâr tirion, hoff union o ffydd.” 
. “'T. Evans barchedig, fy FFRIND etholedig.” 
. “Yr wy'n ymglywe 


yn glaf iawn 
O eisieu cael y mab nis cawn.” 


. “Er bod yn byw ym mhlith dyeithriaid.” 

.& Ffarwel i flaenffrwyth tylwyth teilwng.” 

. “Ffarwel lawenydd, trist arwydd, tro'ist di.” 

. “Meibion, merched, da i chwi ystyried.” 

. “Pob Cymro da dawnus, sydd nwyfus mewn oed.” 
. “Pa fodd y trodd trymder bob pleser o'n plith.” 

. “Y cwmni da eu dealltwriaeth.” 

. “Fy anwyl fab naturiol.” 


CAROLAU HAF, 


. “Y â'r geiriau mwynion.” 

. “Y teulu â'r teilwng wyd.” 

. “Y teulu â'r teilwng a.” 

. “Y gwr da mwyn urddasol.”—1689. 
. “Y teulu glân galonau.” 

. “Y gwr a gâr lawenydd.”— 1683. 

. “Y duwiol deulu dyddan.” 

. “Y duwiol deulu llawen.” 

. “Rhowch genad i lefaru.” 


CAROLAU NADOLIG. 


. “Trigolion y ddaiar, cyd-genwch yn llafar.” 
. “Pob un a gâr ganu, dechreued amcanu.” 
. “Dymunaf ddystawrwydd, i ddadgan mawl 


newydd.” Y carol hwn a wnaed yn y íl. 1707, 
pan oedd y bardd yn 85 oed; ac nid yw ei 
waith yn ymddangos nemawr waelach y pryd 


1 Blwyddyn y rhew mawr o dair wythnos ar ddeg. 


“ Ar ol y gauaf garw, 
A'r rhew fu'n hollti'r derw, 
Mi welais ddail ar fedw, yn arwydd hoew haf,” 


15—l11. 


6l. 


62. 
62. 


64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 


70. 


994 


hyny n ym mlodau ei ddyddiau. Y 
yn diweddu'fd fel hyn:— 
“ Os Pwy tanio Say cas duwiol 


om fawli Dduw nefol, orseddol ei swydd?” 
“Hen ddyn â phen maban, 

A'i awen yn fechan, 

A'i gorff yn oer egwan ar ogwydd.” 


“Cyd-genwch, _ Gristnogion, cyd gredwch fel 
imeon.” Y deunawfed pennill, yn y Carol 
rhagorol hwn, sydd fel y canlyn: — 
“ Pan ddêl yn ei ogoniant,! 
Y trawsion a grynant, 
I ymddadleu am y meddiant, ni nolant hwy neb; 
Fydd yn llawenychu 
FU Iaau yn mwyn wenu yn ei wyneb!” 
“Dowch yn sancteiddiol, ìi ganu yn blygeiniol.” 
“Rhowch heibio bob gwagedd, â miwsig a mas- 
wedd.” Hwn a wnaed yn y fl. 1702. 
“Y sawl a gêr ganu, a chyfiawn dderchafu.”— 


« Molianned pob Oristion y Tad a'r Mab cyfion.” 
“ Y sl ydd yn credu i Grist eu gwaredu.”"— 
“Os | gwiw genych ganu, yn flasus fawl Iesu."— 
“ Rhowch osteg ì wrando gwirionedd yn gryno.” 


“Pob Cristion cynneddfol, dewch heddyw yn 
fucheddol.” Y peunill 17 fel hyn:— 


ffrwyt! 
Heb Dduw í roi'n dirion. rad arno,” 


“Diolchwn mewn glendid i Dduw yr addewid.” 


ì Mat. xxv. 81, 





595 


Mae rhif y Cerddi a'r Carolau, yn y ddwy Fynegai, 
yn agos i ddau gant, heb law cywyddau ac ynglynion: 
ond y mae gair ar led' fod casgliadau o waith Huw 
Morus yn cynnwys ô00 o nifer. Dichon i hyny fod 
yn wir; ond er chwiliaw yn fanwl, ym mhell ac agos, 
methwyd genyf weled onid yr hyn a grybwyllais. 
Diammheu fod llawer o'i ganiadau ef yn awr ar ddis- 
berod a choll.. Clywais fod llyfrau ysgrifen, o'i waith 
ef gên mwyaf, wedi cael eu trosglwyddaw gan hoíffwyr 
barddoniaeth gyda hwynt i Loegr. Am y rhai hyn 
gellir dywedyd yng ngeiriau y bardd ei hun,— 


“Clai y Sais yw'r cloiau sydd 
Ar wyneb yr awenydd,” 


Gwelais amryw ddarnau o gerddi, mewn hen lyfrau 
candryll, heb ddim goleufynag mai gwaith ein bardd 
oeddynt, yn rhagor na'u bod mhlith ei ganiadau 
awdurdodawl ef. Ym mhlith y cyfryw cafwyd y 
rhai hyn:— 

ws os e $ i Eden ardd 


Yw dy peini heini hardd; 
wyÍ (tro yma a chwardd) 
Na Myrddyn fardd mwyn !” 


Arall, ar ddienyddiad James Scot, a elwid y Duc o 
Monmouth, yn y fl. 1685. 


ŵ $ * * 

Hwy ladd'sant Mynmwth yn ddi wad, 

Hwy wnaethant frad i in; 

Medd llawer un mewn modd di gel, 
Ffei! Ffeil gan uchel ochain Î 


Ansutiol frawd i Satan 
* 


* * ŵ 


O ran y farddoniaeth, nid ellir gwadu nad oes 
ychydig o ol bwyall ein bardd arni; ond y mae yr 


ì Life of Huw Morus in the Cambrian Register, vol, i. 


596 


offrymiad yn y diwedd yn anghytunol â chydwybod 
dyner Huw Morus. 

Dywedir fod amryw o'i gerddi heb fod mewn ys 
grifen, ond ar gof a thafawd hyd y wlad. _ Un o'r fath 
oedd ar yr achaws canlynol. Y bardd yn ei febyd a 

i mewn coedwig, ac a freuddwydiodd ei fod yn 
cofleidiaw M. F., a phan ddihunodd, yr oedd “afallen 
bren beraf ei haeron” rhwng ei freichiau ef; a siom- 
iant a fu iddo, a chanodd ar y dôn a elwir “'Twll yn 
ei Boch” (Dimpled Cheek).. Y dechreu:— 


Fy ffrins a'm cydwladwyr, da eu synwyr di syn, 
Gwrandêwch ar ryw draethod gwael hynod fel hyn; &c. 
DJ * 


* * * 


Ac ym mlaen:— 


ŵ *$ * * ŵ 
Ei ffrins yn anfoddlon, rai dewrion rhy dal, 
A minnau pan gysgais a dybiais ei dal, &c, 


Y Casgliad a ddosbarthwyd yn Naw Rhan, fel y 
elir yn y Fynegai ganlynawl. Am i Mabinogion 
Rhan 2), a ganwyd cyn i'r bardd gyrhaedd addfed- 
wch pwyll, gellir ei ddiheuraw trwy ddal fod yn oed 
eì fasweddion yn fwy diwair nag eiddo ei gyfpedion 
yng Nghymru nac yn Lloegr. Yn ei Ddifrifolion, ei 
ymgais oedd dangos harddwch a buddioldeb buchedd 
foesawl: ac yn ei Ddwyfolion (Rhan 8), gellir gweled 
mai sylfaen ei foesoldeb derbyniawl ef oedd ffydd yn 
i'r Iachawdwr. Mae llawer o'i Garolau Nadolig ef ar 
ll; ac o'r rhai ydynt ar gael, ugain a dderbyniwyd 
1r Casgliad presennawl; a gellir a ed, ond eu 
darllen, mai nid diffyg defnydd sylweddawl, nac 
athrawiaeth iachus, a barawdd iddynt fyned dan 
warth a gommeddiant; ond, yn hytrach, clust ferwin- 
llyd yr oes bresennawl, yr hon sydd yn serchu mwy 
ar swn na synwyr, a'r galon flysig ei harchwaeth, a 
flinai yn oed ar y Manna, os ceffid yn feunyddiol. 
Ebrwydd gyda'r rhai hyn yr aeth yr “Hen Dôn” 
Carolau Gwyliau yn ddiflas, gan ddewis yn ei lle 








597 


rigwm ar Old Darby, Charming Chloe, Betty 
rown, a'r fath sothach, cymhwysach ì Ben y Bet, 
yng N ghroes Oswallt, nag i un man o addoliad cre- 
ol. 
y mhlith y Cerddi Moesolion (Rhan 6) y cyn- 
nwysir pedair tan enw Cerddi “'Tiroedd y Taerion.” 
Dywedir i'r Bardd gymmeryd i fyny ei ddammeg oddi 
wrth waith dynion, hynod o'r di ofn Duw, yn rhoddi 
pin ysgrifenu yn llaw dyn marw; a thrwy hyny en 
tori ymaith dreftadaeth oddi wrth y gwir etifedd. 
Yr oedd hyn yn weithred mor erchyll ym marn 
cyffredin, fel ag y bu iddynt goeliaw y chwedl, ddar- 
fod i glychau Rhiw Fabon ganu tôn alarus, neu “yn y 
gwrthwyneb,” fel y dywedir, o honynt eu hunain yn 
nhrymder y nos, y pryd yr oedd plant Satan yng 
nghyd â'u gorchwyl. mae yn ymddangos, wrth y 
caniadau, i'r mater fyned ger bron Llys y Gyfraith, ond 
i dwyll, anudon, a gwobrau gael yr oruchafiaeth. O 
achos hyn, nid oedd y bardd yn beiddiaw canu allan 
ei feddwl yn eglur, ond megys ar ddammegion. Ond 
y mae yn gwneyd yn hysbys i ni, mai ym Maelor 
Gymreig y gwnaed y weithred. Oddi wrth hyn, “'Tir- 
oedd Taerion” a roddir megys llysenw ar bob tir, neu 
diroedd, a gymmerir trwy dwyll, neu drais cam- 
gyfraith, oddi ar berchenogion gweiniaid; fel y deallir 
wrth a ganodd T. E. o'r Nant yn un o'i Ddychan- 
iadau:— 


“ Y traws a'r cenfigenus 

Yw'r grombil wancus wŷn, 
Sy'n bwyta'r gweddw mewn tramgwyddiad, 
A'r tlawd amddifad lun; 
Heb law esamplau eglur 
A dystia Ys yr Duw, 
Bu trwy'r wlad hon rai egron ragrith, 
Mae'r felltith eto'n — 
wnend en reu 

y'n llwyr ysu er ys llawer ; 
Blin yw bloedd y “ Tiroedd Taerion,' 
O Wedir wiwbur i Riwabon; 
Gwaith lladron yn dwyn moddion 
Rai gweinion dan eu gwg, 
A wnaeth hen balasau, trasau trawsion, 
Yn drigfâu ysbrydion drwg!” 

T. E. 


598 


Yr ydys yn rhoddi ychydig o hanes bywyd y Bardd 
Y Seisneg," er mwyn y prynwyr a ddeallant yr iaith 
ôno yn well na'r Gymraeg. I'r Cymro uniaith nid 
yw anghenrheidiol hysbysu ym mhellach yng 
nghylch yr awdwr nag iddo gael ei eni ym Mhont y 
Meibion, uwch ben afon Ceiriog, ym mhlwyf Silin, 
yng Ngh ith, o gylch y fl. 1622, ac iddo fyw a 
hrydyddu yn hyglod trwy deyrnasiad chwech o 
freninoedd Prydain, heb law ysbaid y cyfrwng 
ymchwelgar; ac iddo huno gyda'i dadau, yn llawn o 
oedran a pharch, yn y fl. 1709, yn yr wythfed flwydd 
a phedwar ugain oi oedran; a bod ei Awen mor 
hylithr, a'i synwyrau mor gryfion, ychydig ddyddiau 
cyn eì farw, ag y buasent erìoed. Er maint yr ym- 
ddengys serchogrwydd ei Awen yn ei ganiadau caru- 
aidd, ni ddarfu iddo erioed ymrwymaw mewn priodas. 
Gellir dywedyd am dano ef, yn hytrach nag am 
Ddafydd ab Gwilym, mai chwareugarwch ei Awen, 
ac nid eì anwydau anianawl, oedd yn peri iddo, yn ei 
Fabinogion, ganu mor rydd yng nghylch sercholdeb a 
chyfeddach. Yn ei Ddifrifolion, y mae yn ymdrechu 
â'i holl egni i ddadymchwel teyrnas y tywyllwch ym 
mhlith trigolion daiar; a gellir beiddiaw bod o'r farn 
ï bydd eì ymdrech yn fwy parhâus, mewn cof, na 
aiach bregeth a lefarwyd erioed, oddi eithr y rhai 
goruwch-anianawl a gynnwysir yn Y LLYFR, 


“A thra bo urddawl athraw beirddion, 
Ac Awen Gwyndawd, ac ewyn gwendon, 
Daiar, a Nef, a dwr yn afon, 
Ef a gaiff hoewaf wiw goffaon.” 
GRONWY OWAIN, 


! [Gweler y Cofiant Seisonig, t. 291 o'r drydedd gyfrol.) 








599 


SALMAU GWILYM GANOLDREF.! 


YN yr oes doreithiog hon o argraffu ac ail argraffu 
llyfrau, tybiodd y Cyhoeddydd fod y Salmau cyntaf 
ar Gân yn Gymraeg, yn gystal ag enw y Cyfansoddydd 
gwiwbarch (sef GwILYM GANOLDREF), yn haeddu 
coffadwriaeth a derbyniad gan y Cymry, tra byddont 
yn genedl, yn arddel eu hiaith, ac yn caru eu gwlad. 
Tra y treuliodd yr Awdwr cofwiw ei fywyd yng 
ngwasanaeth ei frenines, ym mhlaid y Diwygiad Pro- 
testanaidd, ac yn erbyn Jyngyrchiadau Pabyddion, yr 
oedd ei Awen, fel yr eiddo per ganiedydd Israel, yn 
myfyrio yn neddf ei Dduw. Yr oedd deddfau yr 
Arglwyd gân iddo yn nhy ei bererindod. Achubai 
flaen y cyfldydd, ei lygaid a achubent flaen gwyliad- 
wriaethau y nos, y cylchau llosg, ac ar y weilgi 
chwyddedig, ì fyfyrio ac i farddoni ar ei destynau 
uchelryw. 

Efe a ghaneddodd y Salmau oll ar fesurau 
caethion, fel y gelwir hwynt yn gyflredin. Yn ei oes 
ef, ac am hirfaith flwyddau gwedi hyny, yr oedd 
Beirdd Gwynedd oll yn ddysgyblion D. ab Edmund 
yn ol Dosbarth Caerfyrddin. Ymddengys o gylch 
pymtheg o'r 24 mesurau cyffredin y Ddosbarth hôno 
ym mhlith ei Salmau; ac o gylch tr ar ddeg o fesurau 
ereill, a eilw efe “ Ofer-fesurau.” Ond pe buasai efe 

dnabyddus â'r 24 mesurau y Ddosbarth gyssefin, 
rhoddasai arnynt enwau cymhwysach, ac ni buasai 

anddo dros bedwar ar hugain ; canys ni ddichon i 
ddychymmyg na chrebwyll dyn gynllunio ansawdd 
gwahanol-ryw mwy no'r nifer hyny. 

Dywed yr Awdwr iddo gyfansoddi y Salm OX. ar 
“Hen fesur o Lyfr Hergest,' heb enw yn y byd arno. 
Ond wrth nodau braint ac angen mesurau, gwelir fod 


! [Psalmau Dafydd; wedi eu cyfansoddi ar amrywiol Fesurau Cerdd, gan 
y Cadben William Middleton; yr hwn a'u gorphenodd yn yr India Orllewinol, 
ar y 24ain o Ionawr, 1595. Ail Argraffiad. Llanfair Caereinion: 1827.] 


a. 


600 


y Salm uchod yn rhanedig i naw o bennillion cyfun- 
rhyw, a phob pennill yn bum ban. Y mesur un 
o aneirif rywiau Cynghawg, sef Ban Cyrch yng 
nglŷn â phennill Cywydd. | 

Pe buasai yr Awdwr yn byw i gyhoeddi ei Salmau 
ei hun, y mae sail i goelio yr ymddangosasent mewn 
amgenach diwyg, o barth geiriau anghyfiaith; ac fe 
allai y buasai i rai Salmau gael eu cynghaneddu ar 
fesur Dyri, ac am hyny yn fwy addas a defnyddiol i'w 
canu mewn addoliadau crefyddol. 

Mewn perthynas i'r geiriau anghyfiaith a ym- 
ddengys yng nghorff y gwaith, tybiodd y Cyhoeddydd 
mai Driodolach fyddai iddo beidio â'u nodi â gwahan- 

w lythyrenau, yn maint a'i fod n 
dilyn dull henafu yr Awdwr. Hefyd, i'r dyben, i 
wneyd i'r adargraffiad hwn o waith yr enwog wron 
ympiriaw o flaen llygad manylgraff y cyhoedd yn lled 
drefnus, cymmerodd y Cyhoeddydd y drafferth arno ì 
attalnodi y Gwaith drwyddo yn gyffelyb i'r Salmau 
sydd yn y Beibl, modd y dealler y synwyr yn well; 
canys nid ydoedd yn agos mor eglur yn yr hen gopi. 

n awr, anwyl garedigion, y Cymry, yr wyf yn 
diweddu fy Rhagymadrodd i'r Gwaith ardderchog 
hwn, gan daer-erfyn ar i'r goruchaf Iehofah, yr hwn a 
bioedd y gân, ac sydd deilwng o'i derbyn, fendithio y 
Cyhoeddiad bychan hwn i fod er difyrwch a buddiant 
i bawb a'i derbynio, yn y byd hwn, ac hefyd pan y 
llyncir yr hyn sydd farwol gan fywyd, lle y bydd 
myrddiynau o gantorion goleu-lwys 

Yn eidio dros y llys draw.” 

| WALTER DAVIES. 

Manafon, lonawr, 1821. 


DIWEDD YR AIL GYFBOL. 


SPURRELL, ARGRAFFYDD, CAERFYRDDIN, 


7112735 











